ประวัติ 

ท่านพระอาจารย์มั่น ฎริทัตตเถร 


โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณส้มปันโน 
วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี 


สารบาญ 


ประวัติ 
เกิดสุบินนิมิต 
เกิดสมาธินิมิต 

เวลาท่านพักอยู่'ในถานี่มีรู้อะไรแปลก ๆ หลายอย่าง 

พระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้พิง 

ข้อวัตรประจำองค์ท่านโดยเฉพาะในมัชฌิมวัย 

พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์เสด็จมาอนุโมทนา 

เทวดาประเทศเยอรมันมาขอพิงเทศน์ท่าน 

ท้าวสักกเทวราชบนสวรรค์มาเยี่ยมท่านเสมอ 

ลูกศิษย์กับอาจารย์โต้นรกสวรรค์กัน 

ท่านพิจารณาเห็นถํ้าด้วยตาทิพย์ 

พระอรหันต์มานิพพานที่ถํ้าเชียงดาว ๓ องค์ 

พระมหาเถระถามปัญหาท่านพระอาจารย์มั่น 

ท่านพระอาจารย์มั่นเริ่มป่วย และเริ่มลาวัฏฏวนเป็นครั้งสุดท้าย 

ท่านเทศน์อัศจรรย์ครั้งสุดท้าย 

อัฐิท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุ 

มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 

เทศนาธรรมและโอวาทบางตอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 

ประกาศมูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 

การเข้าพักที่มูลนิธิพระอาจารย์มั่นฯ ของพระภิกษุสามเณร 

คำชี้แจงการปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรสายพระอาจารย์มั่นฯ 

การดำเนินการของมูลนิธิฯ 

กิจกรรมพิเศษ 

ประธานกรรมการมูลนิธิพระอาจารย์มั่นฯ 



ประวัติ 

ท่านพระอาจารย์มั่น ฎริท้ตตเถระ 


ชีวประวัติและปฏิปทา คือ จริยธรรมของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ที่ท่านกำลังอ่านอยู่ 
ขณะนี้ ผู้เขียนได้พยายามเสาะแสวงหามารวบรวมตามกำลังความสามารถ จากพระอาจารย์หลายท่านที่ 
เคยเป็นศิษย์อยู่ศึกษาอบรมกับท่านมาเป็นยุค ๆ จนถึงวาระสุดท้าย แต่คงไม , ลูกต้องแม่นยำตามประสงค์ 
เท่าไรนัก เพราะท่านที่จดจำมาและผู้รวบรวมคงไม , อาจรู้และจำได้ทุกประโยค และทุกกาลสถานที่ที่ท่าน 
เที่ยวจาริกบำเพ็ญและแสดงให้ฟ้งในที่ต่าง ๆ กัน ถ้าจะรอให้จำได้หมดทุกแง , ทุกกระทงถึงจะนำมาลงก็ 
นับวันจะลบเลือนและหลงลืมไปหมด คงไม่มีหวังได้นำมาลงให้ท่านผู้สนใจได้อ่านพอเป็นคติแก่อนุชน 
รุ่นหลังอย่างแน่นอน ดังนั้นแม้จะเป็นประวัติที่ไม่สมบูรณ์ท่านองล้มลุกคลุกคลาน ก็ยังหวังว่าจะเกิด 
ประโยชน์อยู่ท้าง การเขียนประวัติและจริยธรรมของท่านทั้งภายนอกที่แสดงออกทางกาย วาจา และ 
ภายในที่ท่านรู้เห็นเฉพาะใจแล้วแสดงให้ฟิงนั้น จะเขียนเป็นท่านองเกจิอาจารย์ที่เขียนประวัติของพระ 
สาวกทั้งหลาย ดังที่ได้เห็นในตำราซึ่งแสดงไว้ต่าง ๆ กัน เพื่ออนุชนรุ่นหลังจะได้เห็นร่องรอยที่ธรรม 
แสดงผลแก่ท่านผู้สนใจปฏิบัติตามมาเป็นยุค ๆ จนถึงสมัยปัจจุบัน หากไม่สมควรประการใด แม้จะเป็น 
ความจริงดังที่ได้ยินได้ฟิงมาจากท่าน แต่ก็หวังว่าคงได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านทั้งหลาย เนื่องจากเจตนาที่ 
มีต่อท่านผู้สนใจในธรรมอาจได้คติข้อคิดบ้าง จึงได้ตัดสินใจเขียนทั้งที่ไม่สะดวกใจนัก 

ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เป็นอาจารย์ทางวิปัสสนา ซึ่งควรได้รับยกย่องสรรเสริญอย่าง 
ยิ่งจากบรรดาศิษย์ผู้อยู่ใกล้ชิดท่าน ว่าเป็นอาจารย์วิปัสสนาชั้นเยี่ยมในสมัยปัจจุบัน จากเนื้อธรรมที่ท่าน 
แสดงออกซึ่งเป็นธรรมชั้นสูง ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้มีโอกาสฟ้งอย่างถึงใจตลอดมา ท่าให้ปราศจากความสงสัย 
ในองค์ท่านว่า สมควรตั้งอยู่ในภูมิธรรมชั้นใด ท่านมีคนเคารพนับถือมาก ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ใน 
ภาคต่าง ๆ เกือบทั่วประเทศ นอกจากนั้น ท่านยังมีสานุศิษย์ทั้งนักบวชและฆราวาสในประเทศลาวอีก 
มากมายที่เคารพเลื่อมใสในท่านอย่างถึงใจตลอดมา ท่านมีประวัติงดงามมาก ทั้งเวลาเป็นคฤหัสถ์และ 
เวลาทรงเพศเป็นนักบวช ตลอดอวสานสุดท้ายไม่มีความด่างพร้อยเลย ซึ่งเป็นประวัติที่หาได้ยากในสมัย 
ปัจจุบัน ความเป็นผู้มีประวัติอันงดงามตลอดสายนี้ รู้สึกจะหายากยิ่งกว่าหาเพชรหาพลอยเป็นไหน ๆ 

ท่านกำเนิดในสกุลแก่นแล้ว โดยนายคำด้วง เป็นบิดา นางจันทร์ เป็นมารดา นับลือ 
พระพุทธศาสนาประจำสกุลตลอดมา เกิดวันพฤหัสบดี เดือนยี่ ปีมะแม วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. 
๒๔๑๓ ที่บ้านคำบง ตำบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีพี่ท้องร่วมท้องกัน ๙ คน แต่เวลาท่าน 
มรณภาพปรากฏว่ายังเหลือเพียง ๒ คน ท่านเป็นคนหัวปี มีร่างเล็ก ผิวขาวแดง มีความเข้มแข็งว่องไว 
ประจำนิสัย มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมาแต่เล็ก พออายุได้๑๕ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ในสำนักวัด 
บ้านคำบง มีความสนใจและรักชอบในการศึกษาธรรมะ เรียนสูตรต่าง ๆ ในสำนักอาจารย์ได้อย่าง 
รวดเร็ว มีความประพฤติและอัธยาศัยเรียบร้อย ไม่เป็นที่หนักใจหมู , คณะและครูอาจารย์ที่ให้ความ 

อนุเคราะห์ 

เมื่อบวชได้ ๒ ปี ท่านจำต้องสึกออกไปตามคำขอร้องของบิดาที่มีความจำเป็นต่อท่าน แม้สึก 
ออกไปแล้ว ท่านก็ยังมีความมั่นใจที่จะบวชอีก เพราะมีความรักในเพศนักบวชมาประจำนิสัย เวลาสึก 



ออกไปเปีนฆราวาสแล้วใจท่านยังประหวัดถึงเพศนักบวชมิได้หลงลืมและจืดจาง ทั้งยังปักใจว่าจะกลับมา 
บวชอีกในไม่ช้า ทั้งพี้อาจจะเป็นเพราะอำนาจศรัทธาที่มีกำลังแรงกล้าประจำนิสัยมาดั้งเดิมก็เป็นได้ 

พออายุได้ ๒๒ ปี ท่านมีศรัทธาอยากบวชเป็นกำลังจึงได้ลาบิดามารดา ท่านทั้งสองก็อนุญาต 
ตามใจไม่ขัดศรัทธา เพราะมีความประสงค์จะให้ลูกของตนบวชอยู่แล้ว พร้อมทั้งมีศรัทธาจัดแจงบริขาร 
ในการบวชให้ลูกอย่างสมบูรณ์ ท่านได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดเลียบในตัวเมืองอุบล มีท่านพระ 
อริยกวีเป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านพระครูสีทาเป็นพระกรรมวาจาจารย์ ท่านพระครูประจักษ์อุบลคุณเป็น 
พระอนุศาสนาจารย์ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๓๖ พระอุปัชฌายะให้นามฉายาว่า,กูริทัฅ]ฅ เมื่อ 
อุปสมบทแล้วได้มาอยู่ในสำนักวิปัสสนากับท่านพระอาจารย์เสาร์ กัสตสึโล วัดเลียบ เมืองอุบล 


เกิดสุบินนิมิต 

เมื่อท่านเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาใหม่ ๆ ในสำนักพระอาจารย์เสาร์ กันตสึโล วัดเลียบ อุบลราชธานี 
ท่านบริกรรมภาวนาด้วยบท พุท]ธ ประจำนิสัยที่ชอบกว่าบรรดาบทธรรมอื่น ๆ ในขั้นเริ่มแรก ยังไม่ 
ปรากฏเป็นความสงบสุขมากเท่าที่ควร ท่าให้มีความสงสัยในปฏิปทาว่าจะถูกหรือผิดประการใด แต่ 
มิได้ลดละความเพียงพยายามในระยะต่อมาผลปรากฏเป็นความสงบพอให้ใจเย็นบ้าง ในคืนวันหนึ่งเกิด 
สุบินนิมิตว่า ท่านออกเดินทางจากหมู่บ้านเข้าสู่ป่าใหญ่อันรกชัฏที่เต็มไปด้วยขวากหนามจนจะหาที่ด้น 
ดั้นผ่านไปแทบไม , ได้ ท่านพยายามซอกซอนไปตามป่านั้นจนพ้นไปได้โดยปลอดภัย พอพ้นจากป่าไปก็ 
ถึงทุ่งกว้างจนสุดสายตา เดินตามทุ่งไปโดยลำดับไม่ลดละความพยายาม ขณะที่เดินตามทุ่งไปได้พบไม้ 
ต้นหนึ่ง ชื่อต้นชาติ ซึ่งเขาตัดล้มลง ขอนจมดินอยู่เป็นเวลานานปี เปลือกและกระพี้ผุพังไปบ้างแล้ว ไม้ 
ต้นนั้นรู้สึกใหญ่โตมาก ท่านเองก็ปีนขึ้นและไต , ไปตามขอนชาติที่ล้มนอนอยู่นั้น พร้อมทั้งพิจารณาอยู่ 
ภายในและรู้ขึ้นมาว่า ไม้พี้จะไม่มีการงอกขึ้นได้อีก ซึ่งเทียบอับชาติของท่านว่าจะไม่กำเริบให้เป็นภพ - 
ชาติสืบต่อไปอีกแน่นอน คำว่าขอนชาติท่านพิจารณาเทียบอับชาติความเกิดของท่านที่เคยเป็นมาที่ขอน 
ชาติผุพังไปไม่กลับงอกขึ้นได้อีก เทียบอับชาติของท่านว่าจะมีทางสิ้นสุดในอัตภาพพี้แน่ ถ้าไม , ลดละ 
ความพยายามเสีย ทุ่งพี้เวิ้งร้างกว้างขวางเทียบอับความไม่มีสิ้นสุดแห่งวัฏฏวนของมวลสัตว์ ขณะที่กำลัง 
ยืนพิจารณาอยู่ ปรากฏว่ามีม้าสีขาวตัวหนึ่งรูปร่างใหญ่และสูงเดินเข้ามาเทียบที่ขอนชาตินั้น ท่านนึก 
อยากจะขี่ม้าขึ้นมาในขณะนั้น เลยปีนขึ้นบนหลังม้าตัวแปลกประหลาดนั้น ขณะนั้นปรากฏว่าม้าได้พา 
ท่านวิ่งไปอย่างเต็มกำลังปีเท้า ท่านเองก็มิได้นึกว่าจะไปเพื่อประโยชน์อะไร ณ ที่ใด แต่ม้าก็พาท่านวิ่ง 
ไปอย่างไม่ลดละปีเท้า โดยไม่กำหนดทิศทางและสิ่งที่ตนพึงประสงค์ใด ๆ ในขณะนั้น ระยะทางที่ม้าพา 
วิ่งไปตามทุ่งอันกว้างขวางนั้น รู้สึกว่าไกลแสนไกลโดยไม , อาจจะคาดได้ ขณะที่ม้ากำลังวิ่งไปนั้น ได้แล 
เห็นตู้ใบหนึ่ง ในความรู้สึกว่าเป็นตู้พระไตรปิฎกซึ่งวิจิตรด้วยเงินสีขาวงดงามมาก ม้าได้พาท่านตรงเข้า 
สู่ตู้นั้นโดยมิได้บังคับ พอถึงตู้พระไตรปิฎกม้าก็หยุด ท่านก็รีบลงจากหลังม้าทันทีด้วยความหวังจะเปิดดู 
ตู้พระไตรปิฎกที่ดั้งอยู่เฉพาะหน้า ส่วนม้าก็ได้หายตัวไปในขณะนั้น โดยมิได้กำหนดว่าได้หายไปใน 
ทิศทางใด ท่านได้เดินตรงเข้าไปหาตู้พระไตรปิฎกที่ดั้งอยู่ที่สุดของทุ่งอันกว้างนั้น ซึ่งมองจากนั้นไปเห็น 
มีแต่ป่ารกชัฏที่เต็มไปด้วยขวากหนามต่าง ๆ ไม , มีช่องทางพอจะเดินต่อไปอีกได้ แต่มิทันจะเปิดลูตู้ 
พระไตรปิฎกว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้าง เลยรู้สึกตัวตื่นขึ้น 


สุบินนิมิตนั้นเป็นเครื่องแสดงความมั่นใจว่า จะมีทางสำเร็จตามใจหวังอย่างแน่นอนไม่เป็นอย่าง 
อื่น ถ้าไม , ลดละความเพียรพยายามเสียเท่านั้น จากนั้นท่านได้ตั้งหน้าประกอบความเพียรอย่างเข้มแข็ง มี 
บท พุท!ธ เป็นคำบริกรรมประจำใจในอิริยาบถต่าง ๆ อย่างมั่นใจ ส่วนธรรมคือธุดงควัตรที่ท่านศึกษา 
เป็นประจำด้วยความรักสงวนอย่างยิ่งตลอดมา นับแต่เริ่มอุปสมบทจนถึงวันสุดท้ายปลายแดนแห่งชีวิต 
ได้แก่ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ไม่รับคหปติจีวรที่เขาถวายด้วยมือ ๑ บิณฑบาตเป็นวัตรประจำวันไม , ลดละ 
เว้นเฉพาะวันที่ไม่ฉันเลยก็ไม่ไป ๑ ไม่รับอาหารที่ตามส่งทีหลัง คือรับเฉพาะที่ได้มาในบาตร ๑ ฉันมื้อ 
เดียว คือฉันวันละหน ไม , มีอาหารว่างใด ๆ ที่เป็นอามิสเข้ามาปะปนในวันนั้น ๆ ๑ ฉันในบาตร คือ มี 
ภาชนะในใบเดียวเป็นวัตร ๑ อยู่ในป่าเป็นวัตร คือเที่ยวอยู่ตามร่มไม้บ้างในป่าธรรมดา ในภูเขาบ้าง หุบ 
เขาบ้าง ในถํ้า ในเงื้อมผาบ้าง ๑ ถือผ้าไตรจีวรเป็นวัตร คือ มีผ้า ๓ ผืน ได้แก่สังฆาฏิ จีวร สบง (เว้นผ้า 
อาบนั้าฝน 1 ซึ่งจำเป็นต้องมีสมัยนี้) ๑ ธุดงค์นอกจากนี้ท่านก็สมาทานและปฏิบัติเป็นบางสมัย ส่วน ๗ 
ข้อนี้ท่านปฏิบัติเป็นประจำ จนกลายเป็นนิสัยซึ่งจะหาผู้เสมอได้ยากในสมัยปัจจุบัน ท่านมีนิสัยท่าจริงใน 
งานทุกชิ้นทั้งกิจนอกการใน ไม่เหลาะแหละ มีความมุ่งหวังต่อแดนหลุดท้นอย่างเต็มใจในอิริยาบถต่าง ๆ 
เต็มไปด้วยความพากเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสทางภายใน ไม , มีความฟ้งเฟ้อเห่อเหิมเข้ามาแอบแฝงได้ ทั้ง 
ๆ ที่มีกิเลสเหมือนสามัญชนทั่ว ๆ ไป เพราะท่านไม่ยอมปล่อยให้กิเลสยํ่ายีได้ มีการต้านทานหํ้าหั่นด้วย 
ความเพียรอย่างไม , ลดละ ซึ่งผิดกับคนธรรมดาอยู่มาก (ตามท่านเล่าให้ฟ้งในเวลาบำเพ็ญ) 

ในระยะต่อมาที่แน , ใจว่าจิตมีหลักฐานมั่นคงพอจะพิจารณาได้แล้ว ท่านจึงย้อนมาพิจารณาสุบิน 
นิมิต จนได้ความโดยลำดับว่า การออกบวชปฏิบัติตนสมควรแก่ธรรมก็เท่ากับการยกระดับจิตให้พ้นจาก 
ความผิดมีประเภทต่าง ๆ ซึ่งเปรียบเหมือนบ้านเรือนอันเป็นที่รวมแห่งสรรพทุกข์ และป่าอันรกชัฏ 
ทั้งหลายอันเป็นที่ชุ่มซ่อนแห่งภัยทั้งปวง ให้ถึงที่เวิ้งว้างไม่มีจุดหมาย ซึ่งเมื่อเข้าถึงแล้วเป็นคุณธรรมที่ 
แสนสบายหายกังวลโดยประการทั้งปวง ด้วยปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เปรียบเหมือนม้าตัวองอาจเป็นพาหนะ 
ขับขี่ไปถึงที่อันเกษม และพาไปพบตู้พระไตรปิฎกอันวิจิตรสวยงาม แต่วาสนาไม , อำนวยสมบูรณ์จึงเป็น 
เพียงได้เห็น แต่มิได้เปิดตู้พระไตรปิฎกออกชมอย่างสมใจเต็มภูมิแห่งจตุปฏิสัมภิธาญาณทั้งสี่ อันเป็น 
คุณธรรมยังผู้เข้าถึงให้เป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องเลื่องลือระบือทั่วไตรโลกธาตุ มีความฉลาดกว้างขวางใน 
อุบายวิธี ประหนึ่งท้องฟ้ามหาสมุทร ไม่มีความคับแค้นจนมุมในการอบรมสั่งสอนหมู , ชนทั้งเทวดาและ 
มนุษย์ทุกชิ้น แต่เพราะกรรมอันดีเยี่ยมไม , เพียงพอ บารมีไม่ให้ โอกาสวาสนาไม , อำนวย จึงเป็นเพียงได้ 
ชมตู้พระไตรปิฎกและตกออกมาเป็นผลให้ท่านได้รับเพียงชิ้นปฏิสัมภิทานุศาสตร์ มีเชิงฉลาดในเทศนา 
วิธีอันเป็นบาทวิถีแก'หมู , ชนพอเป็นปากเป็นทางเท่านั้น ไม , ถึกซึ้งกว้างขวางเท่าที่ควร นั้งนี้แม้'ท่านจะพูด 
ว่า การสั่งสอนของท่านพอเป็นปากเป็นทางอันเป็นเชิงถ่อมตนก็ตาม แต่บรรดาผู้ที่ได้เห็นปฏิปทาคือข้อ 
ปฏิบัติที่ท่านพาดำเนินและธรรมะที่ท่านนำมาอบรมสั่งสอนแต่ละบทละบาท แต่ละครั้งละคราว ล้วน 
เป็นความซาบซึ้งขับใจไพเราะเหลือจะพรรณนา และยากที่จะได้เห็นได้ยินจากที่อื่นใดในสมัยปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นสมัยที่ต้องการคนดีอยู่มาก 



เกดสมาธนมต 


เมื่อท่านพักอบรมภาวนาด้วยบทพุทโธ อยู่ที่วัดเลียบ จังหวัดอุบลฯ ขณะที่จิตสงบลงปรากฏเป็น 
อุคหนิมิตขึ้นมาในลักษณะคนตายอยู่ต่อหน้า แสดงอาการพุพองมีนํ้าเน่านํ้าหนองไหลออกมา มีแร้งกา 
และสุนัขมากัดกินและยื้อแย่งกันอยู่ต่อหน้าท่านจนซากนั้นกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ เป็นที่น่าเมื่อ 

หน่ายและสลดสังเวชเหลือประมาณในขณะนั้น เมื่อจิตถอนขึ้นมา ในวาระต่อไปไม , ว่าจะนั่งภาวนา เดิน 
จงกรม หรืออยู่ในทำอิริยาบถใดท่านก็ลือเอานิมิตนั้นเป็นเครื่องพิจารณาโดยสมํ่าเสมอไม , ลดละ จนนิมิต 
แห่งคนตายนั้นได้กลับกลายมาเป็นวงแก้วอยู่ต่อหน้าท่าน เมื่อเพ่งพิจารณาวงแก้วนั้นหนัก ๆ เข้าก็ยิ่งแปร 
สภาพไปต่าง ๆ ไม่มีทางสิ้นสุด ท่านพยายามติดตามก็ยิ่งปรากฏเป็นรูปร่างต่าง ๆ จนไม่มีประมาณว่า 
ความสิ้นสุดแห่งภาพนิมิตจะยุติลง ณ ที่ใด ยิ่งเพ่งพิจารณาก็ยิ่งแสดงอาการต่าง ๆ ไม่มีสิ้นสุด โดยเป็น 
ภูเขาสูงขึ้นเป็นพัก ๆ บ้าง ปรากฏว่าองค์ท่านสะพายดาบอันคมกล้าและเท้าทั้งสองมีรองเท้าสวมอยู่บ้าง 
แล้วเดินไป — มาบนภูเขานั้นบ้าง ปรากฏเห็นกำแพงขวางหน้ามีประตูบ้าง ท่านเปิดประตูเข้าไปดูเห็นมี 
ที่นั่งและที่อยู่ของพระ ๒- ๓ รูป กำลังนั่งสมาธิอยู่บ้าง บริเวณกำแพงนั้นมีถํ้าและเงื้อมผาบ้าง มี 

ดาบสอยู่ในถํ้านั้นบ้าง มียนต์คล้ายอู , มีสายหย่อนลงมาจากหน้าผาบ้าง ปรากฏว่าท่านขึ้นสู่อู , ขึ้นไปบน 
ภูเขาบ้าง มีสำเภาใหญ่อยู่บนภูเขาบ้าง เห็นโต๊ะสี่เหลี่ยมอยู่ในสำเภาบ้าง มีประทีปความสว่างอยู่บริเวณ 
รอบ ๆ หลังเขานั้นบ้าง ปรากฏว่าท่านฉันจังหันอยู่บนภูเขานั้นบ้าง จนไม , อาจจะตามรู้ตามเห็นให้สิ้นสุด 
ลงได้ 

4 4 I 11 9^ ๘ 4 0/^=1^๘! ด^^^รุ เ^! 1111 0 I ^ \ 1 \ ^ 

สงท่ท่าน เต็เห่นเกียวกับนิมิตฌนเหตุ เห่เสกว่ามิมากมาย จน เมอาจจะนำมากลาวจบสน เด 

ท่านพิจารณาในท่านองนี้ถึง ๓ เดือน โดยการเข้า ๆ ออก ๆ ทางสมาธิภาวนาพิจารณาไปเท่าไร ก็ยิ่งรู้ยิ่ง 
เห็นสิ่งที่จะมาปรากฏจนไม่มีทางสิ้นสุด แต่ผลดีปรากฏจากการพิจารณา ไม , ค่อยมีพอเป็นเครื่องยืนยันได้ 
ว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องและแน่ใจเมื่อออกจากสมาธิประเภทนี้แล้ว ขณะกระทบกับอารมณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่ว ๆ 
ไปเกิดความหวั่นไหว คือท่าให้ดีใจ เสียใจ รักชอบและเกลียดชังไปตามเรื่องของอารมณ์นั้น ๆ หา 
ความเที่ยงตรงคงตัวอยู่มิได้ จึงเป็นเหตุให้ท่านสำนึกในความเพียรและสมาธิที่เคยบำเพ็ญมาว่า คงไม่ใช่ 
ทางแน่ ถ้าใช่ทำไมถึงไม่มีความสงบเย็นใจและดำรงตนอยู่ด้วยความสมํ่าเสมอ แต่ทำไมกลับกลายเป็น 
ใจที่วอกแวกคลอนแคลนไปตามอารมณ์ต่าง ๆ ไม่มีประมาณ ซึ่งไม่ผิดอะไรกับคนที่เขามิได้ฟิกหัด 

ภาวนาเลย ชะรอยจะเป็นความรู้ความเห็นที่ส่งออกนอกซึ่งผิดหลักของการภาวนาไปกระมัง? จึงไม่ 
เกิดผลแก่ใจให้ได้รับความสงบสุขเท่าที่ควร 

ท่านจึงท่าความเข้าใจเสียใหม่โดยย้อนจิตเข้ามาอยู่ในวงแห่งกาย ไม , ส่งใจไปนอก พิจารณาอยู่ 
เฉพาะกาย ตามเบื้องบน เบื้องล่าง ด้านขวาง สถานกลาง โดยรอบ ด้วยความมีสติตามรักษา โดยการ 
เดินจงกรมไป — มามากกว่าอิริยาบถอื่น ๆ แม้เวลานั่งท่าสมาธิภาวนาเพื่อพักผ่อนให้หายเมื่อยบ้างเป็นบาง 
กาลก็ไม่ยอมให้ชิตรวมสงบลงดังที่เคยเป็นมา แต่ให้ชิตพิจารณาและท่องเที่ยวอยู่ตามร่างกายส่วน ๆ 
เท่านั้น ถึงเวลาพักผ่อนนอนหลับกีให้หลับด้วยพิจารณากายเป็นอารมณ์ 

พยายามพิจารณาตามวิธึนี้อยู่หลายวันจึงตั้งท่านั่งขัดสมาธิพิจารณาร่างกายเพื่อให้ใจสงบด้วย 
อุบายนี้ อันเป็นเชิงทดลองลูว่าจิตจะสงบแบบไหนกันอีกแน่ ความที่ชิตไม่ได้พักสงบตัวเลยเป็นเวลา 

หลายวัน พร้อมกับได้รับอุบายวิขีที่ถูกต้องเข้ากล่อมเกลา จิตจึงรวมสงบลงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย 
ผิดปกติ ขณะที่ชิตรวมสงบตัวลงไป ปรากฏว่าร่างกายได้แตกออกเป็นสองภาค และรู้ขึ้นมาในขณะนั้น 


ว่า “นี้เป็นวิธีที่ถูกต้องแน่นอนแล้วไม่สงสัย” เพราะขณะที่จิตรวมลงไปมีสติประจำตัวอยู่กับที่ ไม่ 
เหลวไหลและเที่ยวเร่ร่อนไปในที่ต่าง ๆ ดังที่เคยเป็นมา และนี้คืออุบายที่แน่ใจว่าเป็นความถูกต้องในขั้น 
แรกของการปฏิบัติ ในวาระต่อไปก็ถืออุบายนี้เป็นเครื่องดำเนินไม่ลดละ จนสามารถทำความสงบใจได้ 
ตามต้องการ และมีความชำนิชำนาญขั้นไปตามกำลังแห่งความเพียรไม , ลดหย่อนอ่อนกำลัง นับว่าได้ 
หลักฐานทางชิตใจที่มั่นคงด้วยสมาธิ ไม่หวั่นไหวคลอนแคลนอย่างง่ายดาย ไม่เหมือนคราวบำเพ็ญตาม 
นิมิตในขั้นเริ่มแรก ซึ่งทำให้เสียเวลาไปเปล่าตั้ง ๓ เดือน โทษแห่งความไม่มีครูอาจารย์ผู้ฉลาดคอยให้ 
อุบายสั่งสอน ย่อมมีทางเป็นไปต่าง ๆ ดังที่เคยพบเห็นมาแล้วนั้นแล อย่างนั้นก็ทำให้ล่าช้า มากกว่านั้น 
ก็ทำให้ผิดทาง และมีทางเสียไปได้อย่างไม่มีปัญหา 

ท่านเล่าว่า สมัยที่ท่านออกบำเพ็ญกรรมฐานภาวนาครั้งโน้น ไม่มีใครสนใจทำกันเลย ใน 

ความรู้สึกของประชาชนสมัยนั้น คล้ายกับว่าการบำเพ็ญกรรมฐานเป็นของแปลกปลอม ไม่เคยมีในวง 

ของพระและพระศาสนาเลย แม้แต่ชาวบ้านเองพอมองเห็นพระกรรมฐานเดินธุดงค์ไป ซึ่งอยู่ห่างกันคน 
ละฟากทุ่งนา เขายังพากันแตกตื่นและกลัวกันมาก ถ้าอยู่ใกล้หมู่บ้านก็จะพากันวิ่งเช้าบ้านกันหมด ถ้า 
อยู่ใกล้ป่าก็พากันวิ่งเข้าหลบซ่อนในป่ากันหมด ไม , กล้ามายืนซึ่ง ๆ หน้า พอให้เราได้ถามหนทางที่จะ 
ไปสู่หมู่บ้านตำบลต่าง ๆ บ้างเลย บางครั้งเราเดินทางไปเจอกับพวกผู้หญิงที่กำลังเที่ยวหาอยู่หากินเที่ยว 
เก็บผักหาปลาตามป่าตามภูเขาซึ่งมีเด็ก ๆ ติดไปด้วย พอมองเห็นพระธรรมกรรมฐานเดินมาเสียงร้องสั่น 
บอกกันด้วยความตกใจกลัวว่า “พระธรรมมาแล้ว” พร้อมกับทิ้งหาบหรือสิ่งของอยู่บนบ่าลงพื้นดินเสียง 
ดังตูมตาม โดยไม , อาลัยเสียดายว่าอะไรจะแตกอะไรจะเสียหาย ส่วนตัวก็ต่างคนต่างวิ่งหาที่หลบซ่อน 

ล้าอยู่ใกล้ป่าหรืออยู่ในป่าก็พากันวิ่งเข้าป่า ล้าอยู่ใกล้หมู่บ้านก็พากันวิ่งเข้าบ้าน ส่วนเด็ก ๆ ที่ไม , รู้เดียงสา 
เห็นผู้ใหญ่ร้องโวยวายและต่างคนต่างวิ่งหนี เจ้าตัวก็ร้องไห้วิ่งไปวิ่งมาอยู่บริเวณนั้น โดยไม่มีใครกล้า 
ออกมารับเอาเด็กไปด้วยเลย เด็กจะวิ่งตามผู้ใหญ่ก็ไม่ทัน เลยต้องวิ่งหันรีหันขวางอยู่แถว ๆ นั้นเอง 

ซึ่งน่าขบขันและน่าสงสารเด็กที่ไม , เดียงสาซึ่งร้องไห้วิ่งตามหาผู้ใหญ่ด้วยความตกใจและความกลัวเป็น 
ไหน ๆ ส่วนพระธรรมท่านเห็นท่าไม่ดี กลัวเด็กจะกลัวมากและร้องไห้ใหญ่ ก็ต้องรีบก้าวเดินเพื่อผ่าน 
ไปให้พ้น ล้าขืนไปถามเด็กเข้าคงได้เรื่องแน่ ๆ คือเด็กยิ่งจะกลัวและร้องไห้วิ่งไปวิ่งมา และยิ่งจะร้องไห้ 
ใหญ่ไปทั่วทิ้งป่า ส่วนผู้ใหญ่ที่เป็นแม่ของเด็กก็ยืนตัวสั่นอยู่ในป่าอย่างกระวนกระวาย ทั้งกลัวพระธรรม 
กรรมฐาน ทั้งกลัวเด็กจะ วิ่งเตลิดเปิดเปิงหนีไปที่อื่นอีก ใจเลยไม่เป็นใจเพรา ะความกระวนกระวายคิดถึง 
ลูก เวลาพระธรรมผ่านไปแล้ว แม่วิ่งหาลูก ลูกวิ่งหาแม่วุ่นวายไปตาม ๆ กัน กว่าจะออกมาพบหน้ากัน 
ทุกคนบรรดาที่ไปด้วยกันประหนึ่งบ้านแตกสาแหรกขาดไปพักหนึ่ง พอออกมาครบถ้วนหน้าแล้ว ต่างก็ 
พูดและหัวเราะกันถึงเรื่องชุลมุนวุ่นวาย เพราะความกลัวพระธรรมกรรมฐานไปยกใหญ่ ก่อนที่จะเที่ยว 
หากินตามปกติ 

เรื่องเป็นเช่นนี้โดยมาก คนสมัยที่ท่านออกธุดงคกรรมฐาน เขาไม่เคยพบเห็นกันเลย จึงแสดง 
อาการตื่นเต้นตกใจและกลัวกันสำหรับผู้หญิงและเด็ก ๆ ฉะนั้นเมื่อคบกันในขั้นเริ่มแรกจึงไม , ค่อยมีใคร 
สนใจธรรมะกับพระธุดงค์นัก นอกจากจะกลัวกันเป็นส่วนมาก ทิ้งนี้อาจจะเป็นเพราะเหตุหลายประการ 
เช่น มารยาทท่านก็อยู่ในอาการสำรวมเคร่งขรึม ไม , ค่อยแสดงความคุ้นกับใครนัก ถ้าไม , คบกันนาน ๆ 
จนรู้นิสัยกันดีก่อนแล้วและผ้าสังฆาฏิ จีวร สบง อังสะ และบริขารอื่น ๆ โดยมากย้อมด้วยสึกรัก คือสี 
แก่นขนุน ซึ่งเป็นสึฉูดฉาดน่ากลัวมากกว่าจะน่าเลื่อมใส 



เวลาออกเดินทางเพื่อเจริญสมณธรรมในที่ต่าง ๆ ท่านครองจีวรสีแก่นขนุน ท่าข้างหนึ่งแบกกลด 
ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าร่มธรรมดาที่โลก ๆ ใช้กันทั่ว ๆ ไป ท่าข้างหนึ่งสะพายบาตร ถ้ามีด้วยกันหลายองค์ 
เวลาออกเดินทางท่านเดินตามหลังกันเป็นแถว ครองจีวรสึกรักคล้ายสึนั้าตาล เห็นแล้วน่าคิดน่าทึ่งอยู่ไม่ 
น้อยสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยพบเห็นมาก่อน และน่าเลื่อมใสสำหรับผู้ที่เคยรู้อัธยาศัยและจริยธรรมท่านมาแล้ว 
ประชาชนที่ยังไม่สนิทกับท่านจะเกิดความเลื่อมใสก็ต่อเมื่อท่านไปพักอยู่นาน ๆ เขาได้รับคำชี้แจงจาก 
ท่านด้วยอุบายต่าง ๆ หลายครั้งหลายคราว นานไปใจก็ค่อยโอนอ่อนต่อเหตุผลอรรถธรรมไปเอง จนเกิด 
ความเชื่อเลื่อมใส กลายเป็นผู้มีธรรมในใจ มีความเคารพเลื่อมใสในครูอาจารย์ผู้ให้โอวาทสั่งสอนอย่าง 
ถึงใจ ก็มีจำนวนมาก 

พระธุดงค์ผู้มุ่งปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรมจริง ๆ เข้าถึงใจประชาชนได้ดีและท่าประโยชน์ได้มาก 
โดยไม่อาศัยคำโฆษณา แต่การประพฤติปฏิบัติตัวโดยสามีจิกรรมย่อมเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจผู้อื่นให้เกิด 
ความสนใจไปเอง 

การเที่ยวแสวงหาที่วิเวกเพื่อความสงัดทางกายทางใจไม่พลุกพล่านวุ่นวายด้วยเรื่องต่าง ๆ เป็น 
กิจวัตรประจำนิสัยของพระธุดงคกรรมฐานผู้มุ่งอรรถธรรมทางใจ ดังนั้นพอออกพรรษาแล้ว ท่านพระ 
อาจารย์มั่นจึงชอบออกเที่ยวธุดงค์ทุก ๆ ปี โดยเที่ยวไปตามป่าตามภูเขาที่มีหมู่บ้านพอได้อาศัยโคจร 
บิณฑบาต ทางภาคอีสานท่านชอบเที่ยวมากกว่าทุกๆภาค เพราะมีป่ามีภูเขามาก เช่น จังหวัดนครพนม 
สกลนคร อุดรธานี หนองคาย เลย หล่มสัก และทางส่งแม่นั้าโขงของประเทศลาว เช่น ท่าแขก 
เวียงจันทน์ หลวงพระบาง ที่มีป่าเขาชุกชุมมาก เหมาะแก , การบำเพ็ญสมณธรรม การบำเพ็ญเพียรใน 
ท่าอิริยาบถต่าง ๆ นั้น ไม่ว่าท่านจะพักอยู่ในสถานที่ใด ไม่มีการลดละทั้งกลางวันกลางคืนถือเป็นงาน 
สำคัญยิ่งกว่างานอื่นใด เพราะนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นไม่ชอบทางการก่อสร้างมาแต่เริ่มแรก ท่าน 
ชอบการบำเพ็ญเพียรทางใจโดยเฉพาะ และไม่ชอบเกาะเกี่ยวกับเพื่อนฝูงและหมู่ชน ชอบอยู่ลำพังคน 
เดียว มีความเพียรเป็นอารมณ์ทางใจ มีศรัทธามุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์อย่างแรงกล้า ดังนั้น เวลาท่านท่า 
อะไรจึงชอบท่าจริงเสมอ ไม่มีนิสัยโกหกหลอกลวงตนเองและผู้อื่น การบำเพ็ญเพียรของท่านเป็นเรื่อง 
อัศจรรย์ไปตลอดสาย นั้งมีความขยัน ทั้งมีความทรหดอดทนและมีนิสัยชอบใคร่ครวญ จิตท่านปรากฏ 
มีความก้าวหน้าทางสมาธิและทางปัญญาอย่างสมํ่าเสมอ ไม , ล่าถอยและเสื่อมโทรม การพิจารณากายนับ 
แต่วันที่ท่านได้อุบายจากริธีที่ถูกต้องในขั้นเริ่มแรกมาแล้ว ไม่ยอมให้เสื่อมถอยลงได้เลย ท่านยึดมั่นใน 
อุบายวิธีนั้นอย่างมั่นคง และพิจารณากาย 1 ชี้า ๆ ซาก ๆ จนเกิดความชำนิชำนาญ แยกส่วนแท่งส่วนแห่ง 
กายให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่และท่าลายลงด้วยปัญญาได้ตามต้องการ จิตยิ่งนับวันหยั่งลงสู่ความสงบเย็นใจ 
ไปเป็นระยะไม , ขาดวรรคขาดตอน เพราะความเพียรหนุนหลังอยู่ตลอดเวลา 

ท่านเล่าว่า ท่านไปที่ใด อยู่ที่ใด ใจท่านมิได้เหินห่างจากความเพียร แบ้ไปบิณฑบาต กวาด 
ลานวัด ขัดกระโถน ท่าความสะอาด เย็บผ้า ย้อมผ้า เดินไปมาในวัด นอกวัด ตลอดการขบฉัน 
ท่านท่าความรู้สึกตัวอยู่กับความเพียรทุกขณะที่เคลื่อนไหว ไม่ยอมให้เปล่าประโยชน์จากการเคลื่อนไหว 
ใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากเวลาหลับนอนเท่านั้น แบ้เช่นนั้น ท่านยังตั้งใจไว้เมื่อรู้สึกตัวจะรีบลุกชิ้นไม่ยอม 
นอน 1 ชิ้าอีก จะเป็นความเคยตัวต่อไปและจะแก้ไขได้ยาก ตามปกตินิสัยพอรู้สึกตัวท่านรีบลุกชิ้นก้างหน้า 
แก้วเริ่มประกอบความเพียรต่อไป ขณะที่ตื่นนอนชิ้นมาและก้างหน้าเสร็จแก้ว ถ้ายังมีอาการง่วงเหงาอยู่ 
ท่านไม่ยอมนั่งสมาธิในขณะนั้น กลัวจะหลับใน ท่านต้องเดินจงกรมเพื่อแก้ความโงกง่วงที่คอยแต่จะ 
หลับในเวลาเผลอตัว การเดินจงกรมถ้าก้าวขาไปช้า ๆ ยังไม , อาจระงับความง่วงเหงาได้ ท่านต้องเร่งแ 



ก้าวให้เร็วขึ้นจนความง่วงหายไป เมื่อรู้สึกเมื่อยเพลียและไม่มีความง่วงเหลืออยู่ในเวลานั้น ท่านจึงจะ 
ออกจากทางจงกรมเข้ามาที่พักหรือกุฏิ แล้วนั่งสมาธิภาวนาต่อไปจนสมควรแก่กาล 

เมื่อถึงเวลาบิณฑบาตก็เตรียมนุ่งสบง ทรงจีวร ซ้อนสังฆาฏิ สะพายบาตรขึ้นบนบ่า ออก 
บิณฑบาตในหมู่บ้านโดยอาการสำรวม ท่าความรู้สึกตัวกับความเพียรไปตลอดสาย บิณฑบาตทั้งไปและ 
กลับลือเป็นการเดินจงกรมไปในตัว มีสติประคองใจ ไม่ปล่อยให้เพ่นพ่านโลเลไปตามอารมณ์ต่าง ๆ ที่มี 
อยู่ทั่วไป เมื่อกลับถึงที่พักหรือวัดแล้ว เตรียมขัดอาหารที่ได้มาจากบิณฑบาตลงในบาตร ตามปกติท่าน 
ไม , ยอมรับอาหารที่ศรัทธาตามมาส่ง ท่านรับและฉันเฉพาะที่บิณฑบาตได้มาเท่านั้น ตอนชรามากแล้ว 
ท่านจึงอนุโลมผ่อนผัน คือรับอาหารที่ศรัทธานำมาถวาย ฉะนั้น อาหารนอกบาตรจึงไม่มีในระยะนั้น 

เมื่อเตรียมอาหารใส่ลงในบาตรเสร็จแล้ว เริ่มพิจารณาปัจจเวกขณะเพื่อระงับดับไฟนรก คือ 
ตัณหาอันอาจแทรกขึ้นมาตามความหิวโหยได้ในขณะนั้น คือจิตอาจบริโภคด้วยอำนาจตัณหาความสอด 
ส่ายในอาหารประณีตบรรจง และมีรสเอร็ดอร่อย โดยมิได้คำนึงถึงความเป็นธาตุและปฏิกูลที่แฝงอยู่ใน 
อาหารนั้น ๆ ด้วยปฏิสังขาโยนิโส ฯลฯ เสร็จแล้วเริ่มฉันโดยธรรม มิให้เป็นไปด้วยตัณหาในทุก ๆ 
ประโยคแห่งการฉัน จนเสร็จไปด้วยดีซึ่งขัดว่ามีวัตรในการขบฉัน หลังจากนั้นก็ล้างบาตร เช็ดบาตรให้ 
แห้งแล้วผึ่งแดดชั่วคราวถ้ามีแดด และนำเข้าถลกยกไปไว้ในสถานที่ควร แล้วเริ่มท่าหน้าที่เผาผลาญ 
กิเลสให้วอดวายหายซากไปเป็นลำดับ จนกว่าจะดับสนิท ไม , มีพิษภัยเครื่องก่อกวนและรังควานจิตใจ 
ต่อไป แต่การเตรียมเผากิเลสนี้รู้สึกเป็นงานที่ยากเย็นเข็ญใจเหลือจะกล่าว เพราะแทนที่เราจะเผามันให้ 
ฉิบหาย แต่มันกลับเผาเราให้ได้รับความทุกข์ร้อนและตายจากคุณงามความดีที่ควรบำเพ็ญไปอย่างสด ๆ 
ร้อน ๆ และบ่อนท่าลายเรา ทั้ง ๆ ที่เห็น ๆ มันอยู่ต่อหน้าต่อตา แต่ไม่กล้าท่าอะไรมันได้ เพราะกลัวจะ 
ลำบาก ผลสุดท้ายมันก็ปีนขึ้นนั่งนอนอยู่บนหัวใจเราจนได้ และเป็นเจ้าใหญ่นายโตตลอดไป แทบจะ 
ไม่มีเพศมีวัยใดและความรู้ความฉลาดใดจะต่อสัและเอาชนะมันได้ โลกจึงยอมมันทั่วไตรภพ นอกจาก 
พระศาสดาเพียงองค์เดียวเท่านั้น ที่ท่าการกวาดล้างมันให้สิ้นซากไปจากใจได้ ไม่กลับแพ้อีกตลอด 
อนันตกาล เมื่อพระองค์ทรงชนะแล้วก็ทรงแผ่เมตตา แหวกหาหนทางเพื่อสาวกและหมู่ชนด้วยการ 
ประทานพระธรรมสั่งสอน จนเกิดความศรัทธาเลื่อมใสและปฏิบัติตามพระโอวาทด้วยความไม่ประมาท 
นอนใจ บำเพ็ญไปไม , ลดละ ตามรอยพระบาท คือแนวทางที่เสด็จผ่านไป ก็สามารถตามเสด็จจนเสร็จ 
สิ้นทางเดิน คือบรรลุถึงพระนิพพาน ด้วยการดับกิเลสขาดจากสันดานกลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเป็น 
ลำดับลำดา ให้โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดมา นี้คือท่านผู้สังหารกิเลสตัวมหาอำนาจ 
ให้ขาดกระเด็นออกจากใจ หายซากไปโดยแท้ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่น ท่านพระอาจารย์มั่น ท่านเจริญ 
ตามรอยพระบาทพระศาสดา มีความเพียรอย่างแรงกล้า มีศรัทธาเหนียวแน่น ไม , พูดพล่ามทำเพลง 

พอเสร็จภัตตกิจแล้ว ท่านก้าวเข้าล่ปีาเดินจงกรมเพื่อสงบอารมณ์ในรมณียสถาน อันเป็นที่ให้ 
ความสุขสำราญทางภายใน ทั้งเดินจงกรม ทั้งนั่งสมาธิภาวนา จนกว่าจะถึงเวลาอันควร จึงพักผ่อนกาย 
เพื่อคลายทุกข์ พอมีกำลังบ้างแล้วเริ่มทำงานเพื่อเผาผลาญกิเลสตัวก่อภพก่อชาติภายในใจต่อไป ไม่ 
ลดหย่อนอ่อนข้อให้กิเลสหัวเราะเย้ยหยันการทำสมาธิก็เข้มข้นเอาการ การทำวิปัสสนาปัญญาก็หมุน 

ตัวอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งสมาธิและวิปัสสนาท่านดำเนินไปอย่างสมํ่าเสมอ ไม่ให้บกพร่องในส่วนใดส่วน 
หนึ่ง จิตท่านได้รับความสงบสุขโดยสมํ่าเสมอ ที่มีช้าอยู่บ้างในบางกาล ตามที่ท่านเล่าว่าเพราะขาดผู้ 
แนะนำในเวลาติดขัด ลำพังตนเองเพียงไปเจอเข้าแต่ละเรื่อง กว่าจะหาทางผ่านพ้นไปได้ก็ต้องเสียเวลา 
ไปหลายวัน ทั้งจำต้องใช้ความพิจารณาอย่างมากและละเอียดถี่ถ้วน เพราะนอกจากติดขัดจนไปไม , ได้ 



แล้ว ยังกลับมาเป็นภัยแก่ตัวเองอีกด้วย หากมีผู้คอยเตือนและให้คำแนะนำในเวลาเช่นนั้นบ้าง รู้สึกว่า 
ไปได้อย่างรวดเร็ว ไม , ต้องเสียเวลาและเป็นที่แน่ใจด้วย ฉะนั้นกัลยาณมิตรจึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ 
กำลังอยู่ในระหว่างแห่งการบำเพ็ญทางใจ ท่านเคยเห็นโทษของความขาดกัลยาณมิตรมาแล้วว่าเป็นสิ่งไม่ 
ดีเลย และเป็นความบกพร่องอย่างบอกไม , ลูก 

ในบางครั้งแม้มีความอบอุ่นว่าตนมีครูอาจารย์คอยให้ความร่มเย็นอยู่ก็ตาม เวลาไปเที่ยงธุดงค์ใน 
ที่ต่าง ๆ กับท่านพระอาจารย์เสาร์ผู้เป็นบุพพาจารย์ แต่เวลาเกิดข้อข้องขึ้นมา ไปกราบเรียนถามท่าน 
ท่านก็ตอบว่า ผมไม่เคยเป็นอย่างท่าน เพราะจิตท่านเป็นจิตที่ผาดโผนมาก เวลาเกิดอะไรขึ้นมาแต่ละ 
ครั้งมันไม่พอดี เดี๋ยวจะเหาะขึ้นบนฟ้าบ้าง เดี๋ยวจะดำดินลงไปใต้พื้นพิภพบ้าง เดี๋ยวจะดำนํ้าลงไปใต้ก้น 
มหาสมุทรบ้าง เดี๋ยวจะโดดขึ้นไปเดินจงกรมอยู่บนอากาศบ้าง ใครจะไปตามแก้ทัน ขอให้ท่านใช้ความ 
พิจารณาและค่อยดำเนินไปอย่างนั้นแหละ แล้วท่านก็ไม่ให้อุบายอะไรพอเป็นหลักยึดเลย ตัวเองต้องมา 
แก้ตัวเอง กว่าจะผ่านไปได้แต่ละครั้งแทบเอาตัวไม่รอดก็มี 

ท่านเล่าว่า นิสัยของท่านพระอาจารย์เสาร์ เป็นไปอย่างเรียบ ๆ และเยือกเย็นน่าเลื่อมใสมาก ที่มี 
แปลกอยู่บ้างก็เวลาท่านเข้าที่นั่งสมาธิ ตัวของท่านชอบลอยขึ้นเสมอ บางครั้งตัวท่านลอยขึ้นไปจนผิด 
สังเกต เวลาท่านนั่งสมาธิอยู่ ท่านเองเกิดความแปลกใจในขณะนั้นว่า “ตัวเราล้าจะลอยขึ้นจากพื้นแน่ 
ๆ” เลยลืมตาขึ้นดูตัวเอง ขณะนั้นชิตท่านถอนออกจากสมาธิพอดี เพราะพะวักพะวงกับเรื่องตัวลอย 
ท่านเลยตกลงมาก้นกระแทกกับพื้นอย่างแรง ต้องเจ็บเอวอยู่หลายวัน ความจริงตัวท่านลอยขึ้นจากพื้น 
จริง ๆ สูงประมาณ ๑ เมตร ขณะที่ท่านลืมตาคูตัวเองนั้น ชิตได้ถอนออกจากสมาธิ จึงไม่มีสติพอยับยั้ง 
ไว้บ้าง จึงทำให้ท่านตกลงสู่พื้นอย่างแรง เช่นเดียวกับสิ่งต่าง ๆ ตกลงจากที่สูง ในคราวต่อไปเวลาท่าน 
นั่งสมาธิ พอรู้สึกว่าตัวท่านลอยขึ้นจากพื้น ท่านพยายามทำสติให้อยู่ในองค์ของสมาธิแล้วค่อย ๆ ลืมตา 
ขึ้นดูตัวเอง ก็ประจักษ์ว่า ตัวท่านลอยขึ้นจริง ๆ แต่มิได้ตกลงสู่พื้นเหมือนคราวแรก เพราะท่านมิได้ 
ปราศจากสติและคอยประคองใจให้อยู่ในองค์สมาธิ ท่านจึงรู้เรื่องของท่านได้ดี ท่านเป็นคนละเอียดถี่ 
ถ้วนอยู่มาก แม้จะเห็นด้วยตาแล้วท่านยังไม่แน่ใจ ต้องเอาวัตถุชิ้นเล็ก ๆ ขึ้นไปเหน็บไว้บนหญ้าหลังกุฏิ 
แล้วกลับมาทำสมาธิอีก พอจิตสงบและตัวเริ่มลอยขึ้นไปอีก ท่านพยายามประคองจิตให้นั่นอยู่ในสมาธิ 
เพื่อตัวจะได้ลอยขึ้นไปจนถึงวัตถุเครื่องหมายที่ท่านนำขึ้นไปเหน็บไว้ แล้วค่อย ๆ เอื้อมมือจับด้วยความมี 
สติ แล้วนำวัตถุนั้นลงมาโดยทางสมาธิภาวนา คือพอหยิบได้วัตถุนั้นแล้วก็ค่อย ๆ ถอนจิตออกจากสมาธิ 
เพื่อกายจะได้ค่อย ๆ ลงมาจนถึงพื้นอย่างปลอดภัย แต่ไม , ถึงกับให้จิตถอนออกจากสมาธิจริง ๆ เมื่อได้ 
ทดลองจนเป็นที่แน่ใจแล้ว ท่านจึงเชื่อตัวเองว่าตัวท่านลอยขึ้นได้จริงในเวลาเข้าสมาธิในบางครั้ง แต่ 
มิได้ลอยขึ้นเสมอไป นี้เป็นจริตนิสัยแห่งจิตของท่านพระอาจารย์เสาร์รู้สึกผิดกับนิสัยของท่านพระ 

อาจารย์มั่นอยู่มากในปฏิปทาทางใจ 

จิตของท่านพระอาจารย์เสาร์เป็นอย่างเรียบ ๆ สงบเย็นโดยสมํ่าเสมอ นับแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึง 
สุดท้ายปลายแดนแห่งปฏิปทาของท่าน ไม , ค่อยล่อแหลมต่ออันตรายและไม , ค่อยมีอุบายต่าง ๆ และความรู้ 
แปลก ๆ เหมือนจิตท่านพระอาจารย์นั่น 

ท่านเล่าว่า ท่านพระอาจารย์เสาร์ เติมท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า เวลาออกบำเพ็ญพอ 
เร่งความเพียรเข้ามาก ๆ ใจรู้สึกประหวัด ๆ ถึงความปรารถนาเติม เพื่อความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า 
แสดงออกเป็นเชิงอาลัยเสียดายยังไม , อยากไปนิพพาน ท่านเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อความเพียรเพื่อความรู้ 
แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ ท่านเลยอธิษฐานของดจากความปรารถนานั้น และขอประมวลมา 



เพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ ไม , ขอเกิดมารับความทุกข์ทรมานในภพชาติต่าง ๆ อีกต่อไป พอ 
ท่านปล่อยวางความปรารถนาเดิมแล้ว การบำเพ็ญเพียรรู้สึกสะดวกแลเห็นผลไปโดยลำดับ ไม่มีอารมณ์ 
เครื่องเกาะเกี่ยวเหมือนแต่ก่อน สุดท้ายท่านก็บรรลุถึงแดนแห่งความเกษมดังใจหมาย แต่การแนะนำสั่ง 
สอนผู้อื่น ท่านไม่ค่อยมีความรู้แตกฉานกว้างขวางนัก ทั้งนี้อาจจะเป็นไปตามภูมินิสัยเดิมของท่านที่มุ่ง 
เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ซึ่งตรัสรู้เองชอบ แต่ไม่สนใจสั่งสอนใครก็ได้ อีกประการหนึ่ง ที่ท่านกลับ 
ความปรารถนาได้สำเร็จตามใจนั้น คงอยู่ในขั้นพอแก้ไขได้ ซึ่งยังไม่สมบูรณ์เต็มภูมิแท้ 

แม้ท่านพระอาจารย์มั่นเอง ตามท่านเล่าว่าท่านก็เคยปรารถนาพุทธภูมิมาแล้วเช่นเดียวกัน ท่าน 
เพิ่งมากลับความปรารถนาเมื่อออกบำเพ็ญธุดงคกรรมฐานนี่เอง โดยเห็นว่าเนิ่นนานเกินไปกว่าจะได้ 

สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขั้นมาตามกวามปรารถนาจำต้องท่องเที่ยว เกิด แก่ เจ็บ ตายอยู่ในวัฏฏสงสาร 
หลายกัปหลายกัลปึไม่ชนะ จะแบกขนทนความทุกข์ทรมานไม่มีวันจบสิ้นนี้ได้ เวลาเร่ความเพียรมาก ๆ 
จิตท่านมีประหวัดประหวัดในความหลัง แสดงเป็นความอาลัยเสียดายความเป็นพระพุทธเจ้า ยังไม , อยาก 
นิพพานในชาตินี้เหมือนท่านพระอาจารย์เสาร์ พออธิษฐานของดจากความปรารถนาเดิมเท่านั้น รู้สึกเบา 
ใจหายห่วง และบำเพ็ญธรรมได้รับความสะดวกไปโดยลำดับ ไม , ขัดข้องเหมือนแต่ก่อน และปรากฏว่า 
ท่านท่านความปรารถนาเดิมไปได้อย่างราบรื่นชื่นใจ เข้าใจว่าภูมิแห่งความปรารถนาเดิมคงยังไม่แก่กล้า 
พอ จึงมีทางแยกตัวผ่านไปได้ 

เวลาท่านออกเที่ยงธุดงคกรรมฐานทางภาคอีสาน ตามจังหวัดต่าง ๆ ในระยะต้นวัย ท่านมักจะ 
ไปกับพระอาจารย์เสาร์เสมอ แม้ความรู้ทางภายในจะมีแตกต่างกันบ้างตามนิสัย แต่ก็ชอบไปด้วยกัน 
สำหรับท่านพระอาจารย์เสาร์ท่านเป็นคนไม่ชอบพูด ไม่ชอบเทศน์ ไม่ชอบมีความรู้แปลก ๆ ต่าง ๆ 
กวนใจเหมือนท่านพระอาจารย์มั่น เวลาจำเป็นต้องเทศน์ท่านก็เทศน์เพียงประโยคหนึ่งหรือสองเท่านั้น 
แล้วก็ลงธรรมาสน์ไปเสีย ประโยคธรรมที่ท่านเทศน์ซึ่งพบขับใจความได้ว่า “ให้พากันละบาป และ 
บำเพ็ญบุญ อย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปล่าที่ได้มีวาสนามาเกิดเป็นมนุษย์ ,, และ “เราเกิดเป็นมนุษย์ มี 
ความสูงศักดิมาก แต่อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติ มนุษย์ของเราจะตํ่าลงกว่าสัตว์ และจะเลวกว่า 
สัตว์อีกมาก เวลาตกนรกจะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมาย อย่าพากันท่า ,, แล้วก็ลงธรรมาสน์ไปกุฏิ 
โดยไม่สนใจกับใครต่อไปอีก ปกตินิสัยของท่านเป็นคนไม่ชอบพูด พูดน้อยที่สุด ทั้งวันไม , พูดอะไรกับ 
ใครเกิน ๒ - ๓ ประโยค เวลานั่งก็ทนทานนั่งอยู่ได้เป็นเวลาหลาย ๆ ชั่วโมง เดินก็ท่านองเดียวกัน 
แต่ลักษณะท่าทางของท่านมีความสง่าผ่าเผยน่าเคารพเลื่อมใสมาก มองเห็นท่านแล้วเย็นตาเห็นใจไป 

หลายวัน ประชาชนและพระเณรเคารพเลื่อมใสท่านมาก ท่านมีลูกศิษย์มากมายเหมือนท่านพระอาจารย์ 
มั่น 

ทราบว่า ท่านพระอาจารย์ทั้งสององค์นี้รักและเคารพกันมาก ในระยะวัยต้นไปที่ไหนท่านชอบ 
ไปด้วยกัน อยู่ด้วยกัน ทั้งในและนอกพรรษา พอมาถึงวัยกลางผ่านไป เวลาพักจำพรรษามักแยกกันอยู่ 
แต่ไม่ห่างไกลกันนัก พอไปมาหาสู่กันได้สะดวก มีน้อยครั้งที่จำพรรษาร่วมกัน ทั้งนี้อาจเกี่ยวกับ 
บรรดาศิษย์ 1 ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีมากด้วยกัน และต่างก็เพิ่มจำนวนมากขั้นทุกที ล้าจำพรรษาร่วมกันจะเป็น 
ความลำบากในการจัดที่พักอาศัย จำต้องแยกกันอยู่เพื่อเบาภาระในการจัดที่พักอาศัยไปบ้าง ทั้งสองพระ 
อาจารย์ขณะที่แยกกันอยู่จำพรรษาหรือนอกพรรษารู้สึกคิดถึงกันมากและเป็นห่วงกันมาก เวลามีพระที่ 
เป็นลูกศิษย์ของแต่ละผ่ายมากราบนมัสการ จะมากราบนมัสการท่านพระอาจารย์เสาร์หรือมากราบ 

นมัสการท่านพระอาจารย์มั่น ต่างจะต้องถามถึงความสุขทุกข์ของกันและกันก่อนเรื่องอื่น ๆ จากทั้นก็ 



บอกกับพระที่มากราบว่า “คิดถึงท่านพระอาจารย์.... ,, และฝากความเคารพคิดถึงไปกับพระลูกศิษย์ที่มา 
กราบเยี่ยมตามสมควรแก่ “อาวุโส กันเต ,, ทุกๆครั้งที่พระมากราบพระอาจารย์ทั้งสองแต่ละองค์ 

ท่านมีความเคารพในคุณธรรมของกันและกันมาก ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกล เวลาพระ 

อาจารย์ทั้งสอง องค์ใดองค์หนึ่งพูดปรารภถึงกันและกันให้บรรดาลูกศิษย์พีง จะมีแด , คำที่เต็มไปด้วย 
ความเคารพและความยกยอสรรเสริญโดยถ่ายเดียว ไม่เคยมีแม้คำเชิงตำหนิแฝงขึ้นมาบ้างเลย 

ท่านพระอาจารย์มั่นเล่าให้ฟิงว่า ที่ท่านพระอาจารย์เสาร์ว่าให้ท่านว่า “จิตท่านเป็นจิตที่โลดโผน 
มาก ,, เอะไรขึ้นมาแต่ละครั้งมันไม่พอดีเลย เดี๋ยวจะเหาะเหินเดินฟ้าเดี๋ยวจะตำดิน เดี๋ยวจะดำทั้าข้าม 
ทะเลนั้น ท่านว่าเป็นความจริงดังที่ท่านพระอาจารย์เสาร์ตำหนิ เพราะจิตท่านเป็นเช่นนั้นจริง ๆ เวลา 
รวมสงบลงแต่ละครั้งแม้แด , ขึ้นเริ่มแรกบำเพ็ญยังออกเที่ยวรู้เห็นอะไรต่าง ๆ ทั้งที่ท่านไม , เคยคาดฝนว่าจะ 
เป็นได้เช่นนั้น เช่น ออกรู้เห็นคนตายต่อหน้าและเพ่งพิจารณาจนคนตายนั้นกลายเป็นวงแล้ว และเกิด 
ความรู้ความเห็นแตกแขนงอออกไปไม่มีสิ้นสุด ดังที่เขียนไว้ในเบื้องต้น เวลาปฏิบัติที่เข้าใจว่าลูกทาง 
แล้ว ขณะที่จิตรวมสงบตัวลงก็ยังอดจะออกรู้สิ่งต่าง ๆ มิได้ บางทีตัวเหาะลอยขึ้นไปบนอากาศ และ 
เที่ยวชมสวรรค์วิมาน กว่าจะลงมาก็กินเวลาหลายชั่วโมง และมุดลงไปใต้ดินล้นดูนรกหลุมต่าง ๆ และ 
ปลงธรรมสังเวชกับพวกสัตว์นรกที่มีกรรมต่าง ๆ กันเสวยวิบากทุกข์ของตน ๆ อยู่ จนลืมเวลํ่าเวลาไปก็มี 
เพราะเวลานั้นยังไม่แน่ว่าจะเป็นความจริงเพียงไร เรื่องท่านองนี้ท่านว่าจะพิจารณาต่อเมื่อซิตมีความ 

ชำนาญแล้ว จึงจะรู้เหตุผลผิดลูกดี — ชั่วได้อย่างชัดเจนและอย่างแม่นยำ พอเผลอนิดขณะที่จิตรวมลง 
และพักอยู่ ก็มีทางออกไปรู้กับสิ่งภายนอกอีกจนได้ แม้เวลามีความชำนาญและรู้วิธีปฏิบัติได้ดี 

พอสมควรแล้ว ถ้าปล่อยให้ออกรู้สิ่งต่าง ๆ จิตย่อมจะออกรู้อย่างรวดเร็ว 

ระยะเริ่มแรกที่ท่านยังไม่เข้าใจและชำนาญต่อการเข้าออกของชิตซึ่งมีนิสัยชอบออกรู้สิ่งต่าง ๆ 
นั้น ท่านเล่าว่าเวลาบังคับจิตให้พิจารณาลงในร่างกายส่วนล่างแทนที่ชิตจะรู้ลงไปตามร่างกายส่วนต่าง ๆ 
จนถึงพื้นเท้า แต่จิตกลับพุ่งตัวเลยร่างกายส่วนตํ่าลงไปใต้ดินและทะลุดินลงไปใต้พื้นพิภพ ดังท่านพระ 
อาจารย์เสาร์ว่าให้จริง ๆ พอรีบฉุดย้อนคืนมาสู่กายก็กลับพลุ่งขึ้นไปบนอากาศ แล้วเดินจงกรมไป — 
มาอยู่บนอากาศอย่างสบาย ไม่สนใจว่าจะลงมาสู่ร่างกายเลย ต้องใช้สติบังคับอย่างเข้มแข็งถึงจะยอมลง 
มาเข้าสู่ร่างกายและท่างานตามดำสั่ง การรวมสงบตัวลงในระยะนั้นก็รวมลงอย่างรวดเร็วเหมือนคนตก 
เหวตกปอจนสติตามไม่ทัน และอยู่ได้เพียงขณะเดียวก็ถอนออกมาขึ้นอุปจาระ แล้วออกรู้สึ่งต่าง ๆ ไม่มี 
ประมาณ รู้สึกรำคาญต่อความรู้ความเห็นของจิตประเภทนี้อย่างมากมาย ล้าจะบังคับไม , ให้ออกและไม , ให้ 
รู้ก็ไม่มีอุบายปัญญาจะบังคับได้ เพราะจิตมีความรวดเร็วเกินกว่าสติปัญญาจะตามรู้ทัน จึงท่าให้หนักใจ 
และกระวนกระวายในบางครั้ง แบบคิดไม , ออกบอกใครไม , ได้เพราะเป็นเรื่องภายใน ต้องใช้การทดสอบ 
ด้วยสติปัญญาอย่างเข้มงวดกวดขัน กว่าจะรู้วิขีปฏิบัติต่อจิตดวงผาดโผนในการออกรู้สิ่งต่าง ๆ ไม่มี 
ประมาณนี้ ก็นับว่าเป็นทุกข์เอาการอยู่ แต่เวลารู้วิธีปฏิบัติรักษาแล้ว รู้สึกว่าคล่องแคลำว่องไว และ 
ได้ผลกว้างขวาง ทั้งรวดเร็วทันใจต่อภายในภายนอก เวลามีสดิปัญญารู้เท่าทันจนกลมกลืนเป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกันแล้ว จิตดวงนี้จึงกลายเป็นแก้วสารพัดนึกขึ้นมา เพราะทันกับเหตุการณ์ที่เกิดกับตนไม่มี 
ขอบเขต 

พระอาจารย์มั่นท่านมีนิสัยองอาจกล้าหาญและฉลาดแหลมคม อุบาย'วิธี!เกทรมานตนก็ผิดกับ 
ผู้อื่นอยู่มาก ยากที่จะยึดได้ตามแบบฉบับของท่านจริง ๆ ผู้เขียนอยากจะพูดให้สมใจที่เฝาดูท่านตลอดมา 
ว่า ท่านเป็นนิสัยอาชาไนย ใจว่องไวและผาดโผน การแกทรมานก็เด็ดเดี่ยว เฉียบขาดเท่าเทียมกัน 



อุบาย แก ทรมานมีชนิดแปลก ๆ แยบคาย ทั้งวิธีขู่เข็ญและปลอบโยนตามเหตุการณ์ที่ควรแก่จิตดวงมี 

เชาวน์เร็วแกมพยศ ซึ่งคอยแต่จะนำเรื่องเข้ามาทับถมโจมดีเจ้าของอยู่ทุกขณะที่เผลอตัว 

ท่านเล่าว่า เรื่องที่ท่าให้ท่านได้รับความลำบากหนักใจเหล่านี้ เพราะไม่มีผู้คอยให้อุบายแนะนำ 
นั่นเอง พยายามตะเกียกตะกายปลุกปลํ้าใจดวงพยศโดยลำพังคนเดียวแบบเอาหัวชนภูเขาทั้งลูกเอาเลย ไม่ 
มีอุบายต่าง ๆ ที่แน่ใจมาจากครูอาจารย์บ้างเลย พอเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนเหมือนผู้อื่นท่านท่ากัน 
ทั้งนี้ท่านพูดตักเตือนบรรดาลูกศิษย์ที่มารับการศึกษากับท่าน ไม่ให้ประมาทนอนใจ เวลาเกิดอะไรขึ้นมา 
จากสมาธิภาวนาท่านจะได้ช่วยชี้แจง ไม่ต้องเสียเวลาไปนาน ดังที่ท่านเคยเป็นมาแล้ว 

เวลาท่านออกปฏิบัติเบื้องต้น ท่านว่าท่านไปทางจังหวัดนครพนมและข้ามไปเที่ยวทางส่งแม่นำ 
โขง บำเพ็ญสมณธรรมอยู่แถบท่าแขก ตามป่าและภูเขา ท่านได้รับความสงบสุขทางใจมากพอควร ใน 
ป่าและภูเขาแถบนั้น ท่านเล่าว่ามีสัตว์เสือชุกชุมมาก เฉพาะเสือทางส่งโน้นรู้สึกดุร้ายกว่าเสือทาง 

เมืองไทยเราอยู่มากเป็นพิเศษ เนื่องจากเสือทางส่งโน้นเคยดักชุ่มกัดกินคนญวนอยู่เสมอมิได้ขาด มีข่าว 
อยู่ปอย ๆ แต่คนญวนไม่ค่อยกลัวเสือมากเหมือนคนลาวและคนไทยเรานัก และไม่ค่อยเข็ดหลาบและ 
กลัวเสืออยู่นานทั้ง ๆ ที่เคยเห็นเสือกัดและกินคนอยู่เสมอ และเห็นมันโดดมากัดเอาเพื่อนที่ไปป่าด้วยกัน 
ไปกินต่อหน้าต่อตาอย่างวันนี้ แต่พอวันหลังคนญวนยังกล้าพากันเข้าไปป่าที่มีเสือชุมเพื่อหาอยู่หากินได้ 
อีกอย่างธรรมดา ไม่ตื่นเต้นตกใจกลัวและเล่าลือกันเหมือนคนลาวและคนไทยเรา ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ 
ความเคยชินของเขาก็เป็นได้ ท่านเล่าว่าคนญวนนี้แปลกอยู่อย่างหนึ่งเวลาเห็นเสือโดดมากัดเพื่อนที่ไป 
ด้วยกันหลายคนไปกินก็ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือกันด้วยวิธีต่าง ๆ บ้างเลย ต่างคนต่างวิ่งหนีเอาตัวรอด ไม่ 
สนใจในการช่วยเหลือ เวลาไปนอนค้างคืนในป่าหลายคนด้วยกัน ตกกลางคืนถูกเสือโดดมากัดและคาบ 
เอาเพื่อนคนใดคนหนึ่งไปกิน พวกที่นอนอยู่ด้วยกันได้ยินเสียงตกใจตื่นขึ้นเห็นเหตุการณ์แล้ว ต่างก็วิ่ง 
หนีไปหาที่นอนใหม่ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณนั้นเอง ความรู้สึกเขาเหมือนเด็ก ๆ ในเรื่องเช่นนี้ ไม่มีความคิด 
อ่านใด ๆ ที่แยบคายไปกว่านี้เลย ท่าเหมือนเสือโคร่งใหญ่ทั้งตัวที่เคยกินคนมาแล้วอย่างชำนาญไม่มีหูไม่ 
มีตาและไม่มีหัวใจเอาเลย เรื่องคนพรรค์นี้ ผู้เขียนเองก็พอรู้เรื่องที่เขาไม , ค่อยกลัวเสือมาบ้างพอสมควร 
คือเวลาเขามาพักอาศัยในบ้านเมืองเราที่เป็นป่ารกชัฏและมีสัตว์เสือชุกชุม เวลาเขาพากันไปนอนล้างคืน 
เลื่อยไม้อยู่ในป่าลึกซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านมากและมีเสือชุม เขาไม่เห็นแสดงอาการหวาดกลัวบ้างเลย 
แม้เขาจะนอนอยู่ด้วยกันหลายคนหรือคนเดียวเขาก็นอนได้อย่างสบาย ไม่กลัวอะไร ล้าเขาต้องการจะเข้า 
มา , ในหมู่บ้านเวลาคํ่าคืน เขาก็มาได้ไม , ต้องหาเพื่อนฝูงมาด้วย อยากกลับไปที่พักเวลาใดก็กลับไปได้ 
เวลาถูกถามว่าไม่กลัวเสือบ้างหรือ? เขาก็ตอบว่าไม่กลัว เพราะเสือเมืองไทยไม่กินคนและยิ่งกลัวคนด้วย 
ซา ไม , เหมือนเสือเมืองเขาซึ่งมีแต่ตัวใหญ่ ๆ และชอบกินคนแทบทั้งนั้น เมืองเขาบางแห่งเวลาเข้าป่า 
ต้องท่าคอกนอนเหมือนคอกหมู ไม , เช่นนั้นเสือมาเอาไปกิน ไม , ได้กลับบ้าน แม้บางหมู่บ้านที่เสือดุมาก 
เวลากลางคืนผู้คนออกมานอกบ้านเรือนไม , ได้ เสือโดดมาเอาไปกินเลยไม่มีเหลือ เขายังกลับว่าให้เราอีก 
ด้วยว่า คนไทยชี้กลัวมาก จะไปป่าก็แห , แหนกันไปไม่กล้าไปคนเดียว ที่ท่านพระอาจารย์มั่นว่าคนญวน 
ไม , ค่อยกลัวเสือนั้นคงจะเป็นในท่านองนี้ก็ได้ เวลาท่านไปพักอยู่ที่ทั้น ก็ไม , ค่อยเห็นเสือมารบกวน 
เห็นแต่รอยมันเดินผ่านไปมาและส่งเสียงร้องครางไปตามภาษาของสัตว์ที่มีปาก และร้องครวญครางได้ 
เท่านั้นในบางคืน แต่เขาร้องมิได้คำรามให้เรากลัวหรือแสดงท่าทางจะกัดกินเป็นอาหาร เฉพาะองค์ท่าน 
เองรู้สึกจะไม , ค่อยสนใจกับความกลัวสัตว์เสืออะไรมากไปกว่าความกลัวจะไม่หลุดพ้นจากกองทุกข์ ถึง 
บรมสุขคือพระนิพพานในชาตินี้ ทั้งนี้ทราบจากท่านเล่าถึงการข้ามไปส่งแม่นี้าโขงฟากโน้นและข้ามมาส่ง 



ฟากนี้เพื่อการบำเพ็ญเพียรอย่างเอาจริงเอาขัง ทำให้เห็นว่าท่านถือเป็นธรรมดาในการไปมา เพราะไม่ 
เห็นท่านนำเรื่องความกลัวของท่านมาเล่าให้ฟ้ง ถ้าเป็นผู้เขียนไปเจอเอาที่เช่นนั้นเข้าบ้าง น่ากลัวชาวบ้าน 
แถบนั้นจะพากันกลายเป็นตำรวจรักษาพระธุดงค์ขี้ขลาดไม่เป็นท่ากันทั้งบ้านโดยไม , ต้องสงสัย เพียงได้ 
ยินเสียงเสือกระหึ่มในบางครั้งยังชักใจไม่ดี เดินจงกรมก็ยังถอยหน้าถอยหลังก้าวขาไม่ค่อยออก และเดิน 
ไม่ถึงที่สุดทางจงกรมอยู่แล้ว เผื่อไปเจอเอาเรื่องดังที่ว่านั้นจึงน่ากลัวธรรมแตกมากกว่าสิ่งอื่น ๆ จะแตก 
เพราะนับแต่วันรู้ความมาพ่อแม่และชาวบ้านก็เคยพูดกันทั่วแผ่นดินว่าเสือเป็นสัตว์ดุร้าย ซึ่งเป็นเรื่องปัง 
ในจนถอนไม่ขี้นตลอดมา จะไม่ให้กลัวนั้นสำหรับผู้เขียนจึงเป็นไปไม่ได้เอาเลย และยอมสารภาพ 
ตลอดไปไม่มีทางต่อสู; 

พระอาจารย์มั่นท่านได้เที่ยวจาริกไปตามขังหวัดต่าง ๆ มีนครพนมเป็นต้นทางภาคอีสานนาน 
พอสมควร สมัยออกปฏิบัติเบื้องต้น จนจิตมีกำลังพอต้านทานอารมณ์ภายในที่เคยผาดโผนมาประจำใจ 
และอารมณ์ภายนอกได้บ้างแล้ว ก็เที่ยวจาริกลงไปทางภาคกลาง จำพรรษาที่วัดปทุมวัน พระนครฯ ระยะ 
ที่จำพรรษาอยู่วัดปทุมวัน ก็ได้พยายามมาศึกษาอบรมอุบายปัญญาเพิ่มเติมกับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูป 
มาจารย์ (สิริขันโท) ที่วัดบรมนิวาสมิได้ขาด 

พอออกพรรษาแล้ว ท่านก็ออกเที่ยวจาริกไปทางขังหวัดลพบุรี พักอยู่ถํ้าไผ่ขวาง เขาพระงาม 
บ้าง ถํ้าสิงโตบ้าง ขณะที่พักอยู่ได้มีโอกาสเร่งความเพียรเต็มกำลังไม่ขาดวรรคขาดตอน ใจรู้สึกมีความ 
อาจหาญต่อตนเองและมีสึ่งเกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่พรั่นพรึงอย่างง่ายดาย สมาธิก็มั่นคง อุบายปัญญาก็เกิดขี้น 
เรื่อย ๆ มองเห็นสิ่งต่าง ๆ เป็นอรรถเป็นธรรมไปโดยลำดับ เวลามีโอกาสก็เข้าไปกราบนมัสการและเล่า 
ธรรมะถวายและเรียนถามปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับอุบายปัญญากับท่านเจ้าคุณอุบาลี วัดบรมนิวาส ท่านก็ 
ได้รับอธิบายวิธีพิจารณาปัญญาเพิ่มเติมให้จนเป็นที่พอใจ แล้วกราบลาท่านไปเที่ยววิเวกทางถํ้าสาริกา เขา 
ใหญ่ ขังหวัดนครนายก 

ท่านเล่าว่า เวลาพักอยู่ถํ้าสาริกา ๑ ปี ได้ประสบเหตุการณ์ต่าง ๆ หลายประการ ทั้งภายในและ 
ภายนอก แทบตลอดเวลาที่พักอยู่ จะเป็นที่สะดุดและปังใจตลอดมา คือ ขณะที่ท่านไปถึงหมู่บ้าน ล้าจำ 
ไม่ผิดชื่อว่าบ้านกล้วย ที่อยู่ใกล้กับถํ้ามากกว่าหมู่บ้านอื่น ๆ พอโคจรบิณฑบาตถึงสะดวก ท่านขอวาน 
ให้ชาวบ้านนั้นไปส่งที่ถํ้าดังกล่าวเพราะไม , เคยไปไม , รู้หนทาง ชาวบ้านก็เล่าเรื่องฤทธเดชต่าง ๆ ของถํ้านั้น 
ให้ท่านฟิงว่าเป็นถํ้าที่สำคัญอยู่มาก พระไม่ดีจริง ๆ ไปอยู่ไม , ได้ ต้องเกิดเจ็บป่วยต่าง ๆ และตายกันแทบ 
ไม่มีเหลือหลอลงมา เพราะถานี้มีผีหลวงรูปร่างใหญ่และมีฤทธมากรักษาอยู่ ผีตัวนี้ดุร้ายมากไม , เลือก 
พระเลือกใคร ล้าไปอยู่ถํ้านั้นต้องมีอันเป็นไปอย่างคาดไม , ถึงและตายกันจริง ๆ ยิ่งพระองค์ใดที่อวดตัวว่า 
มีวิชาอาคมขลัง ๆ เก่ง ๆ ไม่กลัวผีแล้ว ผียิ่งชอบทดลอง พระองค์นั้นต้องเกิดเจ็บขึ้นมาอย่างกะทันหัน 
และตายเร็วกว่าปกติธรรมดาที่ควรจะเป็น ชาวบ้านพร้อมกันนิมนต์วิงวอนไม่อยากให้ท่านขึ้นไปอยู่ 

เพราะกลัวท่านจะตายเหมือนพระทั้งหลายที่เคยเป็นมาแล้ว ท่านสงสัยจึงถามเขาว่า ที่ว่าถํ้ามีฤทธเดช 
ต่าง ๆ และมีผีใหญ่ดุนั้นมันเป็นอย่างไร อาตมาอยากทราบบ้าง เขาบอกกับท่านว่าเวลาพระหรือฆราวาส 
ขึ้นไปพักถํ้านั้น โดยมากเพียงคืนแรกก็เริ่มเห็นฤทธบ้างแล้ว คือเวลานอนหลับไปจะต้องมีการละเมอ 
เพ้อปันไปต่าง ๆ โดยมีผีรูปร่างดำใหญ่โตและสูงมากมาหา และจะเอาตัวไปบ้าง จะมาฆ่าบ้าง โดย 
บอกว่าเขาเป็นผู้รักษาถํ้านี้มานานแล้วและเป็นผู้มีอำนาจแต่ผู้เดียวในเขตแขวงนั้น ไม , ยอมให้ใครมาลุกลํ้า 
กลํ้ากรายได้ เขาต้องปราบปรามหรือกำขัดให้เห็นฤทธี๋ทนที ไม , ยอมให้ใครมีอำนาจเก่งกาจยิ่งกว่าเขาไป 
ได้ นอกจากผู้มีศีลธรรมอันดีงามและมีเมตตาจิตคิดเผื่อแผ่กุศลแก่บรรดาสัตว์ ไม่เป็นผู้คับแคบใจดำและ 



ตํ่าทรามทางความประพฤติเท่านั้น เขาถึงจะยินยอมให้อยู่ได้ และเขาจะให้ความอารักขาด้วยดี พร้อมทั้ง 
ความเคารพรักและนับถือดังนี้ ส่วนพระโดยมากที่ไปอยู่กันไม , ค่อยมีความผาสุก และอยู่ไม , ได้นาน ต้อง 
รีบลงมา หรือต้องตาย เท่าที่เห็นมาก็เป็นท่านองนี้จริง ๆ ใครไปอยู่ไม , ค่อยจะได้ เพียงคืนเดียวหรือสอง 
คืนก็เห็นรีบลงมาด้วยท่าทางที่น่ากลัวหรือตัวสั่นแทบไม่มีสติอยู่กับตัว และพูดเรื่องผีดุออกมาโดยที่ยังไม , 
มีใครถามเลย แล้วก็รีบหนีไปด้วยความกลัวและเข็ดหลาบ ไม่คิดว่าจะกลับคืนมาถํ้านี้อีกได้เลย 

ยิ่งกว่านั้น ขึ้นไปแล้วก็อยู่ที่นั้นเลยไม , มีวันกลับลงมาเห็นหน้ามนุษย์มนาอีกต่อไปเลยท่าน ฉะนั้น จึงไม่ 
อยากให้ท่านขึ้นไป กลัวว่าจะอยู่ที่นั้นเลย ท่านพระอาจารย์จึงถามว่า ที่ว่าขึ้นไปอยู่เลยไม่ลงมาเห็นหน้า 
มนุษย์นั้นขึ้นไปอย่างไรกัน ถึงไม่ยอมลงมา เขาบอกว่าตายเลยท่าน จึงไม่มีทางที่จะลงมาได้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ 
ก็มีพระมาตายอยู่ในถํ้านี้ตั้ง ๔ องค์ ล้วนมีแต่พระองค์เก่ง ๆ ทั้งนั้น เท่าที่พวกกระผมทราบจากพระ 
ท่านพูดให้ฟิงว่าเรื่องผีท่านบอกว่าไม่กลัว เพราะท่านมีคาถากันผีและปราบผี ตลอดคาถาอื่น ๆ อีก 
เยอะแยะ ผีเข้าไม , ถึงท่าน เมื่อชาวบ้านบอกเรื่องราวของถํ้าและผีดุให้ท่านฟิงเพราะไม่อยากให้ท่านขึ้นไป 
แต่ท่านกลับบอกว่าไม่กลัว และให้ญาติโยมพาท่านล่งขึ้นไปที่ถํ้า ชาวบ้านจำต้องไปล่งท่านไปอยู่ที่นั้น 
เมื่อไปอยู่แล้วทำให้เป็นต่าง ๆ มีเจ็บไข้บ้าง ปวดศีรษะบ้าง เจ็บท้องขึ้นมาอย่างสด ๆ ร้อน ๆ บ้าง เวลา 
นอนหลับเกิดละเมอเพ้อ‘ฝ่นไปว่ามีคนจะมาเอาตัวไปบ้าง จะมาฆ่าบ้าง แม้พระที่ขึ้นไปอยู่ในถํ้านั้นมิได้ไป 
พร้อมกัน ต่างองค์ต่างไปคนละวันก็ตาม แต่อาการที่เป็นขึ้นมีลักษณะคล้ายคลึงกัน บางองค์ก็ตายอยู่ใน 
ถํ้านั้น บางองค์ก็รีบลงจากถํ้าหนีไป พระที่มาตายอยู่ในถํ้านี้มี ๔ องค์ ในระยะเวลาไม่ห่างกันเลย แต่ 
ท่านจะตายด้วยผีดุหรือตายด้วยอะไร ทางชาวบ้านก็ไม่ทราบได้ แต่เท่าที่เคยสังเกตมาถํ้านี้รู้สึกแรงมาก 
อยู่ และเคยเป็นอย่างนี้เสมอมา ชาวบ้านแถบนี้กลัวกันไม่กล้าไปทะลึ่งอวดดี แต่ไหนแต่ไรมา กลัวจะ 
ถูกหามกันลงมา โดยอาการร่อแร , บ้าง โดยเป็นศพที่ตายแล้วบ้าง ท่านถามชาวบ้านว่า เหตุการณ์ดังที่ว่า 
นี้เคยมีมาบ้างแล้วหรือ เขาเรียนท่านว่า เคยมีจนชาวบ้านทราบอย่างฟิงใจและกลัวกันทั้งบ้าน ทั้งรีบบอก 
กับพระหรือใคร ๆ ที่มาถํ้านี้เพื่อต้องการของดี เช่น เหล็กไหลหรือพระศักดิสั่ทธิอะไรต่าง ๆ ซึ่งอาจมี 
หรือไม่มีก็ตาม แต่บางคนก็ชอบประกาศโฆษณาว่ามี ดังนั้น จึงมักมีพระและคนที่ชอบทางนี้มากัน 
เสมอ แต่ก็ไม่เห็นได้อะไรติดตัวไป นอกจากตายหรือรอดตายไปเท่านั้น เฉพาะชาวบ้านนี้ไม่ปรากฏว่ามี 
ใครเคยไปเห็นเหล็กไหลหรือของดีอย่างอื่น ๆ ในถํ้านี้เลย เรื่องก็เป็นดังที่เล่ามานี้จึงไม , อยากให้ท่านขึ้น 
ไป กลัวจะไม่ปลอดภัยดังที่เห็น ๆ มา 

พอชาวบ้านเล่าเรื่องจบลง ท่านพระอาจารย์ยังไม่หายสงสัยในความอยากไปชมถํ้านั้น ท่านอยาก 
ขึ้นไปทดลองดู จะเป็นจะตายอย่างไรก็ขอให้ทราบด้วยตนเองจะเป็นที่แน่ใจกว่าคำบอกเล่า แม้เขาจะ 
เล่าเรื่องผีซึ่งเป็นที่น่ากลัวให้ฟ้งก็ตาม แต่ใจท่านมิได้มีความสะดุ้งหวาดเสียวไปตามแม้นิดหนึ่งเลย ยิ่ง 
เห็นเป็นเครื่องเตือนสติให้ได้ข้อคิดมากมายยิ่งขึ้น และมีความอาจหาญที่จะเผชิญต่อเหตุการณ์อยู่ทุกขณะ 
จิต สมกับเป็นผู้มุ่งแสวงหาความจริงอย่างแท้จริง ท่านจึงพูดกับชาวบ้านเป็นเชิงถ่อมตน ว่าเรื่องนี้เป็น 
ที่น่ากลัวจริง ๆ แต่อาตมาคิดอยากไปชมถํ้าสักชั่วระยะหนึ่ง หากเห็นท่าไม่ดีจะรีบลงมา จึงขอความกรุณา 
โยมไปล่งอาตมาขึ้นไปอยู่ถํ้านี้สักพักหนึ่งเถิด เพราะยังไม่หายสงสัยที่อยากชมถํ้านี้มานานแล้ว ฝ่าย 
ชาวบ้านก็พากันตามล่งท่านขึ้นถํ้าตามความประสงค์ 



เวลาท่านพักอยูไนถำนืมีรู้อะไรแปลก ๆ หลายอย่าง 


ขณะที่พักอยู่ในถํ้านั้น ในระยะแรก ๆ รู้สึกว่าธาตุขันธ์ทุกส่วนปกติดี จิตใจก็สงบเยือกเย็น เพราะ 
เงียบสงัดมาก ไม่มีอะไรมาพลุกพล่านก่อกวน นอกจากเสียงสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ที่พากันเที่ยวหากินตาม 
ภาษาเขาเท่านั้น ท่านรู้สึกเย็นกายเย็นใจใน ๒ - ๓ คืนแรก พอคืนต่อไป โรคเจ็บท้องที่เคยเป็นมาประจำ 
ขันธ์ก็ชักจะกำเริบ และมีอาการรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ จนถึงขั้นหนักมาก บางครั้งเวลาไปสัวมถึงกับถ่ายเป็น 
เลือดออกมาอย่างสด ๆ ร้อน ๆ ก็มี ฉันอะไรเข้าแล้วไม่ยอมย่อยเอาเลย เข้าไปอย่างไรก็สัวมออกมาอย่าง 
นั้น ท่าให้ท่านคิดวิตกถึงคำพูดของชาวบ้านที่ว่ามีพระมาตายที่นี่ ๔ องค์ เราอาจเป็นองค์ที่ ๕ ก็ได้ ถ้า 
ไม่หาย เวลามีโยมขึ้นไปถํ้าตอนเช้าท่านก็พาโยมไปเที่ยวหายาที่เคยได้ผลมาแล้ว มาต้มฉันบ้าง ฝนใส่ 
นั้าฉันบ้าง เท่าที่ทราบเป็นยาประเภทรากไม้แก่นไม้ แต่ฉันยาประเภทใดลงไปก็ไม่ปรากฏว่าได้ผล โรค 
นับวันรุนแรงขึ้นทุกวัน กำลังกายก็อ่อนเพลียมาก กำลังใจก็ปรากฏว่าลดลงผิดปกติ แม้ไม่มากก็พอให้ 
ทราบได้อย่างชัดเจน ขณะที่นั่งฉันยาได้นึกวิตกขึ้นมาเป็นเชิงเตือนตนให้ได้สติและปลุกใจให้กลับมีกำลัง 
เข้มแข็งขึ้นมาว่า ยาที่เราฉันอยู่ขณะนี้ถ้าเป็นยาช่วยระงับโรคได้จริงก็ควรจะเห็นผลบ้างแม้ไม่มาก 

เพราะฉันมาหลายเวลาแล้ว แต่โรคก็นับวันกำเริบ หากยามีทางระงับได้บ้างทำไมโรคจึงไม , สงบ เห็นท่า 
ยานี้จะมิใช่ยาเพื่อระงับบำบัดโรคเหมือนแต่ก่อนเสียกระมัง แต่อาจเป็นยาประเภทช่วยล่งเสริมโรคให้ 
กำเริบแน่นอนสำหรับคราวนี้ โรคจึงนับวันกำเริบขึ้นเป็นลำดับ เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะพยายามฉันไปเพื่อ 
ประโยชน์อะไร พอได้สติจากความวิตกวิจารที่ผุดขึ้นมาในขณะนั้นแล้ว ท่านก็ตัดสินใจและบอกกับ 
ตัวเองทันทีว่า นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป เราจะระงับโรคพรรค์นี้ด้วยยา คือ ธรรมโอสถเท่านั้น จะหายก็ 
หาย จะตายก็ตาย เมื่อสุดกำลังความสามารถในการเยียวยาทุกวิถีทางแล้ว ยาที่เคยนำมารักษานั้นจะงดไว้ 
จนกว่าโรคนี้จะหายด้วยธรรมโอสถ หรือจนกว่าจะตายในถํ้านี้ จะยังไม่ฉันยาชนิดใด ๆ ในระยะนี้ แล้วก็ 
เตือนตนว่าเราจะเป็นพระทั้งองค์ที่ได้ปฏิบัติบำเพ็ญทางใจมาพอสมควรจนเห็นผลและแน่ใจต่อทางดำเนิน 
เพื่อมรรคผลนิพพานมาเป็นลำดับ ซึ่งควรลือเป็นหลักยึดของใจได้พอประมาณอยู่แล้ว ทำไมจะขี้'บลาด 
อ่อนแอในเวลาเกิดทุกขเวทนาเพียงเท่านี้ ก็เพียงทุกข์เกิดขึ้นเพราะโรคเป็นสาเหตุเพียงเล็กน้อยเท่านี้ เรา 
ยังล้ไม , ไหว กลายเป็นผู้อ่อนแอกลายเป็นผู้พ่ายแพ้อย่างยับเยินเสียแต่บัดนี้แล้ว เมื่อถึงคราวจวนตัวจะชิง 
ชัยเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันจริง ๆ คือ เวลาขันธ์จะแตก ธาตุจะสลาย ทุกข์ยิ่งจะโหมกันมาทับธาตุขันธ์และ 
จิตใจจนไม่มีที่ปลงวาง เราจะเอากำลังจากที่ไหนมาต่อล้เพื่อเอาตัวรอดไปได้โดยสุคโต ไม่เสียท่าเสียใน 
สงครามล้างขันธ์เล่า? 

พอท่านท่าความเข้าใจกับตนเองอย่างแน่ใจและมั่นใจแล้ว ก็หยุดจากการฉันยาในเวลานั้นทันที 
และเริ่มทำสมาธิภาวนาเพื่อเป็นโอสถบำบัดบรรเทาชิตใจและธาตุขันธ์ต่อไปอย่างหนักแน่น ทอดความ 
อาลัยเสียดายในชีวิตธาตุขันธ์ ปล่อยให้เป็นไปตามคติธรรมดาทำหน้าที่หํ้าหั่นจิตดวงไม , เคยตาย แต่มี 
ความตายประจำนิสัยลงไปอย่างเต็มกำลังสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่เคยอบรมมา โดยมิได้สนใจคำนึง 
ต่อโรคที่กำลังกำเริบอยู่ภายในว่าจะหายหรือจะตายไปขณะใดในเวลานั้น หยั่งสติปัญญาลงในทุกขเวทนา 
แยกแยะส่วนต่าง ๆ ของธาตุขันธ์ออกพิจารณาด้วยปัญญาไม , ลดละ คือ ยกทั้งส่วนรูปกาย ทั้งส่วนเวทนา 
คือ ทุกข์ภายใน ทั้งส่วนสัญญาที่หมายกาย ส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นทุกข์ ทั้งส่วนสังขารตัวปรุงแต่งว่าส่วนนี้ 
เป็นทุกข์ส่วนนั้นเป็นทุกข์ ขึ้นสู่เป้าหมายแห่งการพิจารณาของสติปัญญาผู้ดำเนินงาน ทำการขุดค้น 


คลี่คลายอย่างไม่หยุดยั้ง แต่เวลาพลบคํ่าถึงเที่ยงคืน คือ ๒๔.๐0 นาฬิกา จึงลงเอยกันได้ จิตมีกำลังขึ้นมา 
อย่างประจักษ์ สามารถคลี่คลายธาตุขันธ์จนรู้แจ้งตลอดทั่วถึงทุกขเวทนาที่กำลังกำเริบขึ้นอย่างเต็มที่จาก 
โรคในท้อง โรคก็ระงับดับลงอย่างสนิท จิตรวมลงถึงที่ในขณะนั้น 

ขณะนั้นโรคก็ดับ ทุกข์ก็ดับ ความฟุงซ่านของใจก็ดับ พอชิตรวมสงบลงถึงที่แล้ว ถอนออกมา 
ขั้นอุปจารสมาธิแล้ว ชิตสว่างออกไปนอกกาย ปรากฏเห็นบุรุษผู้หนึ่งมีร่างใหญ่ดำและสูงมากราว ๑๐ 

เมตร ถือตะบองเหล็กใหญ่เท่าขา ยาวราว ๒ วา เดินเข้ามาหา และบอกกับท่านว่าจะทุบตีท่านให้จมลง 
ไปในดิน ถ้าไม่หนีจะฆ่าให้ตายในบัดเดี๋ยวใจ ตามที่ผีบอกกับท่านว่าตะบองเหล็กที่เขาแบกอยู่บนบ่านั้นตี 
ช้างสารใหญ่ตัวหนึ่งเพียงหนเดียวเท่านั้น ช้างสารต้องจมลงไปในดินแบบจมมิดเลยโดยไม , ต้องตีซํ้าอีก 

ท่านกำหนดชิตถามผีร่างยักษ์นั้นว่าจะมาตีและฆ่าอาตมาทำไม อาตมามีความผิดอะไรบ้างถึงจะต้องถูกตี 
ถูกฆ่าเล่า? การมาอยู่ที่นั้มิได้มากดขี่ข่มเหงหรือเบียดเบียนใครให้เดือดร้อนพอจะถูกใส่กรรมท่าโทษถึง 

ขนาดตีและฆ่าให้ถึงตายเช่นนี้ เขาบอกว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจรักษาภูเขาลูกนี้อยู่นานแล้ว ไม , ยอมให้ใครมา 
อยู่ครองอำนาจเหนือตนไปได้ ต้องปราบปรามและกำจัดทันที ท่านตอบว่าก็อาตมามิได้มาครองอำนาจ 

บนหัวใจใคร นอกไปจากมาปฏิบัติบำเพ็ญศีลธรรมอันดีงามเพื่อครองอำนาจเหนือกิเลสบาปธรรมบน 

หัวใจตนเท่านั้น จึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่ท่านจะมาเบียดเบียนและท่าลายคนเช่นอาตมาซึ่งเป็นนักบวชทรง 
ศีล และเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้มีใจบริสุทธ์ และมีอำนาจในทางเมตตาครอบไตรโลกธาตุ ไม่มีใคร 
เสมอเหมือน ท่านซักถามและเทศน์ให้ผีร่างยักษ์ฟิงเสียใหญ่ในขณะนั้น ว่าล้าท่านเป็นผู้มีอำนาจเก่งจริง 
ดังที่อวดอ้างแล้ว ท่านมีอำนาจเหนือกรรมและเหนือธรรม อันเป็นกฎใหญ่ปกครองมวลสัตว์ในไตรภพ 
ด้วยหรือเปล่า? เขาตอบว่าเปล่า ท่านพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านเก่งกล้าสามารถปราบกิเลสตัวที่คอยอวด 

อำนาจว่าตัวดีตัวเก่งอยู่ภายใน คิดอยากตีอยากฆ่าคนอื่นสัตว์อื่นให้หมดสิ้นไปจากใจได้ ส่วนท่านที่ว่า 
เก่งได้คิดปราบกิเลสตัวดังกล่าวให้หมดสิ้นไปบ้างหรือยัง เขาตอบว่ายังเลยท่าน ท่านว่าล้ายังท่านก็มี 

อำนาจไปในทางที่ทำตนให้เป็นคนมืดหนาป่าเถื่อนต่างหาก ซึ่งนับว่าเป็นบาปและเสวยกรรมหนัก แต่ไม่ 
มีอำนาจปราบความชั่วของตัวที่กำลังแผลงฤทธ์แก , ผู้อื่นอยู่โดยไม , รู้สึกตัวว่าเป็นผู้มีอำนาจแบบก่อไฟเผา 
ตัว และต้องชัดว่ากำลังสร้างกรรมอันหนักมาก มิหนำยังจะมาตีมาฆ่าคนที่ทรงศีลธรรมอันเป็นหัวใจ 

ของโลก ล้าไม่ขัดว่าท่านท่ากรรมอันเป็นบาปหยาบช้ายิ่งกว่าคนทั้งหลายแล้ว จะจัดว่าท่านท่าความดีที่น่า 
ชมเชยที่ตรงไหน อาตมาเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมมุ่งมาท่าประโยชน์แก่ตนและแก่โลกโดยการประพฤติ 

ธรรมด้วยความบริสุทธ์ใจ ท่านยังจะมาทุบตีและสังหาร โดยมิได้คิดคำนึงถึงบาปกรรมที่จะฉุดลากท่าน 
ลงนรกเสวยกรรมอันเป็นมหันตทุกข์เลย อาตมารู้สึกสงสารท่านยิ่งกว่าจะอาลัยในชีวิตของตัว เพราะท่าน 
หลงอำนาจของตัวจนถึงกับจะเผาตัวเองทั้งเป็นอยู่ขณะนี้แล้ว อำนาจอันใดบ้างที่ท่านว่ามีอยู่ในตัวท่าน 

อำนาจอันนั้นจะสามารถต้านทานบาปกรรมอันหนักที่ท่านกำลังจะก่อขึ้นเผาผลาญตัวอยู่เวลานี้ได้ 
หรือไม่? ท่านว่าเป็นผู้มีอำนาจอันใหญ่หลวงปกครองอยู่ในเขตเขาเหล่านี้ แต่อำนาจนั้นมีฤทธ์เดชเหนือ 
กรรมและเหนือธรรมไปได้ไหม ล้าท่านมีอำนาจและมีฤทธ์เหนือธรรมแล้ว ท่านก็ทุบตีหรือฆ่าอาตมาได้ 
สำหรับอาตมาเองไม่กลัวความตาย แม้ท่านไม่ฆ่าอาตมาก็ยังจักต้องตายอยู่โดยดีเมื่อกาลของมันมาถึงแล้ว 
เพราะโลกนี้เป็นอยู่ของมวลสัตว์ผู้เกิดแล้วต้องตายทั่วหน้ากัน แม้ตัวท่านเองที่กำลังอวดตัวว่าเก่งในความ 
มีอำนาจจนกลายเป็นผู้มืดบอดอยู่ขณะนี้ แต่ท่านก็มิได้เก่งกว่าความตายและกฎแห่งกรรมที่ครอบงำสัตว์ 
โลกไปได้ 



ขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นซักถาม และเทศน์สั่งสอนบุรุษลึกลับโดยทางสมาธิอยู่นั้น ท่านเล่า 
ว่าเขายืนตัวแข็ง ท่าแบกตะบองเหล็กเครื่องมือสังหารอยู่เหมือนตุ๊กตา ไม่กระดุกกระดิก ไม่ขยับเขยื้อน 
ไปไหนมาไหนเลย ถ้าเป็นคนธรรมดาเราก็ทั้งอายทั้งกลัวจนตัวแข็งแทบลืมหายใจ แต่นี่เขาเป็นอมนุษย์ 
พิเศษผู้หนึ่ง จึงไม่ทราบว่าเขามีลมหายใจหรือไม่ แต่อาการทั้งหมดนั้นแสดงให้เห็นซัดว่าเขาทั้งอายทั้ง 
กลัวท่านพระอาจารย์มั่นจนสุดที่จะอดกลั้นได้ แต่เขาก็อดกลั้นได้อย่างน่าชม ตอนท่านแสดงธรรมจบลง 
เขาได้ทิ้งตะบองเหล็กจากท่าอย่างเห็นโทษ และนฤมิตเปลี่ยนภาพจากร่างของบุรุษลึกลับที่มีกายดำสูง 
ใหญ่มาเป็นสุภาพบุรุษพุทธมามกะผู้อ่อนโยนนิ่มนวลด้วยมรรยาทอัธยาศัย แสดงความเคารพคารวะและ 
กล่าวคำขอโทษท่านอาจารย์แบบบุคคลผู้เห็นโทษสำนึกในบาปอย่างถึงใจ ซึ่งต่อไปนี้เป็นใจความของ 
เขาที่กล่าวตามความสัตย์จริงต่อท่านพระอาจารย์มั่นว่า กระผมรู้สึกแปลกใจและสะดุ้งกลัวท่านแต่ 

เริ่มแรกมองเห็นแสงสว่างที่แปลกและอัศจรรย์มาก ซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อนพุ่งจากองค์ท่านมากระทบตัว 
กระผม ทำให้อ่อนไปหมด แทบไม , อาจแสดงอาการอย่างใดออกมาได้ อวัยวะทุกส่วนตลอดจิตใจ 
อ่อนเพลียไปตาม ๆ กัน ไม , อาจจะทำอะไรได้ด้วยพลการเพราะมันอ่อนและนิ่มไปด้วยความซาบซึ้งจับใจ 
ในความสว่างนั้น ทิ้ง ๆ ที่ไม่ทราบว่านั้นคืออะไร เพราะไม่เคยเห็น เท่าที่แสดงกิริยาคำรามว่าจะทุบตีและ 
ฆ่านั้น มิได้ออกมาจากใจจริงแม้แต่น้อยเลย แต่แสดงออกตามความรู้สึกที่เคยปงใจมานานว่าตัวเป็นผู้มี 
อำนาจในหมู่อมนุษย์ด้วยกัน และมีอำนาจในหมู่มนุษย์ที่ไม่มีศีลธรรม ชอบรักบาปหาบความชั่วประจำ 
นิสัยต่างหาก อำนาจนี้จะทำอะไรให้ใครเมื่อไรก็ได้ตามต้องการ โดยปราศจากการต้านทานขัดขวาง 
มานะอันนี้แลพาให้ทำเป็นผู้มีอำนาจ แสดงออกพอไม่ให้เสียลวดลาย ทิ้ง ๆ ที่กลัวและใจอ่อน ทำไม่ลง 
และมิได้ปลงใจว่าจะทำ หากเป็นเพียงแสดงออกพอเป็นกิริยาของผู้เคยมีอำนาจเท่านั้น กรรมอันไม่งาม 
ใด ๆ ที่แสดงออกให้เป็นของน่าเกลียดในวงนักปราชญ์ที่แสดงต่อท่านวันนี้ ขอได้เมตตาอโหสิกรรมแก , 
กรรมนั้น ๆ ให้กระผมด้วย อย่าต้องให้รับบาปหาบทุกข์ต่อไปเลย เท่าที่เป็นอยู่เวลานี้ก็มีทุกข์อย่างพอ 
ตัวอยู่แล้ว ยิ่งจะเพิ่มทุกข์ให้มากกว่านี้ ก็คงเหลือกำลังที่จะทนต่อไปไหว 

ท่านถามเขาว่า ท่านเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจวาสนามาก กายก็เป็นกายทิพย์ไม่ต้องพาหอบหิ้วเดินเหิน 
ไปมาให้ลำบากเหมือนมนุษย์ การเป็นอยู่หลับนอนก็ไม่เป็นภาระเหมือนมนุษย์ทั่วโลกที่เป็นกัน แล้ว 
ทำไมจึงยังบ่นว่าทุกข์อยู่อีก ล้าโลกทิพย์ไม่เป็นสุขแล้ว โลกไหนจะเป็นสุขเล่า? เขาตอบว่าล้าพูดอย่างผิว 
เผินและเทียบอับกายมนุษย์ที่หยาบ ๆ พวกกายทิพย์อาจมีความสุขมากกว่าพวกมนุษย์จริง เพราะเป็นภูมิที่ 
ละเอียดกว่าอัน แต่ล้ากล่าวตามชั้นภูมิแล้ว กายทิพย์ก็ย่อมมีทุกข์ไปตามวิสัยของภูมินั้น ๆ เหมือนอัน 
ระหว่างที่ผีอับพระสนทนาอันในตอนนี้ รู้สึกว่าละเอียดและลึกลับ ยากที่ผู้เขียนจะนำมาลงได้ทุกประโยค 
จึงขออภัยท่านผู้อ่านไว้ด้วยความจนใจ 

สุดท้ายแห่งการสนทนาธรรม ท่านว่าบุรุษลึกลับมีความเคารพเลื่อมใสในธรรมเป็นอย่างยิ่งและ 
ปฏิญาณตนถึงพระไตรสรณคมน์ กล่าวอ้างท่านพระอาจารย์เป็นสรณะและเป็นองค์พยานด้วย พร้อมทั้ง 
ให้ความอารักขาแก , ท่านเป็นอย่างดี และ 1 ขอนิมนต์'ท่านพักอยู่ที่นี่ , ให้'นาน ๆ ล้าตามใจเขาแล้วไม , อยากให้ 
ท่านจากไปสู่ที่อื่นตลอดอายุของท่าน เขาเป็นผู้คอยดูแลรักษาท่านทุกอิริยาบถ ไม , ให้มีอะไรมาเบียดเบียน 
หรือรังแกท่านได้เลย ความจริงเขามิใช่บุรุษลึกลับและมีร่างกายดำสูงใหญ่ดังที่แสดงภาพต่อท่าน แต่เขา 
เป็นหัวหน้าแห่งรุกขเทวดา ซึ่งมีบริษัทบริวารมากมายที่อาศัยอยู่ในภูเขา และสถานที่ต่าง ๆ มีเขตอาณา 
บริเวณกว้างขวางมาก ติดต่ออันหลายจังหวัด มีนครนายก เป็นต้น 



นับแต่ขณะจิตท่านสงบลงและระงับโรคจนหายสนิทไม่ปรากฏเลยประมาณเที่ยงคืน กับที่รุกข 
เทพมาเกี่ยวข้องและสนทนาธรรมกันจนถึงเวลาจากไป และชิตถอนขึ้นมาก็ประมาณ ๔.0๐ นาฬิกา คือ 
๑๐ ทุ่ม โรคที่กำลังกำเริบในขณะที่นั่งท่าสมาธิภาวนาพอจิตถอนขึ้นมาปรากฏว่าหายไปโดยสิ้นเชิง ไม่ 
ต้องอาศัยยาอื่นใดรักษาต่อไป โรคหายได้เด็ดขาดด้วยธรรมโอสถทางภาวนาล้วน ๆ จึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ 
มากสำหรับท่านในคืนวันนั้น พอชิตถอนขึ้นมาแล้ว ท่านท่าความเพียรต่อไป มิได้หลับนอนตลอดรุ่ง 
เมื่อออกจากที่ภาวนาแล้วร่างกายก็ไม่มีการอ่อนเพลีย แต่กลับกระปรี่กระเท่ร่าขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย คืนวัน 
นั้นท่านได้เห็นความอัศจรรย์หลายอย่าง คือเห็นอานุภาพแห่งธรรมที่สามารถยังเทวดาให้หายพยศและเกิด 
ความเลื่อมใสหนึ่ง ชิตรวมสงบลงเป็นเวลาหลายชั่วโมง และเห็นความอัศจรรย์ในขณะที่ชิตสงบอยู่ 
ตัวอย่างมีความสุขหนึ่ง โรคที่เคยกำเริบอยู่เสมอจนควรเรียกได้ว่าโรคประเภทเรื้อรังได้หายไปโดย 

สิ้นเชิงหนึ่ง ชิตได้หลักยึดเป็นที่พอใจ หายสงสัยในสิ่งที่เคยเป็นมาหลายชนิดหนึ่ง อาหารที่ฉันลงไป 
ในตอนเช้า แต่วันหลังกลับท่าการย่อยตามปกติหนึ่ง ความรู้แปลก ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้ปรากฏขึ้น 
มากมาย ทั้งประเภทถอดถอนและประเภทประดับความรู้พิเศษตามวิสัยวาสนาหนึ่ง 

ในคืนต่อไป ท่านบำเพ็ญเพียรด้วยความสะดวก และมีความสงบสุขทางใจอย่างบอกไม , ถูก 

ร่างกายก็เป็นปกติสุข ไม่มีอาการใดก่อกวน บางคืนยามดึกสงัดก็ต้อนรับพวกรุกขเทพที่มาจากที่ต่าง ๆ 
จำนวนมากมาย โดยมีเทพถึกลับที่เคยท่าสงครามวาทะกับท่านอาจารย์ เป็นผู้ประกาศโฆษณาให้ทราบและ 
เป็นหัวหน้าพามาคึนที่ไม่มีเรื่องมาเกี่ยวข้องท่านก็สนุกบำเพ็ญสมาธิภาวนา 

บ่ายวันหนึ่งท่านออกจากที่สมาธิ แล้วก็ออกไปนั่งตากอากาศ ห่างจากหน้าถํ้าพอประมาณ 

ขณะนั้นกำลังรำพึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงพระเมตตาประทานไว้แก่หมู่ชน รู้สึกว่าเป็นธรรมที่สุขุมลุ่ม 
ถึกมาก ยากที่จะมีผู้สามารถปฏิบัติและไตร่ตรองให้เห็นจริงตามได้ ท่านเกิดความภูมิใจและอัศจรรย์ใน 
ตัวท่านเองขึ้นมา ที่มีวาสนาได้ปฏิบัติและรู้เห็นความอัศจรรย์หลายอย่างจากธรรม แม้จะยังไม่สมบูรณ์ 
เต็มภูมิ , ที่ , ใฝ่ เฟิน มานานก็ตาม แต่ก็ยังชัดว่าอยู่ในขั้นพอกินพอใช้ ไม่ขัดสนจนมุมในความสุขที่เป็นอยู่และ 
จะเป็นไป ซึ่งตัวเองก็แน่ใจว่าจะถึงแดนแห่งความสมหวังในวันหนึ่งแน่นอน ล้าไม , ตายเสียในระยะกาล 
ที่ควรจะเป็นนี้ 

ขณะนั้นกำลังเสวยสุขเพลินอยู่ด้วยการพิจารณาธรรม ทั้งฝ่ายมรรคคือทางดำเนิน และฝ่ายผลคือ 
ความสมหวังเป็นลำดับ จนถึงความดับสนิทแห่งกองทุกข์ภายในใจไม่มีเหลือ พอดีมีลิงฝูงใหญ่มากัน 
เที่ยวหากินมาบริเวณหน้าถํ้านั้น โดยมีหัวหน้ามาก่อนเพื่อน ปล่อยระยะห่างจากฝูงประมาณ ๑ เสัน พอ 
หัวหน้าลิงมาถึงที่นั้น ก็มองเห็นท่านนั่งนึ่ง ๆ อยู่พอดี แต่มิได้หลับตา ท่านเองก็ได้ชำเลืองไปดูลิงตัวนั้น 
เช่นกัน ประกอบกับลิงตัวนายฝูงนั้นกำลังเกิดความสงสัยในท่านอยู่ว่า นั่นคืออะไรกันแน่ มันค่อยด้อม ๆ 
มอง ๆ ท่าน และวิ่งถอยไปถอยมาอยู่บนกิ่งไม้ด้วยความสงสัย และเป็นห่วงเพื่อนฝูงของมันมาก กลัวจะ 
เป็นอันตราย ขณะที่มันสงสัยท่าน ท่านก็ทราบเรื่องของมันพร้อมกับเกิดความสงสารขึ้นมาในขณะนั้น 
และแผ่เมตตาชิตไปยังลิงตัวนั้นว่า เรามาบำเพ็ญธรรม มิได้มาหาเบียดเบียนและทำร้ายใคร ไม , ต้องกลัวเรา 
จงพากันหาอยู่หากินตามสบาย แม้จะพากันมาหากินอยู่แถวบริเวณนี้ทุกวัน เราก็ไม่ว่าอะไร สักประเดี๋ยว 
ใจ มันวิ่งไปหาพวกของมันซึ่งพอมองเห็นตัวที่กำลังตามหลังกันมา 

ท่านเล่าตอนนี้น่าหัวเราะและน่าสงสารมาก พอมันวิ่งไปถึงพรรคพวกของมันแล้ว มันรีบบอก 
กันว่า “โก้ก เฮ้ยอย่าด่วนไป มีอะไรอยู่ที่นั้น” “โล้ก ระวังอันตราย” พวกของมันที่ยังไม่เห็นพอได้ยิน 
เสียงก็ร้องถามมาว่า “โก้ก อย่ที่ไหน” “โก้ก อย่ที่นั้น” พร้อมทั้งหันหน้ามองมาที่ท่านพักอย่เหมือนจะ 



บอกกันว่านั่น นั่งอยู่นั่นเห็นไหม ทำนองนี้ แต่เป็นภาษาของสัตว์ จึงเป็นเรื่องลึกลับสำหรับมนุษย์ 
ธรรมดาจะตามรู้ แต่ท่านอาจารย์นั่นท่านรู้ทุกคำที่มันพูดกัน เมื่อมันให้สัญญาณกันว่าอยู่ที่นั้นแล้ว มัน 
บอกกันว่าอย่าพากันไปเร็วนัก จงพากันค่อย ๆ ไป และดูซิ'ว่าเป็นอะไรกันแน่ แล้วก็พากันค่อย ๆ ไป 
ส่วนหัวหน้าฝูงพอบอกพรรคพวกเสร็จแล้วก็รีบไป แต่ค่อยด้อม ๆ มอง ๆ ไปจนถึงหน้าถํ้าที่ท่านนั่งอยู่ 
มีอาการทั้งกลัวทั้งอยากดูและอยากรู้ว่าเป็นอะไรกันแน่ ทั้งเป็นห่วงเพื่อนฝูงที่พากันค่อยมารออยู่เบื้องหลัง 
หัวหน้ามันโดดขึ้นลงอยู่บนกิ่งไม้ตามนิสัยลิงซึ่งเป็นนิสัยหลุกหลิกดังที่เคยเห็นมาแล้วนั่นแล มันมาด้อม 
ๆ มองอยู่ระยะห่างจากท่านประมาณ ๑๐ วา ท่านเองก็ได้ใช้ความสังเกตอยู่ภายในทุกระยะ ว่ามันจะมี 
ความรู้สึกต่อท่านอย่างไรบ้าง นับแต่เริ่มแรกที่มันมาหาท่านและวิ่งกลับไปจนมันวิ่งกลับมาอีก และดู 
ท่าน 1 ซํ้า ๆ ซาก ๆ พอมันแน่ใจแล้วว่าไม่ใช่อันตราย มันก็วิ่งกลับไปบอกเพื่อนฝูงของมันว่า “โก้กไปได้ 
โล้กไม่มีอันตราย” ท่านเล่าว่า ตอนมันวิ่งไปบอกเพื่อนฝูงของมันนั้นน่าขบขัน และน่าหัวเราะ ทั้งน่า 
สงสารมันมากเมื่อเรารู้ภาษาของมันแล้ว แต่ล้าไม่รู้คำที่มันพูดกันจะเห็นว่าเสียงที่มันเปล่งออกมาแต่ละ 
คำ และแต่ละตัวนั้น เป็นเสียงมันร้องธรรมดาไปเสียหมด เช่นเดียวกับเราได้ยินเสียงนกเสียงการ้อง 

ฉะนั้น ความจริงเท่าที่ท่านตั้งใจสังเกตกำหนดลูเสึยงของลิงที่วิ่งกลับไปบอกเพื่อนฝูงของมันจริง ๆ แล้ว 
มันเปล่งเสียงออกชัดถ้อยขัดคำเหมือนเสียงคนเราพูดกันดี ๆ นี่เอง คือพอมันวิ่งกลับไปถึงพวกของมัน 
แล้ว มันก็รีบพูดเป็นคำเตือนพวกของมันให้สนใจในคำของมันเพื่อระวังตัว โดยเป็นเสียงของลิงพูดกันว่า 
โก้ก ๆ ดังนั้ แต่ความหมายที่มันเข้าใจกันจากคำว่า “โล้ก ๆ” นั้นเป็นใจความว่า “เฒ้หยุดก่อน อย่าด่วน 
พากันไป โล้กมันยังมีอะไรอยู่ข้างหน้านั้น” พวกของมันได้ยินเสียงมันเตือนเช่นนั้นต่างตัวต่างเกิดความ 
สงสัยจึงร้องถามมาว่า “โก้ก มีอะไรหรือ” ตัวนั้นถามมาว่า “โก้ก อะไรกัน” ตัวนั้ร้องถามว่า “โก้ก 
อะไรกัน” ตัวหน้าหน้าฝูงก็ตอบว่า “โก้กเก้ก มันมีอะไรอยู่ที่นั้น น่ากลัวเป็นอันตราย” พวกของมันถาม 
มาว่า “โก้ก อยู่ที่ไหน” หัวหน้าตอบว่า “โก้ก นั้นอย่างไรล่ะ” เสียงมันถามและตอบรับกันสนั่นป่าไป 
หมด เพราะมีลิงจำนวนมากด้วยกัน ตัวนั้น “โก้ก” ถามมา ตัวนั้โก้กถามมาด้วยความตื่นตกใจ ทั้งตัว 
เล็กตัวใหญ่วิ่งวุ่นกันไปมา ขณะที่มันเกิดความสงสัยไม่แน่ใจ กลัวจะเกิดอันตราแก , ตัวและพวกของตัว 
จึงต่างตัวต่างเรียกร้องถามกันอย่างชุลมุนวุ่นวาย เช่นเดียวกับมนุษย์เราร้องถามกันถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ 
นี่เอง หัวหน้าต้องชี้แจงเรื่องราวให้ทราบและเตือนพวกของมันว่า “โก้กเก้ก ให้พากันรออยู่ที่นี่ก่อน เรา 
จะกลับไปดูให้แน่นอนอีกครั้ง” พอมันสั่งเสียแล้วก็รีบกลับไปลู ขณะที่มันวิ่งไปลูท่านอาจารย์ก็นั่งอยู่ 
พอจวนถึงตัวท่าน มันค่อยด้อมค่อยมองวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่บนกิ่งไม้ ตาขับจ้องมองดูอย่างพินิจพิเคราะห์ จน 
เป็นที่แน่ใจว่าไม่ใช่ข้าศึกผู้จะคอยท่าลายแล้ว มันก็รีบวิ่งกลับมาบอกเพื่อนฝูงของมันว่า “โก้กเก้ก 

ไปได้แล้ว ไม , เป็นอันตราย โก้กไม , ต้องกลัว” พอทราบแล้วต่างตัวมาสู่ที่ท่านนั่งพักอยู่และต่างตัวต่างดู 
ท่านในลักษณะท่าทางไม่ค่อยไว้ใจนัก ต่างวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบดึงนั่นเอง เพราะความหิวกระหายอยากดู 
อยากรู้ และร้องถามกันโก้กเก้กลั่นป่าไปเวลานั้นว่านี่คืออะไรและมาอยู่ท่าไมกัน เสียงตอบรับกันแบบ 
ต่าง ๆ ตามภาษาสัตว์ซึ่งต่างตัวต่างสงสัยอยากรู้เรื่องด้วยความกระวนกระวาย ที่พูดซํ้านั้เขียนตามคำที่ 
ท่านเน้นซํ้าเพื่อผู้นั่งพิงด้วยความสนใจจากท่านได้เข้าใจชัดเจน ท่านเล่าว่า ขณะที่เขาเกิดความสงสัยไม่ 
แน่ใจในชีวิตของตัวและพรรคพวกนั้น รู้สึกว่าเป็นเสียงที่แสดงออกด้วยความชุลมุนวุ่นวายมากพอดี 

เพราะสัตว์ประเภทนี้เคยถูกมนุษย์ท่าลายด้วยวิธีต่าง ๆ มามากต่อมากตลอดชีวิตของมัน จึงเป็นสัตว์ที่มี 
ความระแวงต่อมวลมนุษย์อยู่มากประจำนิสัย ขณะนั้นต่างตัวต่างมารุมลูทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยท่าทาง 

ระมัดระวังอย่างยิ่ง กระแสจิตที่แสดงความหมายออกมาตามเสียงที่มันร้องถามและตอบรับกันนั้น 



เหมือนกับกระแสใจของมนุษย์ที่ส่งออกมาตามกระแสเสียงที่พูดกันนั่นเอง ฉะนั้นเขาจึงรู้เรื่องของกันได้ 
ดีทุกประโยค เช่นเดียวกับมนุษย์เราพูดกันฉันนั้น ในคำที่เขาแสดงออกแต่ละคำซึ่งแสดงออกมาจาก 
กระแสจิตที่มีความมุ่งหมายไปต่าง ๆ กันนั้น เป็นคำที่ให้ความหมายแก่ตัวรับฟ้งอย่างชัดเจน ไม่มีความ 
บกพร่องพอจะให้เกิดความสงสัยแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ดังนั้นคำแสดงของลิงแต่ละประโยคเช่น โก้ก เป็น 
ต้น ที่มนุษย์ธรรมดาเราพิงไม , รู้เรื่อง แต่ระหว่างเขาเองรู้เรื่องกันดีทุกประโยคที่แสดงออก เพราะเป็น 

ภาษาของสัตว์พูดต่อกัน เช่นเดียวกับมนุษย์เราชาติต่าง ๆ ต่างก็มีภาษาประจำชาติของตน ฉะนั้นสรุป 
ความก็คือภาษาสัตว์ต่าง ๆ ก็มีไว้สำหรับชาติของตน ภาษามนุษย์ชาติต่าง ๆ ก็มีไว้สำหรับชาติของตน 
การจะฟ้งรู้เรื่องหรือไม่รู้ระหว่างสัตว์ชนิดต่าง ๆ พูดกัน ระหว่างมนุษย์ชาติต่าง ๆ พูดกัน ก็ยุติลงเองไม่ 
เป็นอารมณ์ข้องใจต่อไป ปล่อยให้เป็นสิทธิของแต่ละชาติจะวินิจฉัยรับรู้ของเขาเอง พอต่างตัวต่างหาย 
สงสัยแล้ว ต่างก็มาเที่ยวหากินในบริเวณนั้นตามสบาย หายความหวาดระแวง ไม่ระเวียงระวังว่าจะมี 
อะไรเกิดขึ้น นับแต่วันนั้นเป็นต้นมา เขาพากันมาเที่ยวหากินตามบริเวณหน้าถํ้าอย่างสบาย ไม่สนใจกับ 
ท่าน ท่านเองก็มิได้สนใจกับเขา ต่างคนต่างท่าหน้าที่ของตน 

ท่านว่า สัตว์ที่มาเที่ยวหากินอยู่บริเวณใกล้เคียงท่านโดยไม , ต้องระแวงและกลัวภัยนี้ เขาก็เป็นสุข 
ดีเหมือนกัน โดยมากพระไปอยู่ที่ไหน พวกสัตว์ชนิดต่าง ๆ ชอบไปอาศัยอยู่ด้วย ไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ 
เพราะความรู้สึกมันคล้ายคลึงกันกับมนุษย์ เป็นแต่เขาไม่มีอำนาจและไม่มีความเฉลียวฉลาดรอบด้าน 

เหมือนมนุษย์เท่านั้น มีความฉลาดเฉพาะการหาอยู่หากินและหาที่ซ่อนตัวเพื่อชีวิตไปวันหนึ่ง ๆ เท่านั้น 
คืนวันหนึ่ง ท่านเกิดความสลดสังเวชใจอย่างมากจนนั้าตาร่วงออกมาจริง ๆ คือเวลานั่งสมาธิจิต 
รวมลงอย่างเต็มที่ เพราะการพิจารณากายเป็นเหตุ ปรากฏว่าจิตว่างและปล่อยวางอะไร ๆ หมด 

โลกธาตุเป็นเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยในความรู้สึกขณะนั้น หลังจากสมาธิแล้วพิจารณาพระธรรม 

วินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อลบล้างหรือถอดถอนความผิดที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลก ซึ่งเป็นธรรม 
ที่ออกจากความฉลาดแหลมคมแห่งพระปัญญาของพระพุทธเจ้า พิจารณาไปเท่าไร ก็ยิ่งเห็นความฉลาด 
และอัศจรรย์ของพระองค์ และเห็นความโง่เขลาเต่าปลาของตนยิ่งขึ้น เพราะการขบฉันขับถ่ายก็ต้อง 

ได้รับการอบรมสั่งสอนมาก่อน การยืน เดิน นั่ง นอน ก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนมาก่อน การนุ่งห่ม 
ซักฟอกก็ต้องได้รับการสั่งสอนมาก่อน ไม่เช่นนั้นก็ทำไม , ถูก นอกจากทำไม่ถูกแล้วยังท่าผิดอีกด้วย ซึ่ง 
ล้วนแต่เป็นเรื่องหาบบาปหาบกรรมใส่ตัว การปฏิบัติต่อร่างกายด้วยวิธีต่าง ๆ ก็ต้องได้รับการอบรมสั่ง 
สอน การปฏิบัติต่อจิตใจก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอน ถ้าไม , ได้รับการอบรมสั่งสอนมาเท่าที่ควรก็ต้อง 
ทำผิดจริง ๆ ด้วย โดยไม , เลือกเพศวัยและชาติชั้นวรรณะใด ๆ เลย เพราะสามัญมนุษย์เราเป็นเหมือนเด็ก 
ซึ่งต้องได้รับการดูแลและอบรมสั่งสอนจากผู้ใหญ่อยู่ทุกขณะจึงจะปลอดภัยและเจริญเติบโตได้ 

คนเราใหญ่แต่กาย ใหญ่แต่ชาติ ใหญ่แต่ชื่อ ใหญ่แต่ยศ ใหญ่แต่ความสำคัญตน แต่ความรู้ความ 
ฉลาดที่จะทำตนให้ร่มเย็นเป็นสุขทั้งทางกายและทางใจโดยถูกทาง ตลอดผู้อื่นได้รับความร่มเย็นเป็นสุข 
ด้วย นั่นไม , ค่อยเจริญเติบโตด้วยและไม่สนใจบำรุงให้ใหญ่โตอีกด้วย จึงเกิดความเดือดร้อนกันอยู่ทุกหน 
ทุกแห่งโดยไม่เลือกเพศวัยและชาติชั้นวรรณะอะไรเลย 

เหล่านี้แลที่ทำให้เกิดความสลดสังเวชตนอย่างยิ่งในคืนวันนั้น 

ที่ชายเขาทางขึ้นไปถํ้าที่ท่านพระอาจารย์พักอยู่ ก็มีสำนักบำเพ็ญวิปัสสนาอยู่แห่งหนึ่ง เวลาท่าน 
พักอยู่ถํ้านั้น มีขรัวตาองค์หนึ่งพักอยู่สำนักบำเพ็ญนั้น คืนวันหนึ่งท่านพระอาจารย์คิดลึงขรัวตาองค์นั้นว่า 
ท่านจะทำอะไรอย่เวลานี้ ก็กำหนดจิตล่งกระแสลงมาดขรัวตา พอดีเป็นเวลาที่ขรัวตาองค์นั้นกำลังคิด 



วุ่นวายไปกับกิจการบ้านเรือนครอบครัวยุ่งไปหมด เรื่องที่ขรัวตาคิดเกี่ยวกับอตีตารมณ์ พอตกดึกท่าน 
ส่งกระแสจิตลงมาหาขรัวตาองค์นั้นอีก ก็มาเจอเอาเรื่องทำนองนั้นเข้า อีก ท่านก็ย้อนจิตกลับ จวนสว่าง 
ล่งกระแสจิตลงมาอีก ก็มาโดนเอาแต่เรื่องคิดจะสั่งเสียลูกคนนั้นหลานคนนี้อยู่รํ่าไป ทั้งสามวาระที่ท่าน 
ล่งกระแสจิตลงมา แต่ก็มาเจอเอาแต่เรื่องขรัวตาคิดจะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างภพสร้างชาติสร้างวัฏฏ 
สงสารไม่มีสิ้นสุดวิถีแห่งความคิดปรุงเอาเสียเลย 

ตอนเช้าท่านลงมาบิณฑบาต ขากลับมาจึงแวะไปเยี่ยมขรัวตาถึงที่พัก แล้วพูดเป็นเชิงปัญหาว่า 
เป็นอย่างไรหลวงพ่อ ปลูกบ้านใหม่ แต่งงานกับคู , ครองใหม่แต่เป็นแม่อีหนูคนเก่าเมื่อคืนนี้ตลอดคืน ไม่ 
ยอมนอน เสร็จเรียบร้อยไปด้วยดีแล้วมิใช่หรือ คืนต่อไปคงจะสบายไม , ต้องวุ่นวายขัดแจงสั่งลูกคนนั้น 
ให้ทำสิ่งนั้น สั่งหลานคนนี้ให้ทำงานสึ่งนี้อีกกระมัง คืนนี้รู้สึกหลวงพ่อมีงานมากและวุ่นวายพอดู แทบ 
มิได้พักผ่อนนอนหลับมิใช่หรือ ขรัวตาถามท่านด้วยอาการเอียงอายและยิ้มแห้ง ๆ ว่า ท่านพระอาจารย์ 
เป็นพระอัศจรรย์มาก ท่านรู้ด้วยหรือเมื่อคืนนี้ ท่านพระอาจารย์แสดงอาการยิ้มรับแล้วตอบว่า ผมเข้าใจว่า 
ท่านจะรู้เรื่องของตัวดียิ่งกว่าผมผู้ถามเป็นไหน ๆ แต่ทำไมท่านจึงกลับมาถามผมอย่างนี้อีก ผมเข้าใจว่า 
ความคิดปรุงของท่านเป็นไปด้วยเจตนาและพอใจในความคิดนั้น ๆ จนลืมหลับนอนไปทั้งคืน แบ้แต่รุ่ง 
เช้าตลอดมาถึงปัจจุบันนี้ ผมก็เข้าใจว่าท่านจงใจคิดเรื่องเช่นนั้นอยู่อย่างเพลินใจจนไม่มีสติจะยับยั้ง และยัง 
พยายามทำตัวให้เป็นไปตามความคิดนั้น ๆ อย่างมั่นใจมิใช่หรือ 

พอจบลงท่านมองดูหน้าขรัวตาเหมือนคนจะเป็นลม ทั้งอายทั้งกลัว พูดออกมาด้วยเสียงสั่นเครือ 
แทบไม่เป็นเสียงคน และไม่ชัดถ้อยชัดคำขาดๆวิ่นๆเหมือนจะเป็นอะไรไปในเวลานั้นจนได้ พอเห็น 
ท่าไม่ได้การ ขืนพูดเรื่องนั้นต่อไปเดี๋ยวขรัวตาจะเป็นอะไรไปก็จะแย่ ท่านเลยหาอุบายพูดไปเรื่องอื่นพอ 
ให้เรื่องจางไป แล้วก็ลาขึ้นถํ้า 

ต่อมาได้ ๓ วัน โยมผู้ปฏิบัติขรัวตาองค์นั้นก็ขึ้นไปที่ถํ้า ท่านพระอาจารย์จึงถามถึงขรัวตานั้นว่า 
สบายดีหรือ โยมบอกท่านว่า ขรัวตาองค์นั้นจากไปที่อื่นเสียแล้วตั้งแต่เช้าวานนี้ ผมถามท่านว่าหลวงพ่อ 
จะไปทำไม อยู่ที่นี่ไม , สบายหรือ ท่านบอกว่า จะอยู่ไปได้อย่างไร ก็เช้าวานนี้ท่านพระอาจารย์มั่นมาหา 
อาตมาที่นี่ แล้วเทศน์อาตมาเสียยกหนึ่งหนัก ๆ อาตมาแทบเป็นลมสลบไปต่อหน้าท่านอยู่แล้ว ล้าท่านขืน 
เทศน์ไปอีกสักประโยคสองประโยค อาตมาต้องล้มตายต่อหน้าท่านแน่ ๆ แต่พอดีท่านหยุดและเลยพูด 
เรื่องอื่นไปเสีย อาตมาจึงพอมีชีวิตและลมหายใจกลับคืนมาได้ ไม , ตายไปเสียในขณะนั้น แล้วจะให้ 
อาตมาอยู่ต่อไปได้อย่างไร อาตมาขอไปวันนี้ ผมถามท่านว่า ท่านพระอาจารย์มั่นเทศน์ดุด่าท่านหรือ 
ถึงจะอยู่ต่อไปไม , ได้และจะตายต่อหน้าท่าน ท่านมิได้ดุด่าอาตมา แต่ปัญหาธรรมของท่านนั้นมันหนักยิ่ง 
กว่าท่านดุด่าเฆี่ยนตีเป็นไหน ๆ ขรัวตาตอบ ท่านถามปัญหาหลวงพ่ออย่างนั้นหรือ ปัญหานั้นมีว่า 
อย่างไร ผมอยากทราบด้วยพอเป็นคติบ้าง ผมถามท่าน ท่านพูดว่า ขออย่าให้อาตมาเล่าให้โยมฟิงเลย 
อาตมาอายจะตายอยู่แล้ว จะมุดดินลงไปเดี๋ยวนี้แลล้าขืนบอกใครให้ทราบด้วย อาตมาจะพูดให้โยมฟ้ง 
เพียงเปรย ๆ นะ ก็เราคิดอะไร ๆ ท่านรู้เสียจนหมดสิ้น จะไม , หนักว่าท่านดุด่าอย่างไรล่ะ ธรรมดาปุถุชน 
ก็ย่อมมีคิดดีบ้างชั่วบ้างเป็นธรรมดา จะห้ามไม่ให้คิดได้อย่างไร ทีนี้พอเราคิดอะไรขึ้นมา ท่านก็รู้เสีย 
หมด อย่างนี้จะอยู่ได้อย่างไร หนีไปตายที่อื่นดีกว่า อย่าอยู่ให้ท่านพลอยหนักใจด้วยเลย คนอย่างเราไม่ 
ควรอยู่ที่นี่ต่อไป อายโลกเขาเปล่า ๆ คืนนี้อาตมานอนไม , ได้เลย คิดแต่เรื่องนี้อย่างเดียว ผมแย้งท่านว่า ก็ 
ท่านจะมาหนักใจด้วยเราทำไม เพราะท่านมิใช่ผู้ผิด เราผู้ผิดต่างหากจะควรหนักใจ และควรแล้ความผิด 
ของตนให้สิ้นเรื่องไป ท่านอาจารย์ยังจะอนุโมทนาอีกด้วย นิมนต์ท่านอยู่ที่นี่ไปก่อน เผื่อคิดอะไรผิด ๆ 



ถูก ๆ ขึ้นมาท่านอาจารย์จะได้ช่วยเตือน เราก็จะได้สติแก้ไขยังจะดีกว่าหนีไปอยู่ที่อื่นเป็นไหน ๆ 

ความเห็นของผมว่าอย่างนี้ หลวงพ่อจะว่าอย่างไรไม , ได้ ความคิดว่าจะได้สติและจะแก้ไขตัวกับความ 
กลัวท่านนั้น มันมีนี้าหนักกว่ากันคนละโลก เหมือนช้างกับแมวเอาทีเดียว แล้วเราจะพอมีสติสตังมาแก้ 
อยู่อย่างไรได้ พอคิดว่าท่านจะรู้เรื่องเราเท่านั้น ตัวมันสั่นขึ้นมาแล้ว อาตมาขอไปวันนี้ ถ้า 1 ขืนอยู่ที่นี่ 
ต่อไป อาตมาต้องตายแน่ ๆ โยมเชื่ออาตมาเถอะ อย่าให้อยู่เลยท่านว่าอย่างนี้ ไม่ทราบว่าผมจะห้าม 
ท่านได้อย่างไร คิดแล้วก็น่าสงสาร เวลาท่านพูดให้ผมฟิง ก็ทั้งพูดทั้งกลัว หน้าซีดเซียวไปหมด เลย 
ต้องปล่อยให้ท่านไป ก่อนจะไปผมถามท่านว่า หลวงพ่อจะไปอยู่ที่ไหน ท่านตอบว่าเอาแน่นอนไม่ได้ 
ถ้าไม่ตายเราคงเห็นหน้ากันอีก แล้วก็ไปเลย ผมให้เด็กตามไปส่งท่าน เวลาเด็กกลับมาแล้วถามเด็ก เด็ก 
บอกว่าไม่ทราบ เพราะท่านไม่บอกที่ที่ท่านจะพักอยู่ สุดท้ายก็เลยไม่ได้เรื่องราวจนป่านนี้ น่าสงสาร 
ทั้งท่านก็แก่แล้ว ไม่น่าจะเป็นเอาขนาดนั้น 

ฝ่ายท่านอาจารย์เกิดความสลดใจ ที่ท่าคุณได้โทษ โปรดสัตว์ได้บาป เราคิดแล้ว แต่แรกที่เห็น 
อาการไม่ดีเวลาถามปัญหา จากวันนี้นมาแล้วก็มิได้สนใจคิดและส่งกระแสจิตไปถึงขรัวตาอีก เพราะ 
กลัวจะไปเจอเอาเรื่องที่เคยเจอ แล้วก็มาเป็นดังที่คิดจนได้ ท่านคิดในใจขณะที่ทราบเรื่องจากโยมเล่าให้ 
ฟิง และได้พูดกับโยมบ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับปัญหาที่เขาเล่าให้ท่านฟ้ง ว่าอาตมาก็พูดไปธรรมดาในฐานะ 
คุ้นเคยกัน ทีเล่นทีจริงบ้างอย่างนั้นเอง ไม , คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตถึงกับพาให้ขรัวตาต้องร้างวัดร้างวา 
หนีไปเช่นนั้น เรื่องของขรัวตาเป็นเรื่องสำคัญต่อท่านอาจารย์ไม่น้อยตลอดมา ในการที่จะปฏิบัติต่อ 

บรรดาผู้ที่มาเกี่ยวข้องทั้งใกล้และไกล เกรงว่าเรื่องจะซํ้ารอยเข้าอีกหากไม่สนใจคิดไว้ก่อน จากนั้น 

มาแล้ว ท่านว่าท่านไม่เคยทักใครเกี่ยวกับความคิดนึกดีชั่วเพียงพูดเป็นอุบายไปเท่านั้น เพื่อผู้นั้นระลึก 
รู้ตัวเอาเองโดยมิให้กระเทือนใจ เพราะใจคนเราย่อมเป็นเหมือนเด็กอ่อนที่เพิ่งปีกหัดเกินกะเปะกะปะไป 
ตามเรื่อง ผู้ใหญ่เป็นเพียงคอยดูแลสอดส่องเพื่อมิให้เด็กเป็นอันตรายเท่านั้น ไม่จำต้องไปกระวนกระวาย 
กับเด็กให้มากไป ใจของสามัญชนก็เช่นกันปล่อยให้คิดไปตามเรื่อง ถูกบ้างผิดบ้าง ดีบ้างชั่วบ้างเป็น 
ธรรมดา จะให้ถูกต้องดีงามอยู่ตลอดเวลาย่อมเป็นไปไม , ได้ 

ท่านว่า ท่านพักอยู่ที่ถํ้านั้นได้ความรู้และอุบายแปลก ๆ ต่าง ๆ มากมาย ทั้งเป็นเรื่องภายใน 
โดยเฉพาะ ทั้งเกี่ยวกับเรื่องภายนอกไม่มีประมาณ ท่านเกิดความอาจหาญร่าเริงในข้อปฏิบัติ จนลืมเวลํ่า 
เวลา ไม , ค่อยได้สนใจกับวันคืนเดือนปีอะไรนัก ความรู้ภายในใจเกิดขึ้นทุกระยะเหมือนนี้าไหลรินในฤดู 
ฝน บางวันตอนบ่ายอากาศโปร่ง ๆ ท่านก็เดินเที่ยวชมป่าชมเขาภาวนาไปเรื่อย ๆ ท่าให้เพลินใจไปตาม 
ทัศนียภาพที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติของมัน เย็น ๆ หน่อยค่อยลงมาถํ้า ที่ที่ท่านพักอยู่สัตว์ป่าชนิดต่าง 
ๆ มีมาก พืชผลอันเป็นอาหารธรรมชาติก็มีมาก จำพวกสัตว์ป่าที่อาศัยผลไม้เป็นอาหารเช่นลิงค่างบ่าง 
ชะนี ก็รู้สึกว่าเขาเพลิดเพลินไปตามภาษาของเขา เวลาเขามองเห็นเราก็ไม่แสดงอาการกลัว ต่างตัวต่าง 
หากินไปตามภาษา ท่านว่าท่านก็เพลินไปกับเขาด้วยความเมตตาสงสาร ว่าเขาก็เป็นเพื่อนเกิดแก , เจ็บตาย 
เช่นเดียวกันกับเรา ไม่มีอะไรยิ่งหย่อนไปกว่ากัน แม้วาสนาบารมีของสัตว์กับมนุษย์ต่างก็มีเช่นเดียวกัน 
ส่วนความยิ่งหย่อนแห่งวาสนาบารมีนั้นย่อมมีได้ทั้งคนและสัตว์ นอกจากนั้น สัตว์บางตัวที่มีวาสนา 
บารมีแก่กล้าและอัธยาศัยดีกว่ามนุษย์บางรายยังมีอยู่มาก แต่เวลาเขาตกอยู่ในภาวะความเป็นสัตว์ก็จำต้อง 
ทนรับเสวยไป เช่นเดียวกับมนุษย์เรา แม้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งขัดว่าเป็นชาติที่สูงส่งกว่าสัตว์ แต่ขณะที่ 
ตกอยู่ในความทุกข์จนข้นแค้นก็จำต้องทนเอาจนกว่าจะสิ้นกรรมหรือสิ้นวาระของมัน แล้วมีส่วนดีเข้ามา 



แทนที่ให้รับเสวยผลสืบต่อไปตามวาระดังที่เห็น ๆ กันอยู่ เพราะฉะนั้น ท่านจึงสอนไม , ให้ดูถูกเหยียด 

หยามชาติกำเนิดความเป็นอยู่ของกันและกัน และสอนว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมดีชั่วเป็นของของตน 

พอตกเย็นท่านก็ทำข้อวัตรป้ดกวาดหน้าถํ้าบริเวณที่อยู่อาศัย เสร็จแล้วก็เริ่มทำความเพียร โดยวิธี 
เดินจงกรมช้าง นั่งสมาธิช้าง จิตท่านมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางสมาธิ ความสงบใจ ทั้งทางป้ญญา 
พิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนแห่งธาตุขันธ์ลงในไตรลักษณญาณ ปรากฏเป็นความมั่นใจขึ้นเป็นลำดับ 

พระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้ฟัง 

บางคืนปรากฏมีพระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้ท่านฟิงตามทางอริยประเพณี โดยปรากฏ 
ทางสมาธินิมิต เป็นใจความว่า วิธีเดินจงกรมต้องให้อยู่ในท่าสำรวมทั้งกายและใจ ตั้งจิตและสติไว้ที่ 
จุดหมายของงานที่ตนกำลังท่าอยู่ คือกำลังกำหนดธรรมบทใดอยู่ พิจารณาขันธ์ใดอยู่ อาการแห่งกายใด 
อยู่ พึงมีสดิอยู่กับธรรมหรืออาการนั้น ๆ ไม่พึงส่งใจและสติไปอื่น อันเป็นลักษณะของคนไม่มีหลักยึด 
ไม่มีความแน่นอนในตัวเอง การเคลื่อนไหวไปมาในทิศทางใดควรมีความรู้สึกด้วยสติพาเคลื่อนไหว ไม่ 
พึงท่าเหมือนคนนอนหลับไม่มีสติตามรักษาความกระดุกกระติกของกาย และความละเมอเพ้อพีนของใจ 
ในเวลาหลับของตน การบิณฑบาต การขบฉัน การขับถ่าย ควรถืออริยประเพณีเป็นกิจวัตรประจำตัว 
ไม่ควรท่าเหมือนคนผู้ไม่เคยอบรมศีลธรรมมาเลย พึงท่าเหมือนสมณะคือเพศของนักบวชอันเป็นเพศที่ 
สงบเยือกเย็น มีสติปัญญาเครื่องกำจัดโทษที่ฟิงลึกอยู่ภายใจ อยู่ทุกอิริยาบถ การขับฉันพึงพิจารณาอาหาร 
ทุกประเภทด้วยดี อย่าปล่อยให้อาหารที่มีรสเอร็ดอร่อยตามชิวหาประสาทนิยมกลายมาเป็นยาพิษแผดเผา 
ใจ แม้ร่างกายจะมีกำลังเพราะอาหารที่ขาดการพิจารณาเข้าไปหล่อเลี้ยงแต่ใจจะอาภัพเพราะรสอาหารเข้า 
ไปท่าลาย จะกลายเป็นการท่าลายตนด้วยการบำรุงคือท่าลายใจเพราะการบำรุงร่างกายด้วยอาหารโดย 

ความไม่มีสดึ 

สมณะไปที่ใด อยู่ที่ใด ไม่พึงก่อความเป็นภัยแก่ตัวเองและผู้อื่น คือไม , สั่งสมกิเลสสิ่งน่ากลัวแก่ 
ตัวเองและระบาดสาดกระจายไปเผาลนผู้อื่น คำว่ากิเลสอริยธรรมถือเป็นสิ่งน่ากลัวอย่างยิ่ง พึงใช้ความ 
ระมัดระวังด้วยความจงใจไม่ประมาทต่อกระแสของกิเลสทุก ๆ กระแส เพราะเป็นเหมือนกระแสไฟที่จะ 
สังหารหรือท่าลายได้ทุก ๆ กระแสไป การยืน เดิน นั่ง นอน การขบฉัน การขับก่าย การพูดจาปราศรัย 
กับผู้มาเกี่ยวข้องทุก ๆ ราย และทุก ๆ ครั้งด้วยความสำรวม นี่แลคืออริยธรรม เพราะพระอริยบุคคลทุก 
ประเภทท่านดำเนินอย่างนี้กันทั้งนั้น ความไม่มีสติ ไม่มีการสำรวม เป็นทางของกิเลสและบาปธรรม 
เป็นทางของวัฏฏะล้วน ๆ ผู้จะออกจากวัฏฏะจึงไม่ควรสนใจกับทางอันลามกตกเหวเช่นนั้น เพราะจะพา 
ให้เป็นสมณะที่เลว ไม่เป็นผู้อันใคร ๆ พึงปรารถนา อาหารเลวไม่มีใครอยากรับประทาน สถานที่ 
บ้านเรือนเลวไม่มีใครอยากอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มใช้สอยเลวไม่มีใครอยากนุ่งห่มใช้สอยและเหลือบมอง 
ทุกสิ่งที่ “เลว” ไม่มีใครสนใจ เพราะความรังเกียจโดยประการทั้งปวง คนเลว ใจเลว ยิ่งเป็นบ่อแห่ง 
ความรังเกียจของโลกผู้ดีทั้งหลาย ยิ่งสมณะคือนักบวชเราเลวด้วยแล้ว ก็ยิ่งเป็นจุดทิ่มแทงจิตใจของทั้งคน 
ดีคนชั่ว สมณชีพราหมณ์ เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมไม่เลือกหน้าจึงควรสำรวมระวังนักหนา 

การบำรุงรักษาสิ่งใด ๆ ในโลก การบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยม จุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจ 
ควรบำรุงรักษาด้วยดี ได้ใจแล้วคือได้ธรรม เห็นใจตนแล้วคือเห็นธรรม รู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวล ถึง 
ใจตนแล้วคือถึงพระนิพพาน ใจนี่แลคือสมบัติอันลันค่า จึงไม , ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไป คนพลาดใจ 


คือไม่สนใจปฏิบัติต่อใจดวงวิเศษในร่างนี้ แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติก็คือผู้เกิดผิดพลาดนั่นเอง เมื่อ 
ทราบแล้วว่าใจเป็นสิ่งประเสริฐในตัวเรา จึงไม , ควรให้พลาดทั้งรู้ ๆ จะเสียใจภายหลัง ความเสียใจทำนอง 
นี้ไม , ควรให้เกิดได้เมื่อทราบอยู่อย่างเต็มใจ มนุษย์เป็นชาติที่ฉลาดในโลก แต่อย่าให้เราที่เป็นมนุษย์ทั้งคน 
โง่เต็มตัว จะเลวเต็มทนและหาความสุขไม่เจอ กิจการทั้งภายในภายนอกของสมณะเป็นกิจหรือเป็นงาน 
ตัวอย่างของโลกได้อย่างนั่นใจ เพราะเป็นกิจที่ขาวสะอาดปราศจากมลทินโทษทั้งกิริยาที่ทำและงานที่ 
ประกอบจัดว่าชอบด้วยอรรถด้วยธรรม จึงควรบำรุงส่งเสริมสมณกิจของตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ 
ขึ้นไป จะเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อ สมณะผู้รักในศีลรักในสมาธิ รักสติ รัก 
ปัญญา รักความเพียร จะเป็นสมณะอย่างเต็มภูมิทั้งปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้ ธรรมที่แสดงนี้คือธรรม 
ของท่านผู้มีความเพียร ของท่านผู้อดผู้ทน ของท่านผู้เป็นนักต่อลัเพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนของผู้พ้นจาก 
ทุกข์โดยสิ้นเชิงปราศจากสิ่งกดขี่บังคับของท่านผู้เป็นอิสระอย่างเต็มภูมิ คือพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของ 
โลกทั้งสาม ล้าท่านเห็นว่าธรรมทั้งนี้เป็นธรรมสำคัญสำหรับท่าน ท่านจะเป็นผู้ไม่มีกิเลสในไม่ช้านี้ จึง 
ขอฝากธรรมไว้กับท่านนำไปพิจารณาด้วยดี ท่านจะกลายเป็นคนที่แปลกขึ้นมาในใจซึ่งเป็นของแปลกอยู่ 
แล้วตามหลักธรรมชาติดังนี้ 

เมื่อพระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้ท่านฟ้งจากไปแล้ว ท่านก็น้อมเอาธรรมนั้นมาพิจารณา 
ใคร่ครวญอีกต่อหนึ่ง โดยแยกแยะออกเป็นแขนง ๆ ไตร่ตรองดูด้วยความละเอียด ทุก ๆ ครั้งที่พระสาวก 
อรหันต์แต่ละองค์มาแสดงธรรมสั่งสอน ท่านได้อุบายต่าง ๆ จากการสดับธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลาย 
ที่มาอบรมสั่งสอนแต่ละครั้งแต่ละองค์ ช่วยส่งเสริมกำลังใจกำลังสติปัญญาตลอดมา 

ท่านเล่าว่าขณะที่ฟิงธรรมพระอรหันต์ท่านแสดงธรรมให้ฟ้ง ประหนึ่งได้ฟิงธรรมในที่เฉพาะพระ 
พักตร์ของพระพุทธเจ้า แม้ไม่เคยเห็นพระองค์มาก่อน ใจรู้สึกอิ่มเอิบและเพลิดเพลินไปตาม เหมือนโลก 
และธาตุขันธ์ไม่มีกาลเวลามาบีบบังคับเลย ปรากฏว่ามีแต่จิตล้วน ๆ ที่สว่างไสวไปด้วยอรรถด้วยธรรม 
เท่านั้น พอจิตถอนออกมาจึงทราบว่าตนมีภูเขาอันแสนหนักทั้งลูก คือร่างกายอันเป็นที่รวมแห่งขันธ์ซึ่ง 
แต่ละขันธ์ล้วนเป็นกองทุกข์อันแสนทรมาน ท่านพักอยู่ที่ถํ้านั้นมีพระอรหันต์หลายองค์มาเยี่ยมและแสดง 
ธรรมให้ฟิงเสมอ ในวาระต่าง ๆ กัน ซึ่งผิดกับที่ทั้งหลายอยู่มากในชีวิตที่ผ่านมา ธรรมเป็นที่แน่ใจได้ 
ปรากฏขึ้นแก่ท่านในถานั้น ธรรมนั้นคือพระอนาคามีผล ธรรมนี้ในพระปริยัติท่านกล่าวไว้ว่าละสังโยชน์ 
ได้ ๕ คือ สักกายท่ฏฐิ วิจิกิจฉา สึลัพพตปรามาส กามราคา ปฏิฆะ ท่านผู้บรรลุธรรมขั้นนี้เป็นผู้ 
แน่นอนในการไม , กลับมาอุบัติเกิดเป็นมนุษย์ และสัตว์ที่มีธาตุสี่ คือ ดิน นำ ลม ไฟ เป็นเรือนร่างอีกต่อไป 
หากยังไม , เลื่อนขั้นขึ้นถึงพระอรหันตภูมิใจอัตภาพนั้น เวลาตายแล้วก็ไปอุบัติเกิดในพรหมโลก ๕ ชั้น ชั้น 
ใดชั้นหนึ่ง ตามภูมิธรรมที่ผู้ทั้นได้บรรลุในพรหมโลก ๕ ชั้น คือ อวิหา อตัปปา สุหัสสา สุหัสสี และ 
อกนิฏฐา ซึ่งเป็นที่สถิตอยู่ของพระอนาคามีบุคคล ตามลำดับแห่งภูมิธรรมที่มีความละเอียดต่างกัน 

ท่านพระอาจารย์นั่นเล่าเป็นการภายในว่า ท่านได้บรรลุอนาคามีธรรมในถํ้านั้น แต่ผู้เขียนก็เลย 
ตัดสินใจนำมาลงเพื่อท่านผู้อ่านได้ติชมบ้าง หากเป็นการผิดพลาดประการใด ก็ขอได้ตำหนิผู้เขียนว่าเป็น 
ผู้ไม่รอบคอบเสียเอง ท่านพักบำเพ็ญสมฌธรรมด้วยความสงบเย็นใจอยู่ที่นั้นหลายเดือน 

คืนวันหนึ่ง เกิดความเมตตาสงสารหมู , คณะขึ้นมาอย่างมากมายผิดสังเกตที่เคยเป็นมา สาเหตุที่ท่า 
ให้เป็นเช่นนั้น เนื่องมาจากท่านท่าสมาธิภาวนาเกิดความอัศจรรย์หลายอย่างที่ไม่เคยคาดฟินว่าจะเป็นได้ 
ในชีวิต แต่ก็ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างประจักษ์ใจติด ๆ กันทุกคืน เฉพาะคืนที่คิดถึงหมู , คณะนั้นรู้สึกเป็น 
คืนที่แปลกมาก คือจิตเป็นสมาธิที่ละเอียดสขมมากเป็นพิเศษ ความร้ความเห็นทั้งภายในภายนอกเป็น 



พิเศษ ความอัศจรรย์ปรากฏขึ้นกับใจเป็นพิเศษ ถึงกับนำตาร่วงไหลออกมาด้วยความเห็นโทษแห่งความโง่ 
ของตนในอดีตที่ผ่านมา ความเห็นคุณของความเพียรที่ตะเกียกตะกายมาจนได้เห็นความอัศจรรย์ขึ้น 

จำเพาะหน้า ความเห็นคุณของพระพุทธเจ้าผู้มีพระเมตตาประสิทธิประสาทธรรมไว้พอเห็นร่องรอยได้ 
ดำเนินตาม และ!ความสลับซับซ้อนแห่งกรรมของตนและของผู้อื่น ตลอดสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาอย่าง 
ประจักษ์ปราศจากความเคลือบแคลงสงสัย ตรงตามธรรมบทว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรม 
เป็นของตน เป็นต้น อันเป็นบทธรรมที่รวมความสำคัญของศาสนาไว้แทบทั้งมวล ท่านเตือนตนว่า แม้ 
จะประสบความอัศจรรย์หลายอย่างขึ้นมาอย่างภาคภูมิใจก็ตาม แต่ก็ทราบว่าทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ของ 
ท่านยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้ ยังจะต้องทุ่มเทกำลังสติปัญญาและความพากเพียรทุกด้านลงอย่างเต็มกำลังอีก 
ต่อไป 

สิ่งที่ทำให้ท่านเย็นใจ และอยู่ด้วยความผาสุกทั้งทางกายและทางใจนั้น คือโรคเรื้อรังในท้องที่เคย 
รบกวนและตัดรอนเสมอมาได้หายไปโดยสิ้นเชิง จิตใจได้หลักยึดอย่างมั่นคง แม้ยังไม่สิ้นกิเลส แต่ก็ 
มิได้สงสัยปฏิปทาเครื่องดำเนินของตน ปฏิปทาภายในเป็นไปอย่างสมํ่าเสมอไม , ลุ่ม ๆ ดอน ๆ เหมือนแต่ 
ก่อน มีความแน่ใจว่าจะไม , ลุ่มหลงสงสัยทางดำเนินเพื่อธรรมขั้นสูงสุดแบบลูบ ๆ คลำ ๆ ดังที่เคยเป็นมา 
และมั่นใจว่าตนจะบรรลุถึงธรรมแดนพ้นทุกข์ในวันหนึ่งแน่นอน สติปัญญาก็ดำเนินไปอย่างสมํ่าเสมอ 
ไม่ถูกบังคับเคี่ยวเข็ญ วันคืนหนึ่ง ๆ เกิดความ!ความเห็นต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวแก่สิ่งภายในและเกี่ยวแก่สิ่ง 
ภายนอกไม่มีประมาณ ท่าให้ชิตใจรื่นเริงใจธรรม และเกิดความสงสารหมู่คณะที่เคยอยู่ด้วยกันมามากขึ้น 
อยากให้ได้!ได้เห็นอย่างที่ตน!เห็นน้าง ความคิดสงสารนี้เลยกลายเป็นสาเหตุให้ท่านจำต้องจากถํ้าอันเป็น 
อุดมมงคลนี้ไปหาหมู่คณะทางภาคอีสานอีก ทั้ง ๆ ที่อาลัยอาวรณ์ไม , อยากไป 

ก่อนที่ท่านจะจากถํ้านี้ไปราว ๒- ๓ วัน ก็ปรากฏว่ามีพวกรุกขเทพโดยมีเทพลึกลับองค์ที่เคยมา 
หาท่านเป็นหัวหน้าพามาเยี่ยมพีงธรรมเทศนาท่าน เมื่อท่านให้โอวาทแก่เทวดาจบลง และบอกความ 

ประสงค์ที่จะต้องจากถํ้า และคณะเทพทั้งหลาย ไปสู่ถิ่นอื่นด้วยความจำเป็น บรรดาเทวดาที่รวมกันอยู่ 
จำนวนมากไม , ยอมให้ท่านจากไป และพร้อมกันอาราธนานิมนต์ท่านไว้ เพื่อความร่มเย็นและเป็นสิริ 
มงคลแก่ชาวเทพตลอดกาลนาน ท่านก็บอกว่า ที่มาอยู่ที่นี่ก็มาด้วยความจำเป็น แม้การจะจากไปสู่ที่อื่นก็ 
ไปด้วยความจำเป็นเช่นเดียวกัน มิได้มาและไปด้วยความอยากพาให้เป็นไป จึงขอความเห็นใจจากท่าน 
ทั้งหลาย อย่าได้เสียใจ ถ้ามีโอกาสวาสนาอำนวยยังจะได้มาที่นี่อีก ชาวเทพพากันแสดงความเสียใจและ 
เสียดายท่านด้วยความเคารพรักจริง ๆ ไม , อยากให้ท่านจากไป 

จวนจะถึงวันลงจากถํ้า ตอนกลางคืนราว ๔.๐0 นาฬิกา คือ ๑๐ ทุ่ม ท่านคิดถึงท่านเจ้าคุณอุบาลี 
คุณูปมาจารย์วัดบรมนิวาส ว่าเวลานี้ท่านจะพิจารณาอะไรอยู่ จึงกำหนดจิตส่งกระแสลงมาดูท่านเจ้าคุณ 
อุบาลีฯ ก็ทราบว่าเวลานั้นท่านกำลังพิจารณาปัจจยาการคืออวิชชาอยู่ ท่านอาจารย์ทราบแล้วก็จดจำวันไว้ 
เวลาลงมากรุงเทพฯ ได้โอกาสก็เรียนถามท่านตามที่ตนทราบมาแล้ว ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ พอได้ทราบ 
เท่านั้นเลยต้องสารภาพและหัวเราะกันพักใหญ่ พร้อมทั้งชมเชยว่า “ท่านมั่นนี้เก่งจริง เราเองเป็นขนาด 
อาจารย์ แต่ไม่เป็นท่า นำอายท่านมั่นเหลือเกิน ท่านมั่นเก่งจริง” แล้วก็กล่าวชมเชยว่า “มันต้องอย่างนี้ซิ 
ลูกศิษย์พระตถาคต ถึงจะเรียกว่าเดินตามครู พวกเราอย่าท่าตัวเป็นโมฆะจากธรรมของพระพุทธเจ้าเสีย 
หมด ต้องมีผู้ทรงธรรมท่านไว้บ้าง สมกับธรรมเป็นอกาลิโก ไม่ปล่อยให้กาลสถานที่และความเกียจ 
คร้านเอาไปกินเสียหมด ธรรมจะไม่ปรากฏแก'โลกทั้งที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนแก่หมู่ชน ต้องท่า 
อย่างท่านมั่นที่ได้ความ!ต่าง ๆ มาเล่าสู่กันฟิงอย่างนี้จึงเป็นที่น่าชมเชย” 



ท่านเล่าให้ฟิงว่า ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ เลื่อมใสและชมเชยท่านมาก บางครั้งเวลามีเรื่องราวต่าง ๆ ที่ 
ท่านไม่แน่ใจว่าควรจะพิจารณาและตัดสินใจอย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสม ท่านยังให้พระมานิมนต์ท่าน 
พระอาจารย์มั่นไปร่วมปรึกษา และมอบเรื่องราวให้ท่านไปพิจารณาช่วยก็ยังมี พอควรแก , เวลาแล้ว ท่าน 
ก็เดินทางไปภาคอีสาน ท่านว่าก่อนท่านจะขึ้นไปบำเพ็ญอยู่ที่ถํ้าสาริกาเขาใหญ่ จังหวัดนครนายก ท่าน 
เที่ยวจาริกไปทางประเทศพม่าก่อน แล้วกลับมาผ่านจังหวัดเชียงใหม่ ลงไปทางหลวงพระบางประเทศ 
ลาว บำเพ็ญสมณธรรมอยู่แถบนั้นนานพอสมควร แล้วไปจังหวัดเลย และจำพรรษาที่บ้านโคก ซึ่งอยู่ 
ใกล้เคียงกับถํ้าผาป่ในเขตจังหวัดเลย ๑ พรรษา และไปจำพรรษาที่ถํ้าผาบิ้ง ๑ พรรษาในเขตจังหวัด 
เดียวกัน ที่ที่ท่านจำพรรษาเหล่านี้มีแต่ป่าแต่เขา และเต็มไปด้วยสัตว์ชนิดต่าง ๆ เพราะหมู่บ้านและผู้คน 
มีน้อยในสมัยนั้น เดินทางไปตั้งวันก็ไม่เจอหมู่บ้าน ล้าเกิดไปหลงทางเข้าต้องแย่ และนอนกลางป่าซึ่ง 
เป็นที่ชุกชุมของสัตว์นานาชนิด มีเสือ เป็นต้น 

ท่านเล่าว่า ท่านข้ามไปเที่ยวธุดงค์ฟากส่งแม่นำโขงประเทศลาว และพักอยู่ในป่าใกล้ภูเขา มีเสือ 
โคร่งใหญ่เคยมาหาท่านบ่อย ๆ บางทีมันก็มาดูท่านอยู่ห่าง ๆ ในเวลากลางคืนซึ่งกำลังเดินจงกรมอยู่ แต่ 
มันมิได้แสดงท่าทางให้เป็นที่น่ากลัวอะไรนัก นอกจากมันร้องไปตามภาษาของมัน แลเที่ยวไปมาอยู่แถว 
ๆ บริเวณนั้นเท่านั้น ท่านก็มิได้สนใจกับมันเพราะเคยชินกับพวกสัตว์ต่าง ๆ มาแล้ว คืนวันหนึ่งมีเสือ 
โคร่งตัวใหญ่มากเข้ามาหาพระที่เป็นเพื่อนไปด้วยกัน ซึ่งกำลังเดินจงกรมอยู่ แต่อยู่กันคนละหมู่บ้านมิได้ 
อยู่ด้วยกัน มันเข้ามานั่งลูท่านอยู่ข้างทางเดินจงกรมของพระอาจารย์องค์นั้น ห่างจากทางจงกรมท่าน 
ประมาณ ๑ วา ท่ามกลางความสว่างของแสงไฟเทียนไขที่ท่านจุดไว้เพื่อมองเห็นหนทางเดินจงกรมไปมา 
การนั่งของเสือโคร่งตัวนั้นเหมือนสุนัขบ้านเรานั่งนั้นเอง มันนั่งหันหน้ามาทางจงกรมท่าน ตามันขับจ้อง 
มองดูพระที่ท่านกำลังเดินจงกรมไปมาไม , ลดละสายตา แต่มิได้แสดงอาการอย่างใดออกมา ขณะที่พระ 
ท่านเดินจงกรมไปถึงตรงที่มันนั่งลูอยู่นั้น รู้สึกสงสัยนัยน์ตาและเฉลียวใจ เพราะข้างทางจงกรมตรงนั้น 
ปกติไม่มีอะไร แต่ขณะนั้นรู้สึกพิกลนัยน์ตาจึงมองไปลู ก็พอดีเห็นเสือโคร่งใหญ่กำลังนั่งมองดูท่านอยู่ 
แล้ว ตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่ทราบ พระท่านเองก็ไม , กลัวมัน มันก็ไม่ท่าอะไรท่าน เป็นเพียงนั่งดูอยู่เฉย ๆ 
เหมือนสัตว์ไม่มีวิญญาณ และไม่กระดุกกระดิก ท่านก็เดินจงกรมผ่านหน้ามันไปมาไม , นึกกลัวอะไรมัน 
เป็นแต่เห็นมันนั่งลูท่านอยู่นานผิดปกติ จึงท่าให้ท่านคิดขึ้นด้วยความสงสารมันว่า แกจะไปหาอยู่หากิน 
ที่ไหนก็ไปซิ จะมานั่งเผ่าเราทำไมกัน พอท่านคิดจบลงเท่านั้น เสียงมันดังกระหึ่มขึ้นทันที จนสะเทือน 
ป่าไปหมดในขณะนั้น เมื่อท่านได้ยินเสียงมันดังกระหึ่มและไม , ยอมหนีตามที่ท่านคิดอยากให้มันหนีไป 
ท่านเลยรีบเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ว่า เท่าที่คิดเช่นนั้นก็เพราะความสงสาร เกรงว่าจะเกิดความหิวโหย 
เพราะมีปากมีท้องที่จะต้องได้รับการบำรุงรักษาเช่นทั่ว ๆ ไป เพราะการมานั่งเผ่าเรานาน ๆ ล้าไม่เกิด 
ความหิวกระหายใด ๆ จะนั่งเผ่าเพื่อรักษาอันตรายให้ก็ยิ่งดี เราก็ไม , ว่าอะไร พอท่านเปลี่ยนความคิดใหม่ 
เช่นนี้จบลง มันก็มิได้แสดงอาการอย่างไรต่อไปอีก คงนั่งลูท่านเดินจงกรมต่อไปตามนิสัยของมัน ท่าน 
เองก็คงเดินจงกรมไปมาตามปกติ มิได้สนใจกับมันอีกต่อไป มันก็นั่งลูท่านอยู่เหมือนหัวตอ ไม่ 

กระดุกกระดิกตัวแต่อย่างใดเลย จนถึงเวลาท่านก็เดินออกจากทางจงกรม เข้าไปสู่ที่พักซึ่งเป็นแคร่เล็ก ๆ 
เหมือนเตียงนอน ที่อยู่ไม่ห่างไกลจากทางจงกรมนัก ท่าวัตรสวดมนต์และนั่งสมาธิภาวนาต่อไป จนถึง 
เวลาพักผ่อนท่านก็พักนอนอยู่บนแคร่นั้น ซึ่งอยู่ไม , ห่างจากเสือโคร่งตัวนั้นนักเลย ท่านตื่นนอน ๓. ๐0 
นาฬิกา คือ ๙ ทุ่ม จากนั้นท่านก็เริ่มออกไปเดินจงกรมอีกตามเคย แต่ไม่เห็นเสือตัวนั้นอีก ไม่ทราบว่า 
มันหายไปทางทิศใด คืนต่อไปก็ไม่เห็นมันมาที่นั่นอีก จนกระทั่งท่านจากที่นั้นหนีไป เผอิญเห็นเฉพาะ 



คืนเดียวเท่านั้น จึงท่าให้พระอาจารย์องค์นั้นเกิดความสงสัย เวลาไปพบกับท่านพระอาจารย์มั่น จึงเล่า 
เรื่องเสือมาเผ่าตนให้ท่านพระอาจารย์มั่นฟ้ง ท่านเล่าว่า อาจารย์องค์นั้นชื่อ “สีทา” อายุพรรษาแก่กว่า 
ท่านเล็กน้อย ท่านเป็นพระนักปฏิบัติรุ่นเดียวกัน และเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์หนึ่ง ท่านชอบป่า 
ชอบเขาชอบที่สงบสงัดมาก ท่านชอบอยู่ตามภูเขาทางส่งแม่นี้าโขงประเทศลาวมากกว่าที่อื่น ๆ แม้ข้าม 
มาส่งไทยเราก็ไม่นาน ท่านพระอาจารย์สึทาเล่าให้พระอาจารย์มั่นฟ้ง คราวเสือกระหึ่มใส่ท่านนั้นเป็น 
ขณะที่ท่านคิดอยากให้มันหนีไป ว่าท่านไม , รู้สึกกลัว แต่ขนลุกไปหมดทั้งตัว ศีรษะชาเหมือนใส่หมวก 
ต่อไปค่อยเป็นปกติและเดินจงกรมไปมาได้สะดวกธรรมดา เหมือนไม่มีอะไรมาอยู่ที่นั้น ความจริงมันคง 
จะมีความกลัวอยู่อย่างลึกลับจนเจ้าตัวไม , อาจรู้ได้ แม้คืนที่เสือโคร่งใหญ่ตัวนั้นไม่มาหาท่านถึงที่อยู่ แต่ก็ 
ได้ยินเสียงมันร้องกระหึ่ม ๆ อยู่บริเวณใกล้เคียงที่ท่านพักอยู่แทบทุกคืน ท่านก็ไม่เห็นรู้สึกกลัวมัน และทำ 
ความเพียรได้อย่างสบายเหมือนไม่มีอะไรในบริเวณนั้น 

สมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นออกปฏิบัติทีแรก และเที่ยวไปตามจังหวัดต่าง ๆ มีจังหวัดนครพนม 
สกลนคร อุดรธานี จนไปถึงพม่า กลับมาผ่านจึงหวัดเชียงใหม่ หลวงพระบาง เวียงจันทร์ จังหวัดเลย ลง 
ไปจำพรรษาที่วัดปทุมวัน กรุงเทพฯ และไปพักที่ถํ้าสาริกาเขาใหญ่ ตลอดเวลาที่ท่านกลับมาทางภาค 

อีสานอีก ท่านมักจะไปเพียงองค์เดียว แม้จะมีพระติดตามบ้างก็เป็นบางสมัยเท่านั้น แล้วก็แยกกันไป 

เพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวไม่ชอบเกี่ยวข้องกับหมู่คณะ ท่านถือเป็นความสะดวกในการไปคนเดียว 
อยู่คนเดียว บำเพ็ญสมณธรรมคนเดียวตลอดมา จนปรากฏว่ามีกำลังใจมั่นคง จึงเกิดความสงสารหมู่คณะ 
และสนใจที่จะแนะนำสั่งสอน ความคิดอันนี้เป็นเหตุให้ท่านได้จากถํ้าสาริกาอันแสนสบาย กลับไปทาง 
ภาคอีสาน หลังจากท่านได้อบรมพระเณรไว้บ้างสมัยที่ท่านเที่ยวธุดงค์อยู่ทางภาคอีสาน ก่อนหน้าจะลงมา 
ทางภาคกลางและไปถํ้าเขาใหญ่ ก็ปรากฏว่ามีพระธุดงคกรรมฐานปฏิบัติอยู่ทางภาคอีสานมากพอสมควร 
พอท่านกลับไปเที่ยวนี้ก็ได้ตั้งใจทำการสั่งสอนทั้งพระเณรและฆราวาสผู้มีความมุ่งหวังต่อท่านอยู่แล้ว 
อย่างเต็มกำลัง การเที่ยวทางภาคอีสานท่านก็เที่ยวไปตามชังหวัดต่าง ๆ ที่เคยไปแล้ว ปรากฏว่ามีพระเณร 
ญาติโยมเกิดความเชื่อเลื่อมใสท่านมากมาย ผู้ออกบวชและปฏิบัติตามท่านด้วยความเชื่อเลื่อมใสมีจำนวน 
มาก แม้พระที่มีอายุพรรษาจนเป็นขั้นอาจารย์แล้วก็ยอมสละทิฏฐิมานะและภาระหน้าที่ออกปฏิบัติตาม 

ท่าน จนกลายเป็นผู้มีความมั่นคงทางข้อปฏิบัติและทางจิตใจ จนสามารถสั่งสอนผู้อื่นได้อย่างเต็มภูมิก็มี 
จำนวนมาก 

พระที่เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของท่าน คือ ท่านพระอาจารย์สุวรรณ ที่เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกา 
วาส อำเภอท่าปอ จังหวัดหนองคาย พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม เจ้าอาวาสวัดปาสาลวัน จังหวัด 
นครราชสีมา พระอาจารย์มหาป่น ปัญญาพโล เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดศรัทธาราม นครราชสีมา ทั้ง ๓ องค์ 
นี้ท่านเป็นชาวอุบลราชธานี และท่านมรณภาพไปหมดแล้ว ซึ่งล้วนเป็นลูกศิษย์ผู้สำคัญที่ให้การอบรม 
พระ เณร ญาติโยม สืบทอดจากพระอาจารย์มั่นมาเป็นลำดับถึงสมัยปัจจุบัน 

พระอาจารย์สิงห์ กับ พระอาจารย์มหาป่น ทั้งสององค์นี้ท่านเป็นพี่กับน้องร่วมอุทรเดียวกัน และ 
เป็นผู้ได้รับการศึกษาทางปริยัติมามากพอสมควร ทั้งสององค์นี้ท่านเกิดความเลื่อมใสพอใจ ยอม 

สละทิฏฐิมานะและภาระหน้าที่ออกปฏิบัติตามท่านพระอาจารย์มั่นตลอดมา และได้ทำประโยชน์แก่ 

ประชาชนอย่างกว้างขวาง 

รองลงมาก็ พระอาจารย์เทสค์ เทสรังสี ท่านเป็นพระราชาคณะ ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่วัดหิน 
หมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ท่านเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านพระอาจารย์มั่นรูปหนึ่งที่ 



ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสอยู่มากและเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพระเณรและประชาชน 
ทั่วไปแทบทุกภาค ปฏิปทาของท่านเป็นไปอย่างเรียบ ๆ สมํ่าเสมอ สมกับอัธยาศัยท่านที่คล่องแคลำ 
อ่อนโยนสงบเสงี่ยมงามมากยากที่จะหาได้แต่ละองค์ คำพูดจาปราศรัยเป็นที่จับใจไพเราะต่อคนทุกชั้น 

ท่านมีมารยาทสวยงามมาก ผู้ยึดไปเป็นคติและปฏิบัติตามย่อมเป็นผู้สวยงามและเย็นตาเย็นใจแก่ผู้ได้เห็น 
ได้ยิน ตลอดผู้มาเกี่ยวข้องทั่ว ๆ ไปอย่างไม่มีประมาณ เพราะมารยาทอัธยาศัยของครูอาจารย์แต่ละองค์ 
ไม่เหมือนกัน คือมารยาทของบางองค์ใครนำไปใช้ก็งามไปหมด ไม่แสลงใจแก , ผู้มาเกี่ยวข้องและเป็น 

ความงามตาเย็นใจในคนทุกชั้น แต่มารยาทของบางอาจารย์ย่อมเป็นสมบัติที่เหมาะสมและสวยงามเฉพาะ 
องค์ท่านเท่านั้น ผู้อื่นยึดเอาไปใช้ย่อมกลายเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงและแสลงใจผู้อื่นที่ได้เห็นได้ยินขึ้นมา 

ทันที ดังนั้นมารยาทของบางอาจารย์จึงไม่สะดวกที่จะอึดไปใช้ทั่ว ๆ ไป ท่านอาจารย์เทสค์ ท่านมี 

อัธยาศัยนุ่มนวลควรเป็นคติและเป็นสิริมงคลแก'ผู้รับไปปฏิบัติตามทั่ว ๆ ไป โดยไม่มีปัญหาว่าจะขัดต่อ 
สายตาและจิตใจของผู้มาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด และเหมาะสมกับเพศนักบวชผู้ควรมีมารยาทอัธยาศัยสงบ 
เสงี่ยมเย็นใจโดยแท้ นี่คือลูกศิษย์ของท่านรูปหนึ่งที่ควรกราบไหว้บูชาอย่างสนิทใจ ตามความรู้สึกของ 
ผู้เขียนที่ได้เคยสมาคมและกราบไหว้บูชาท่าน โดยถือเป็นครูอาจารย์อย่างสนิทในตลอดมา ท่านมีลูก 

ศิษย์ลูกหามากในภาคต่าง ๆ และท่าประโยชน์แก'หมู่ชนอย่างกว้างขวาง จัดว่าเป็นพระอาจารย์ที่หาได้ 

ยากรูปหนึ่ง 

ลำดับพรรษาลงมาก็มี พระอาจารย์ฟิน อาจาโร ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านผู้หนึ่ง ขณะนี้ท่านจำ 
พรรษาอยู่ที่วัดอุดมสมพร บ้านนาหัวช้าง อำเภอพรรณนานิคม ชังหวัดสกลนคร ท่านเป็นที่เลื่องลือระบือ 
ทั่วทุกหนทุกแห่งด้วยกิตติศัพท์กิตติคุณแห่งการปฏิบัติดี สามีจิกรรมที่ชอบทั้งภายนอกภายใน จิตใจท่าน 
ก็สูงด้วยคุณธรรม เป็นที่เคารพนับถือของหมู่ชนทุกภาคของเมืองไทย เป็นที่น่าเลื่อมใสอย่างยิ่ง เป็นผู้มี 
ความเมตตามากต่อคนทุกชั้น การสงเคราะห์ทั้งด้านวัตถุและด้านธรรมะ นับว่าท่านเอาใจใส่อย่างพระผู้มี 
จิตเมตตาไม่มีขอบเขตจริง ๆ แต่รู้สึกเสียใจที่จำต้องงดเรื่องท่านไว้ก่อนเพื่อดำเนินเรื่องของท่านพระ 
อาจารย์มั่นสืบต่อไป หากมีโอกาสจะนำมาลงในวาระต่อไปตอนจบเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นเรียบร้อย 
แล้ว 

ลำดับศิษย์ของท่านองค์ต่อไปคือ ท่านพระอาจารย์ขาว ซึ่งคณะนี้ท่านอยู่วัดถํ้ากลองเพล อำเภอ 
หนองบัวลำภู ชังหวัดอุดรธานี ท่านผู้อ่านคงทราบกิตติคุณท่านได้ดีพอเพราะเป็นอาจารย์สำคัญใน 

ปัจจุบัน ทั้งด้านข้อปฏิบัติและความรู้ภายในใจเป็นที่น่าเลื่อมใสอย่างมาก ท่านเป็นพระที่เด็ดเดี่ยวทาง 
ความเพียร ชอบแสวงหาอยู่ในที่สงัดตลอดมา ทางความเพียรท่านเป็นเยี่ยมในวงพระธุดงคกรรมฐาน 
ยากจะหาตัวจับได้ แบ้ปัจจุบันอายุท่านจะก้าวข้าม ๘๒ ปีอยู่แล้วก็ตาม แต่ความเพียรอังไม่ยอม 
ลดหย่อนผ่อนตามสังขารเลย มีบางคนพูดเป็นเชิงวิตกเป็นห่วงท่านว่า ท่านจะท่าความเพียรไปเพื่ออะไร 
นักหนา เพราะอะไร ๆ ท่านก็เพียงพอทุกอย่างแล้ว ไม่ทราบว่าท่านจะขยันไปเพื่ออะไรอีก ก็ได้ชี้แจง 
เรื่องของท่านให้ฟิงว่า ท่านผู้หมดสิ้นสึ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งคอยกีดกันบั่นทอนและคอยเอารัดเอาเปรียบ 

ตลอดเวลาโดยสิ้นเชิงแล้ว ท่านไม่มีความเกียจคร้านมากีดขวางลวงใจให้ลุ่มหลงไปตาม เหมือนพวกเรา 
ผู้สั่งสมความชี้เกียจอ่อนแอไว้ในใจจนกองเท่าภูเขาสูงลูกใหญ่ ๆ แทบมองหาตัวคนไม'เห็น พอจะทำ 
อะไรลงไปบ้างก็กลัวแต่จะได้มาก มีมาก กลัวจะหาที่เก็บไม'ได้ กลัวแต่จะเหนื่อยยากลำบาก สุดท้ายก็ไม่ 
มีอะไรจะเก็บใส่ภาชนะเลย มีแต่ภาชนะเปล่า ๆ ใจเปล่า ๆ ใจเหี่ยวแห้ง ใจไม่มีคุณสมบัติเครื่องอาศัย ใจ 
ลอย ๆ สิ่งที่เต็มก็คือการบ่นว่าทุกข์ ว่าจน หรือเดือดร้อนกันทั่วโลกเพราะมารตัวชี้เกียจคอยบันดาล 



ขัดขวางและกดถ่วงไว้ ท่านผู้ปราบมารตัวเหล่านี้ออกจากใจได้แล้ว จึงเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรไม , ลดละ 
โดยไม่สนใจคิดว่าจะมีภาชนะเก็บหรือไม่ ความมีใจเป็นธรรมล้วน ๆ ไม , มีโลกเครื่องทำลายเข้ามาแอบ 
แฝง จึงเป็นบุคคลที่มีความสง่าผ่าเผยอยู่ทุกอิริยาบถ ไม่มีความอับเฉาเศร้าใจเข้ามาครอบครอง จึงเป็น 
บุคคลตัวอย่างของโลกได้อย่างมั่นเหมาะ ลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์แต่ละองค์รู้สึกมีสมบัติอันแพรว 
พราวราวกับเพชรซ่อนอยู่ในตัวอย่างลึกลับแทบทุกองค์ เมื่อเข้าถึงองค์ท่านจริง ๆ แล้วจะได้รับสิ่งแปลก 
ๆ และอัศจรรย์ไปเป็นขวัญใจและระลึกไว้เป็นเวลานาน ๆ 

ท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีลูกศิษย์ที่สำคัญ ๆ อยู่หลายองค์และหลายรุ่น ทั้งรุ่นอายุพรรษาและ 
คุณธรรมรองกันลงมาเป็นลำดับลำดา สมกับท่านเป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องรุ่งเรืองด้วยคุณธรรมคือข้อปฏิบัติ 
และธรรมภายใน ประหนึ่งพระไตรปิฎกย่อม ๆ ตั้งอยู่ภายใจดวงใจท่าน จริงดังบุพพนิมิตที่ปรากฏเป็น 
กรุยหมายไว้แต่เริ่มแรกออกปฏิบัติเวลาสำเร็จผลขึ้นมาก็ตรงตามนั้น ทราบว่าท่านจาริกไปในที่ต่าง ๆ และ 
ทำการอบรมสั่งสอนพระเณรและประชาชนเป็นจำนวนมากต่อมาก พากันเกิดความเชื่อเลื่อมใสอย่างฟิง 
ใจ และติดใจในรสพระสัทธรรมของท่านมาก เนื่องจากท่านนำเอาของจริงภายในใจออกสั่งสอนด้วย 
ความรู้จริงเห็นจริง มิได้เป็นไปแบบสุ่มเดา คือท่านก็แน่ใจและเห็นจริงในธรรมที่ปฏิบัติรู้และสอนจริง 
ตามธรรมที่ท่านรู้ท่านเห็น เมื่อกลับจากถํ้าสาริกาสู่ภาคอีสานครั้งที่สองนี้ ท่านเล่าว่าท่านตั้งใจอบรมสั่ง 
สอนพระเณรและประชาชนทั้งชุดเก่าที่เคยอบรมไว้บ้างแล้ว ทั้งชุดใหม่ที่กำลังเริ่มตั้งรากตั้งฐานอย่าง 

แท้จริง 

การปฏิบัติต่อธุดงควัตรที่ท่านนับถือเป็นแบบฉบับอย่างฟิงใจประจำองค์ท่านและสั่งสอนพระเณร 
ให้ดำเนินตามมีดังนี้ 

การบิณฑบาตเป็นกิจวัตรประจำวันมิได้ขาด ล้ายังฉันอยู่ เว้นจะไม่ฉันในวันใดก็ไม่จำต้องไป 
ในวันนั้น กิจวัตรในการบิณฑบาตท่านสอนให้ตั้งอยู่ในท่าสำรวมกายวาจาใจ มีสติประจำตนกับความ 
เพียรที่เป็นไปอยู่เวลานั้น ไม , ปล่อยใจให้พลั้งเผลอไปตามสิ่งยั่วยวนต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาสัมผัสกับอายตนะ 
ภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทั้งไปและกลับ ท่านสอนให้มีสติรักษาใจตลอดความเคลื่อนไหว 
ต่าง ๆ ไม่ให้เผลอตัวและถือเป็นความเพียรประจำกิจวัตรซัอนี้ทุก ๆ วาระที่เริ่มเตรียมตัวออกบิณฑบาต 
หนึ่ง 

อาหารที่ได้มาในบาตรมากน้อยถือว่าเป็นอาหารที่พอดีและเหมาะสมกับผู้ตั้งใจจะสั่งสมธรรม 
คือ ความมักน้อยสันโดษให้สมบูรณ์ภายในใจ ไม่จำต้องแสวงหาหรือรับอาหารเหลือเฟิอที่ตามส่งมาที 
หลังอีก อันเป็นการส่งเสริมกิเลสความมักมากซึ่งมีประจำตนอยู่แล้ว ให้มีกำลังผยองพองตัวยิ่ง ๆ ขึ้น จน 
ตามแก้ไม่ท้น อาหารที่ได้มาในบาตรอย่างใดก็ฉันอย่างนั้น ไม่แสดงความกระวนกระวายส่ายแส่อันเป็น 
ลักษณะเปรตผีตัวมีวิบากกรรมทรมาน มีอาหารไม่พอกับความต้องการ ต้องวิ่งวุ่นขุ่นเคืองเดือดร้อน 

เพราะท้องเพราะปาก ด้วยความหวังอาหารมากยิ่งกว่าธรรม ธุดงค์ข้อห้ามอาหารที่ตามล่งมาทีหลังนี้เป็น 
ธรรมหรือเครื่องมือหักล้างกิเลสความมักมากในอาหารได้เป็นอย่างดีและตัดความหวังความกังวลต่าง ๆ ที่ 
เกี่ยวกับอาหารได้อย่างดีเยี่ยม หนึ่ง 

การฉันมื้อเดียวหรือหนเดียวในวันหนึ่ง ๆ เป็นความพอดีกับพระธุดงคกรรมฐาน ผู้มีภาระและ 
ความกังวลห้อย ไม่พรํ่าเพรื่อกับอาหารหวานคาวในเวลาต่าง ๆ อันเป็นการกังวลกับปากท้องมากกว่า 
ธรรมจนเกินไป ไม , สมศักดิศรีของผู้แสวงธรรมเพื่อความพ้นทุกข์อย่างเต็มใจ แบ้เช่นนั้นในบางคราวยัง 
ควรทำการผ่อนอาหาร ฉันแต่น้อยในอาหารมื้อเดียวนั้น เพื่อจิตใจกับความเพียรจะได้ดำเนินโดยสะดวก 



ไม่อืดอาดเพราะมากจนเกินไป และยังเป็นผลกำไรทางใจอีกต่อหนึ่งจากการผ่อนนั้นด้วยสำหรับรายที่ 
เหมาะกับจริตของตน ธุดงควัตรข้อนี้เป็นธรรมเครื่องสังหารลบล้างความเห็นแก่ปากแก่ท้องของพระธุดงค์ 
ที่มีใจมักละโมบโลเลในอาหารได้ดี และเป็นธรรมข้อบังคับที่เหมาะสมมาก ทางโลกก็นิยมเช่นเดียวกับ 
ทางธรรม เช่น เขามีเครื่องป้องกันและปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศึก ไม่ว่าจะเป็นข้าศึกต่อทรัพย์สินหรือต่อ 
ชีวิตจิตใจ เช่น สุนัขดุ งูดุ ช้างดุ เสือดุ คนดุ ไข้ดุ หรือไข้ทรยศ เขามีเครื่องมือหรือยาสำหรับป้องกัน 
หรือปราบปรามกันทั่วโลก พระธุดงคกรรมฐานผู้มี , ใจดุ ใจหนักในอาหารหรือในทางไม่ดีใด ๆ ก็ตามที่ 
ไม่น่าดูสำหรับตัวเองและผู้อื่น จึงควรมีธรรมเป็นเครื่องมือไว้สำหรับปราบปรามบ้าง ถึงจะขัดว่าเป็นผู้มี 
ขอบเขตและงามตาเย็นใจสำหรับตัวและผู้เกี่ยวข้องทั่ว ๆ ไป ธุดงค์ข้อนี้จึงเป็นธรรมเครื่องปราบได้ดี 
หนึ่ง 

การฉันในบาตรไม , เกี่ยวกับภาชนะอื่นใดขัดเป็นความสะดวกอย่างยิ่งสำหรับพระธุดงคกรรมฐาน 
ผู้ประสงค์ความมักน้อยสันโดษและมีนิสัยไม , ค่อยอยู่กับที่เป็นประจำการไปเที่ยวจาริกเพื่อสมณธรรมใน 
ทิศทางใดก็ไม่ต้องหอบหิ้วพะรุงพะรังอันเป็นความไม่สะดวก และเหมาะสมกับพระผู้ต้องการถ่ายเทสิ่งรก 
รุงรังภายในใจทุกประเภท เครื่องบริขารใช้สอยแต่ละอย่างนั้นทำความกังวลแก , การบำเพ็ญได้อย่างพอดู 

ฉะนั้นการฉันเฉพาะในบาตรจึงเป็นกรณีที่ควรสนใจเป็นพิเศษสำหรับพระธุดงค์ คุณสมบัติที่จะเกิดจาก 
การฉันในบาตรยังมีมากมาย คือ อาหารชนิดต่าง ๆ ที่รวมลงในบาตรย่อมเป็นสึ่งที่สะดุดตาสะดุดใจและ 
เตือนสติปัญญามิให้นึ่งนอนใจต่อการพิจารณา เพื่อถือเอาความจริงต่าง ๆ ที่มีอยู่กับอาหารที่รวมกันอยู่ได้ 
อย่างดีเยี่ยม ท่านเล่าว่า ท่านเคยได้รับอุบายต่าง ๆ จากการพิจารณาอาหารในขณะที่ฉันมาเป็นประจำ แม้ 
ข้ออื่น ๆ ก็มีนัยเช่นเดียวกัน ท่านจึงได้ถือเป็นข้อหนักแน่นในธุดงควัตรตลอดมามิได้ลดละ การพิจารณา 
อาหารในบาตรเป็นอุบายตัดความทะเยอทะยานในรสชาติของอาหารได้ดี การพิจารณาก็เป็นธรรมเครื่อง 
ถอดถอนกิเลส เวลาฉันใจก็ไม่ทะเยอทะยานไปกับรสอาหาร มีความรู้สึกอยู่กับความจริงของอาหาร 

โดยเฉพาะ อาหารก็เพียงเป็นเครื่องยังชีวิตให้เป็นไปในวันหนึ่ง ๆ เท่านั้น ไม่กลับเป็นเครื่องก่อกวนและ 
ส่งเสริมให้ใจกำเริบ เพราะอาหารดี มีรสอร่อยบ้าง เพราะอาหารไม่ดีมีรสไม , ต้องใจบ้าง การพิจารณา 
โดยแยบคายทุก ๆ ครั้งก่อนลงมือฉัน ย่อมท่าให้ใจคงตัวอยู่ได้โดยสมํ่าเสมอ ไม่ตื่นเต้น ไม , อับเฉา เพราะ 
อาหารและรสอาหารชนิดต่าง ๆ วางตัว คือ ใจเป็นกลางอย่างมีความสุข ฉะนั้น การฉันในบาตรจึงเป็นข้อ 
วัตรเครื่องกำขัดกิเลสตัวหลงรสอาหารได้เป็นอย่างดี หนึ่ง 

ท่านถือผ้าบังสุกุลเป็นกิจวัตร พยายามอดกลั้นไม , ท่าตามความอยากอันเป็นความสะดวกใจซึ่งมี 
นิสัยชอบสวยงามในความเป็นอยู่ใช้สอยโดยประการทั้งปวงมาดั้งเดิม คือ เที่ยวเสาะแสวงหาผ้าที่เขาทิ้งไว้ 
ในที่ต่าง ๆ ที่ป่าช้า เป็นต้น เก็บเล็กผสมน้อยมาเย็บปะติดปะต่อเป็นเครื่องนุ่งห่มใช้สอย โดยเป็นสบง 
ช้าง เป็นจีวรบ้าง เป็นสังฆาฏิบ้าง เป็นผ้าอาบนั้าฝนบ้าง เป็นบริขารอื่น ๆ บ้าง เรื่อยมา บางครั้งท่านชัก 
บังสุกุลด้าที่เขาพันศพคนตายในป่าช้าก็มีที่เจ้าของศพเขายินดี เวลาไปบิณฑบาตมองเห็นผ้าขาดตกทิ้งอยู่ 
ตามถนนหนทาง ท่านก็เก็บเอาเป็นผ้าบังสุกุล ไม่ว่าจะเป็นผ้าชนิดใดและได้มาจากที่ไหน เมื่อมาถึงที่พัก 
แล้วท่านนำมาท่าการซักฟอกให้สะอาด แล้วเอามาเย็บปะสบงจีวรที่ขาดช้าง เย็บติดต่อกันเป็นผ้าอาบ 
นั้าฝนบ้าง อย่างนั้นเป็นประจำตลอดมา ต่อมาศรัทธาญาติโยมทราบเข้าต่างก็นำผ้าไปบังสุกุลถวายท่าน 
ที่ป่าช้าบ้าง ตามสายทางที่ท่านไปบิณฑบาตบ้าง ตามบริเวณที่พักท่านบ้าง ที่กุฎีหรือแคร่ที่ท่านพักบ้าง 
การบังสุกุลที่ท่านเคยท่ามาดั้งเดิมก็ค่อยเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ที่พาให้เป็นไป ท่านเลยต้องชักบังสุกุลผ้า 
ที่เขามาทอดไว้ตามที่ต่าง ๆ ในข้อนี้ปรากฏว่าท่านพยายามรักษามาตลอดอวสานแห่งชีวิต ท่านว่าพระเรา 



ต้องทำตัวเหมือนผ้าขี้ริ้วที่ปราศจากราคาค่างวดใด ๆ แล้วจึงเป็นความสบาย การกินอยู่หลับนอนและใช้ 
สอยอะไรก็สบาย การเกี่ยวข้องกับผู้คนก็สบาย ไม่มีทิฏฐิมานะ ความถือตัวว่าเราเป็นพระเป็นเณรผู้สูง 
สักดด้วยศีลธรรม เพราะศีลธรรมอันแท้จริงมิได้อยู่กับความสำคัญเช่นนั้น แต่อยู่กับความไม , ถือตัวยั่ว 
กิเลส อยู่กับความตรงไปตรงมา ตามผู้มีสัตย์มีศีลมีธรรมความสมํ่าเสมอเป็นเครื่องครองใจ นี้แลคือ 
ศีลธรรมอันแท้จริง ไม่มีมานะเข้ามาแอบแฝงทำลายได้ อยู่ที่ใดก็เย็นกายเย็นใจ ไม่มีภัยทั้งแก , ตัวและ 
ผู้อื่น การปฏิบัติธุดงควัตรข้อนี้เป็นเครื่องทำลายกิเลสมานะความสำคัญตนในแง , ต่าง ๆ ได้ดี ผู้ปฏิบัติจึง 
ควรเข้าใจระหว่างตนกับศีลธรรมด้วยดี อย่าปล่อยให้ตัวมานะเข้าไปยื้อแย่งครอบครองศีลธรรมภายในใจ 
ได้ จะกลายเป็นผู้มีเขี้ยวมีเขาแฝงขึ้นมาในศีลธรรมอันเป็นธรรมชาติเยือกเย็นมาดั้งเดิม การแกหัดทรมาน 
ตนให้เป็นเหมือนผ้าเช็ดเท้าจนเคยชิน โดยไม่ยอมให้ตัวทิฏฐิมานะโผล่ขึ้นมาว่าตัวมีราคาค่างวดนี้ เป็น 
ทางก้าวหน้าของธรรมภายในใจโดยสมํ่าเสมอ จนกลายเป็นใจธรรมชาติ เป็นธรรมธรรมชาติ ไม่ 
หวั่นไหวเหมือนแผ่นดิน ใครจะทำอะไร ๆ ก็ไม่สะเทือน จิตที่ปราศจากทิฏฐิมานะทุกประเภทโดย 
ประการทั้งปวงแล้ว ย่อมเป็นชิตที่คงที่ต่อเหตุการณ์ดีชั่วทั้งมวล การปฏิบัติต่อบังสุกุลจีวรท่านถือว่าเป็น 
ทางหนึ่งที่จะช่วยตัดทอนลบล้างตัวมีราคาที่ฟิงอยู่ในใจอย่างลึกลับให้สูญซากลงได้อย่างมั่นใจข้อหนึ่ง 

การอยู่ป่าเป็นวัตรตามธุดงค์ระบุไว้ ท่านก็เริ่มเห็นคุณแต่เริ่มแกหัดอยู่ป่าเป็นต้นมา ทำให้เกิด 
ความวิเวกวังเวงอยู่คนเดียว ตาเหลือบมองไปในทิศทางใดก็ล้วนเป็นทัศนียภาพเครื่องปลุกประสาทให้ตื่น 
ตนอยู่เสมอ ไม่ประมาทนอนใจ นั่งอยู่ก็มีสติ ยืนอยู่ก็มีสติ เดินอยู่ก็มีสติ นอนอยู่ก็มีสติ กำหนดธรรม 
ทั้งหลายที่มีอยู่รอบตัว เว้นแต่หลับเท่านั้น ในอิริยาบถทั้งสี่เต็มไปด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจ ไม่มี 
พันธะใด ๆ มาผูกพัน มองเห็นแต่ความมุ่งหวังพ้นทุกข์ที่เตรียมพร้อมอยู่ภายในไม่มีวันจืดจางและอิ่มพอ 
ยิ่งพักอยู่ในป่าเปลี่ยวอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ทุกชนิดซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านด้วยแล้ว ใจปรากฏว่า 

เตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะ ประหนึ่งจะทะยานเหาะขึ้นจากหล่มลึกคือกิเลสในเดี๋ยวนั้นราวกับนกจะเหาะบิน 
ขึ้นบนอากาศฉะนั้น ความจริงกิเลสก็คงเป็นกิเลสและฟิงอยู่ในใจตามความมีอยู่ของมันนั่นแล แต่ใจมัน 
มีความรู้สึกไปอีกแง , หนึ่งเมื่อไปอยู่ในที่เช่นนั้น ความรู้สึกในบางครั้งเป็นเหมือนกิเลสตายลงไปวันละ 
ร้อยละพัน ยังเหลืออยู่บ้างประปรายราวตัวสองตัวเท่านั้น เพราะอำนาจของสถานที่ที่พักอยู่ช่วยส่งเสริม 
ทั้งความรู้สึกโดยปกติและเวลาบำเพ็ญเพียรกลายเป็นเครื่องพยุงใจไปทุกระยะที่พักอยู่ ความคิดเกี่ยวกับ 
สัตว์ต่าง ๆ ทั้งสัตว์ร้ายและสัตว์ดีที่มีอยู่ทั่วไปในบริเวณนั้น ก็คิดไปในทางสงสารมากกว่าจะคิดในทาง 
เป็นภัย โดยคิดว่าเขากับเราก็มีความเกิดแก่เจ็บตายเท่ากันในชีวิตที่ทรงตัวอยู่เวลานี้ แต่เรายังดีกว่าเขาตรงที่ 
รู้จักบุญบาปดีชั่วอยู่บ้าง ล้าไม่มีสิ่งนี้แฝงอยู่ภายในใจบ้างก็คงมีนี้าหนักเท่ากันกับเขา เพราะกำว่า 

“สัตว์” เป็นกำที่มนุษย์ไปตั้งชื่อให้เขา โดยที่เขามิได้รับทราบจากเราเลย ทั้ง ๆ ที่เราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง 
คือ สัตว์มนุษย์ที่ตั้งชื่อกันเอง ส่วนเขาไม่ทราบว่าได้ตั้งชื่อให้พวกมนุษย์เราอย่างไรหรือไม่ หรือเขาขโมย 
ตั้งชื่อว่า “ยักษ์” ก็ไม่มีใครทราบได้ เพราะสัตว์ชนิดนี้ชอบรังแกและฆ่าเขาแล้วนำเนื้อมาปรุงเป็นอาหาร 
ก็มี ฆ่าทิ้งเปล่า ๆ ก็มี จึงน่าเห็นใจสัตว์ที่พวกมนุษย์เราชอบเอารัดเอาเปรียบเขาเกินไปประจำนิสัย และ 
ไม , ค่อยยอมให้อภัยแก่สัตว์ตัวใดง่าย ๆ แท้แต่พวกเดียวกันยังรังเกียจและเกลียดชังกัน เบียดเบียนกัน ฆ่า 
กันไม่มีหยุดหย่อนและผ่อนเบาลงบ้างเลย ในวงสัตว์ก็ร้อนเพราะมนุษย์เบียดเบียนและฆ่าเขา ในวง 

มนุษย์เองก็ร้อนเพราะมนุษย์เบียดเบียนและฆ่ากันเอง ฉะนั้น สัตว์จึงระเวียงระวังมนุษย์ประจำสันดาน 
ท่านว่าการอยู่ในป่ามีทางคิดทางไตร่ตรองได้กว้างขวางไม่มีทางสิ้นสุด ทั้งเรื่องนอกเรื่องในซึ่งมีอยู่ 

รอบตัวตลอดเวลา ใจที่มีความใคร่ต , อธรรมแดนพ้นทุกข์ จึงรีบเร่งตักตวงความเพียรไม่มีเวลาลดละ 



บางครั้งหมูป่าเดินเข้ามาหาในบริเวณที่นั้นและมองเห็นท่านกำลังเดินจงกรมอยู่ แทนที่มันจะกระโดดโลด 
เต้นวิ่งหนีเอาตัวรอด แต่เปล่า มันมองเห็นท่านกำลังเดินจงกรมอยู่ แทนที่มันจะกระโดดโลดเต้นวิ่งหนี 
เอาตัวรอด แต่เปล่ามันมองเห็นแล้วก็เดินหากินไปตามภาษาของมันอย่างธรรมดา ท่านว่ามันจะเห็นท่าน 
เป็นยักษ์ไปกับมนุษย์ผู้ร้ายกาจทั้งหลายด้วย แต่มันไม่คิดเหมาไปหมด มันจึงไม่รีบวิ่งหนีและเที่ยวขุดกิน 
อาหารอย่างสบายเหมือนไม่มีอะไร ในตอนนี้ผู้เขียนขอแทรกบ้างเล็กน้อยเพื่อเรื่องกระจ่างขึ้นบ้าง อย่าว่า 
แต่หมูมันไม่กลัวท่านพระอาจารย์มั่นที่อยู่องค์เดียวในป่าเลย แบ้แต่วัดป่าบ้านตาด เมื่อเริ่มสร้างวัดใหม่ ๆ 
และมีพระเณรอยู่ด้วยกันหลายรูป หมูป่าเป็นฝูง ๆ ยังพากันมาอาศัยนอนและเที่ยวหากินอยู่ตามบริเวณ 
หน้ากุฎีพระเณร ในเวลากลางคืนห่างจากที่ท่านเดินจงกรมราว ๒-๓ วาเท่านั้น ได้ยินเสียงมันขุดดินหา 
อาหารด้วยจมูกดังตุ๊บตั้บ ๆ อยู่ในบริเวณนั้น ไม่เห็นมันกลัวท่านเลย เวลาท่านเรียกกันมาดูและฟิงเสียง 
มันอยู่ใกล้ ๆ ก็ไม่เห็นมันวิ่งหนีไป ยังพากันเที่ยวหากินตามสบายในบริเวณนั้นแทบทุกคืน ทั้งหมูและพระ 
เณรเคยชินกันไปเอง แต่ทุกวันนี้ยังมีเหลือเล็กน้อยและนาน ๆ พากันมาเที่ยวหากินทีหนึ่ง เพราะยักษ์ที่ 
สัตว์ตั้งชื่อให้ดังท่านพระอาจารย์มั่นว่าไว้ เอาไปรับประทานเกือบจะไม่มีสัตว์เหลือค้างแผ่นดินแถบนั้นอยู่ 
แล้วเวลานี้ ต่อไปไม , กี่ปีคงจะเรียบไปเอง ที่ท่านเล่าคงเป็นความจริงในทำนองเดียวกันเพราะสัตว์แทบทุก 
ชนิดชอบมาอาศัยพระ พระอยู่ที่ไหน สัตว์ชอบมรอยู่ที่นั้นมาก แบ้วัดที่อยู่ในเมืองสัตว์ยังต้องมาอาศัย 
เช่น สุนัข เป็นต้น บางวัดมีเป็นร้อย เพราะท่านไม , เบียดเบียนมัน เพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่าธรรมเป็น 
ของเย็น สัตว์โลกจึงไม่มีใครค่อยรังเกียจ เว้นกรณีที่สุดวิสัยจะกล่าวเสียเท่าที่ท่านปฏิบัติมาก่อน ท่านว่า 
ป่าเป็นสถานที่ช่วยพยุงใจได้ดีมาก ฉะนั้น ป่าจึงเป็นสุดที่เด่นของพระผู้มีความใคร , ต่อทางพ้นทุกข์ จะ 
ถือเป็นสมรภูมิสำหรับบำเพ็ญธรรมทุกชั้น โดยไม่ระแวงสงสัยว่าป่าจะกลับเป็นข้าศึกต่อการบำเพ็ญธรรม 
ตรงกับอนุศาสน์ที่พระอุปัชฌาย์อบรมสั่งสอนภิกษุผู้อุปสมบทใหม่ให้พากันเสาะแสวงหาอยู่ป่าตาม 
อัธยาศัย ท่านพระอาจารย์จึงถือธุดงค์ข้อนี้จนวาระสุดท้ายแห่งขันธ์ นอกจากสมัยที่จำต้องอนุโลมผ่อน 
ผันไปตามเหตุการณ์เท่านั้น เพราะท่าให้ระลึกว่าตนอยู่ในป่าซึ่งเป็นที่เปลี่ยวกายเปลี่ยวใจตลอดเวลา จะ 
นอนใจมิได้ คุณธรรมจึงมีทางเกิดไม่เลือกกาล หนึ่ง 

ธุดงควัตรข้อรุกขมูลคือร่มไม้ ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ท่านอาจารย์มั่นเล่าว่าขณะที่จิตของท่าน 
จะผ่านโลกามิสไปได้โดยสิ้นเชิง คืนวันนั้นท่านก็อาศัยอยู่รุกขมูล คือ ร่มไม้ซึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวต้นเดียว 

ตอนสำคัญนี้จะรอลงข้างหน้าตามลำดับของการเที่ยวจาริกและการบำเพ็ญของท่าน จึงขออภัยท่านผู้อ่าน 
ทั้งหลายโปรดรออ่านข้างหน้า วาระนี้จำจะเขียนไปตามลำดับความจำเป็นก่อนเพื่อเนื้อเรื่องจะไม่ขาด 

ความตามลำดับ การอยู่ใต้ร่มไม้ซึ่งปราศจากที่มุงบังและเครื่องป้องกันตัวย่อมท่าให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอ 
จิตที่ตั้งความรู้สึกไว้กับตัวย่อมเป็นทางถอดถอนกิเลสไปทุกโอกาส เพราะกาย เวทนา จิต ธรรม หรือ 
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ที่เรียกว่าสติปัฏฐานและสัจจธรรม อันเป็นจุดที่ระลึกรู้ของจิตแต่ละจุดนั้น ย่อม 
เป็นเกราะเครื่องป้องกันตัวเพื่อทำลายกิเลสแต่ละประเภทได้อย่างมั่นเหมาะซึ่งไม , มีที่อื่นใดจะยิ่งไปกว่า 
ฉะนั้น จิตที่ระลึกรู้อยู่กับสติปัฏฐานหรืออริยสัจ เพราะความเปลี่ยวและความกลัวเป็นเหตุ จึงเป็นจิตที่มี 
หลักยึดเพื่อการรบชิงชัยเอาตัวรอดใดยสุคโต ตามทางอรัยธรรมไม่มีผิดพลาด ผู้ประสงค์อยากทราบเรื่อง 
ของตัวอย่างละเอียดทั่วถึงโดยทางที่ลูกและปลอดภัย จึงควรแสวงหาธรรมและสถานที่ที่เหมาะสมเป็น 

เครื่องพยุงทางความเพียร จะช่วยให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าธรรมดาที่ควรจะเป็นอยู่มาก ดังนั้น 

ธุดงควัตรข้ออยู่รุกขมูลจึงเป็นธรรมเครื่องทำลายกิเลสได้เป็นอย่างดีเสมอมา ที่ควรสนใจเป็นพิเศษอีกข้อ 
หนึ่ง 



ธุดงควัตรที่เกี่ยวกับการเยี่ยมป่าช้าเป็นธุดงค์เครื่องปลุกเตือนพระและหมู่ชนมิให้ประมาทในเวลา 
มีชีวิตอยู่ โดยเข้าใจว่าตัวจะไม , ตาย ความจริงก็คือคนที่เริ่มตายเล็กตายน้อยตายไปอยู่ทุกเวลานั่นเอง 

เพราะคนที่ตายจนถึงกับย้ายบ้านใหม่ไปปลูกสร้างกันอยู่ที่ป่าช้าจนดาษดื่นแทบจะหาที่เผาและที่ฟิงกัน 
ไม่ได้ ก็ล้วนแต่คนที่เคยตายเล็กตายห้อยมาแล้วเช่นพวกเราผู้ยังมีชีวิตอยู่นี่เอง จะเป็นคนแปลกหน้ามา 
จากที่ไหน พอจะเห็นว่าเราเป็นคนที่แปลกกว่าเขา แล้วประมาทว่าตนจะไม , ตาย ที่ท่านสอนให้เยี่ยมญาติ 
พี่น้องผู้เกิด แก , เจ็บ ตาย ด้วยกัน ก็เพื่อเตือนไม่ให้หลงลืมญาติพี่น้องอันดั้งเดิมในป่าช้านั่นเอง เพื่อจะ 
ได้ท่องบ่นไว้ในใจว่า เรามีความแก่ เจ็บ ตาย อยู่ประจำตัวทั่วหน้ากัน ไม่มีใครจะกล้าอุตริเย่อหยิ่งตัวว่า 
จะไม่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้ เมื่อสายทางแห่งวัฏฏะที่ตนยังท่องเที่ยวเรียนสูตรอยู่ยังไม่จบ พระซึ่งเป็นเพศที่ 
เตรียมพร้อมแล้วเพื่อความหลุดพ้นจึงควรศึกษามูลเหตุแห่งวัฏฏทุกข์ที่มีอยู่กับตน คือ ความเกิด แก่ เจ็บ 
ตาย ทั้งภายนอกคือการเยี่ยมป่าช้าอันเป็นที่เผาศพ ทั้งภายในคือตัวเองอันเป็นป่าช้าร้อยแปดพันเก้าแห่ง 

ศพที่นำมาฟิงหรือบรรจุอยู่ในตัวตลอดเวลา ทั้งเก่าและใหม่จนนับไม่ครบและแทบเรียนไม่จบ ให้จบสิ้น 
ลงด้วยการพิจารณาธรรมสังเวชโดยทางปัจจเวกขณะ คือ องค์สติปัญญาเครื่องทดสอบ แยกแยะหามูล 

ความจริง ไม่นิ่งนอนใจทั้งนักบวชและฆราวาสที่ชอบเช้าเยี่ยมทั้งป่าช้านอกและป่าช้าในตัวเอง โดยการ 
พิจารณาความตายเป็นต้นเป็นอารมณ์ ย่อมมีทางถอดถอนความเผลอเย่อหยิ่งในวัยในชีวิตและในวิทย 

ฐานะต่าง ๆ ออกได้อย่างน่าชม ไม่ชอบผยองพองตัวในแง , ต่าง ๆ ตามนิสัยมนุษย์ซึ่งมักมีความพิสดาร 
ประจำใจอยู่เป็นนิตย์ ทั้งจะเห็นโทษแห่งความบกพร่องของตัวและพยายามแก้ไขไปเป็นลำดับมากกว่าจะ 
ไปเห็นโทษคนอื่นแล้วนำมานินทาเขา ซึ่งเป็นการสั่งสมความไม่ดีใส่ตนประจำนิสัยมนุษย์ที่ชอบเป็นกัน 
อยู่ทั่วไป เหมือนโรคระบาดเรื้อรังชนิดแก้ไม่หายหรือไม่สนใจจะแก้ นอกจากจะเพิ่มเชื้อให้มากขึ้น 

เท่านั้น ป่าช้าเป็นสถานที่อำนวยความรู้ความฉลาดให้แก , ผู้สนใจพิจารณาอย่างกว้างขวาง เพราะคำว่าป่า 
ช้าเป็นจุดใหญ่ที่สุดของโลก ทุกคนทุกเพศทุกวัยและทุกชาติชั้นวรรณะจำต้องประสบด้วยกันจะกระโดด 
ข้ามไปไม่ได้ เพราะไม่ใช่คลองเล็ก ๆ พอจะก้าวข้ามไปอย่างง่ายดายโดยมิได้พิจารณาจนรู้รอบขอบชิด 
ก่อน ดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ท่านข้ามไป แม้เช่นทั้นก็ปรากฏว่า ท่านต้องเรียนวิชาจาก 

สถาบันใหญ่ คือ ความเกิด แก , เจ็บ ตาย จนเชี่ยวชาญทุก ๆ แขนงก่อน แล้วจึงโดดข้ามไปอย่างสบาย 
หายห่วง ไม , ต้องติดบ่วงแห่งมารอยู่เหมือนพวกที่ลืมตนลืมตาย ไม , สนใจพิจารณาเรื่องของตัวคือมรณ 

ธรรมอันขวางหน้าอยู่ซึ่งจะต้องโดนในไม , ช้านี้ การเยี่ยมป่าช้าเพื่อพิจารณาความตายจึงเป็นทางผ่อนคลาย 
หายกลัวทั้งเรื่องของตัวและเรื่องของคนอื่นได้อย่างไม่มีประมาณ จนเกิดความอาจหาญต่อความตาย 

ทั้ง ๆ ที่โลกกลัวกันทั่วดินแดน ซึ่งไม , น่าจะเป็นไปได้ แต่ก็ได้เป็นไปในวงของนักปฏิบัติธรรมมาแล้ว มี 
พระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยม เสร็จแล้วจึงประทานพระโอวาทเกี่ยวกับการพิจารณา 
ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไว้ทุกแง , ทุกมุม เพื่อหมู , ชนผู้มีความรับผิดชอบในตนและผู้เกี่ยวข้อง ได้นำไป 
พิจารณาหาทางแก้ไขบรรเทาความมัวเมาเขลาปัญญาของตนขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งเป็นเวลาที่พอดิบพอดี 
ยังไม่สายเกินไป เมื่อสิ้นลมหายใจจนไปถึงสถาบันใหญ่แล้ว ต้องนับว่าหมดหนทางแก้ไข มีอยู่เพียง 
อย่างเดียวคือล้าไม่เผาก็ต้องฟิงเท่านั้น จะพาไปรักษาศีลภาวนาท่าบุญสุนทร์ทานอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นไป 
ไม่ได้แล้ว ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเห็นคุณของการเยี่ยมป่าช้า ว่าเป็นสถานที่ที่ให้สติปัญญารอบรู้กับ 
เรื่องของตนตลอดมา ท่านจึงสนใจเยี่ยมป่าช้านอกและป่าช้าในอยู่เสมอ แม้พระบางองค์ที่เป็นลูกศิษย์ 
ท่านก็ยังพยายามตะเกียกตะกายปฏิบัติตามท่าน ทั้ง ๆ ที่ตนเป็นพระที่กลัวผีมาก ซึ่งเราไม่ค่อยได้ยินกัน 
ในคำว่าพระกลัวผี และธรรมกลัวโลก แต่พระองค์นั้นได้เป็นพระที่กลัวผีเสียแล้ว 



ท่านเล่าให้ฟิงว่า พระองค์หนึ่งเที่ยวธุดงค์ไปพักอยู่ในป่าใกล้กับป่าช้า แต่เจ้าตัวไม , รู้ว่าถูกโยมพา 
ไปพักริมป่าช้า เพราะไปถึงหมู่บ้านนั้นตอนเย็น ๆ และถามถึงป่าที่ควรพักบำเพ็ญเพียร โยมก็ชี้บอกตรง 
ป่านั้นว่าเป็นที่เหมาะ แต่มิได้บอกว่าเป็นป่าช้า แล้วพาท่านไปพักที่นั้น พอพักได้เพียงคืนเดียว วัน 
ต่อมาก็เห็นเขาหามผีตายผ่านมาที่นั้นเลยไปเผาที่ป่าช้าซึ่งอยู่ห่างจากที่พักท่านประมาณ ๑ เสัน ท่านมอง 
ตามไป ก็เห็นที่เขาเผาอยู่อย่างชัดเจน องค์ท่านเองพอมองเห็นหีบศพที่เขาหามผ่านมาเท่านั้นก็ชักเริ่ม 
กลัว ใจไม่ดี และยังนึกว่าเขาจะหามผ่านไปเผาที่อื่น แม้เช่นนั้นก็นึกเป็นทุกข์ไว้เผื่อตอนกลางคืนอยู่อีก 
กลัวว่าภาพนั้นมาหลอกหลอนทำให้นอนไม , ได้ตอนกลางคืน ความจริงที่ท่านพักอยู่กลับเป็นริมป่าช้า 

และยังได้เห็นเขาเผาผีอยู่ต่อหน้าซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลเลย ท่านยิ่งคิดไม่สบายใจและเป็นทุกข์ใหญ่ คือทั้งจะ 
คิดเป็นทุกข์ในขณะนั้น และคิดเป็นทุกข์เผื่อตอนกลางคืนอีก ใจเริ่มกระวนกระวายเอาการอยู่ นับแต่ 
ขณะที่ได้เห็นศพทีแรก เมื่อตกกลางคืนยิ่งกลัวมาก และหายใจแทบไม , ออก ปรากฏว่าตีบตันไปหมด 
น่าสงสารที่พระกลัวผีถึงขนาดนี้ก็มี จึงได้เขียนลงเพื่อท่านผู้อ่านที่เป็นนักกลัวผี จะได้พิจารณาดูความ 
บึกบึนที่ท่านพยายามต่อล้กับผีในคราวนั้น จนเป็นประวัติการณ์อันเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียมีอยู่ในเนื้อ 
เรื่องอันเดียวกันนี้ พอเขากลับกันหมดแล้ว ท่านเริ่มเกิดเรื่องยุ่งกับผีแต่ขณะนั่นมาจนถึงตอนเย็นและ 
กลางคืน จิตใจไม่เป็นอันเจริญสมาธิภาวนาเอาเลย หลับตาลงไปทีไร ปรากฏว่ามีแต่ผีเช้ามาเยี่ยมถาม 
ข่าวถามคราวความทุกข์สุกดิบต่าง ๆ อันสืบสาวยาวเหยียดไม่มีประมาณ และปรากฏว่าพากันมาเป็น 
พวก ๆ ก็ยิ่งทำให้ท่านกลัวมาก แทบไม่มีสติยับยั้งตั้งตัวได้เลย เรื่องเริ่มแต่ขณะมองเห็นศพที่เขาหามผ่าน 
หน้าท่านไปจนถึงกลางคืน ไม่มีเวลาเบาบางลงบ้างพอให้หายใจได้ นับว่าท่านเป็นทุกข์ถึงขนาดที่จะทน 
อดกลั้นได้ นับแต่-วันบวชมาก็เพิ่งมีครั้งเดียวเท่านั้นที่ต่อลักับผี , ในมโนภาพอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมง 

ท่านจึงพอมีสติระลึกได้บ้างว่า ที่เราคิดกลัวผีก็ดี ที่เช้าใจว่าผีพากันมาเยี่ยมเราเป็นพวก ๆ ก็ดี อาจไม่เป็น 
ความจริงก็เป็นได้และอาจเป็นเรื่องเราวาดมโนภาพศพขึ้นมาหลอกตนเองให้กลัวเปล่า ๆ มากกว่าอย่า 
กระนั้นเลย เพราะถึงอย่างไรเราก็เป็นพระธุดงคกรรมฐานทั้งองค์ ที่โลกให้นามว่าเป็นพระที่เก่งอาจอาจ 
หาญเอาจริงเอาจัง และเป็นพระประเภทที่ไม่กลัวอะไร ๆ ไม , ว่าจะเป็นผีที่ตายแล้ว หรือเป็นผีเปรต ผี 
หลวง ผีทะเลอะไร ๆ มาหลอกก็ไม่กลัว แต่เราซึ่งเป็นพระธุดงค์ที่โลกเคยยกยอสรรเสริญอย่างยิ่งมาแล้ว 
ว่าไม , กลัวอะไร แล้วทำไมจึงมาเป็นพระที่อาภัพอับเฉาวาสนา บวชมากลัวผี กลัวเปรต กลัวลม กลัว 
แล้ง อย่างไม่มีเหตุมีผลเอาได้ เป็นที่น่าอับอายขายหน้าหมู่คณะซึ่งเป็นพระธุดงคกรรมฐานด้วยกัน เสีย 
เรี่ยวแรงและกำลังใจของโลกที่อุตส่าห์ยกยอให้ว่าเป็นพระดีพระไม่กลัวผีกลัวเปรต ครั้นแล้วก็เป็นพระ 
อย่างนี้ไปได้ เมื่อท่านพรรณนาคุณของพระธุดงค์ และตำหนิตัวเองว่าเป็นพระเหลวไหลไม่เป็นท่าแล้ว 
ก็บอกกับตัวเองว่า นับแต่ขณะนี้เป็นต้นไป ซึ่งขณะนั้นเป็นเวลากลางคืน เรามีความกลัวในสถานที่ใด 
จะต้องไปในสถานที่นั้นให้จงได้ ก็นัดนี้ใจเรากำลังกลัวผีที่กำลังถูกเผาซึ่งมองเห็นกองไฟอยู่ในป่าช้านั้น 
เราต้องไปที่นั้นให้ได้ในขณะนี้ ว่าแล้วก็เตรียมตัวครองผ้าออกจากที่พัก เดินตรงไปที่ศพซึ่งกำลังถูกเผา 
และมองเห็นอยู่อย่างชัดเจนทันที พอออกเดินไปได้ไม่กี่ก้าว ขาชักแข็ง ก้าวไม่ค่อยออกเสียแล้ว ใจทั้ง 
เต้นทั้งสั่น ตัวร้อนเหมือนถูกแดดเผาเวลากลางวัน เหงื่อแตกโชกไปทั้งตัว เห็นท่าไม , ได้การจึงรีบ 
เปลี่ยนวิธีใหม่ คือเดินแบบเท้าต่อเท้าติด ๆ กันไป ไม , ยอมให้หยุดอยู่กับที่ ตอนนี้ท่านต้องบังคับใจอย่าง 
เต็มที่ ทั้งกลัวทั้งสั่นแทบไม่เป็นตัวของตัว เหมือนอะไร ๆ มันจะสุด ๆ สิ้น ๆ ไปเสียแล้วเวลานั้น แต่ 
ท่านไม่ถอยความพยายามที่จะก้าวไปให้ถึงแบบเอาเป็นเอาตายเข้าว่ากัน สุดท้ายก็ไปจนถึง พอไปถึงศพ 
แล้ว แทนที่จะสบายตามความรู้สึกในสิ่งทั่ว ๆ ไปว่า “สมประสงค์แล้ว” แต่เวลานั้นปรากฏว่าตัวเองจะ 



เป็นลมและลืมหายใจไปจนแล้วจนรอด จึงข่มใจพยายามดูศพที่กำลังถูกเผาทั้ง ๆ ที่กำลังกลัวแทบจะเป็น 
บ้าเป็นหลังไปอยู่แล้ว พอมองเห็นกะโหลกศีรษะผีที่ถูกเผาจนไหม้และขาวหมดแล้ว ใจก็ยิ่งกำเริบกลัว 
ใหญ่ แทบจะพาเหาะลอยไปในขณะนั้น จึงพยายามสะกดใจไว้ แล้วพานั่งสมาธิลงตรงหน้าศพห่างจาก 
เปลวไฟเผาศพพอประมาณ โดยหันหน้ามาทางศพเพื่อทำศพให้เป็นเป้าหมายของการพิจารณา บังคับใจ 
ที่กำลังกลัว ๆ ให้บริกรรมว่า เราก็จะตายเช่นเดียวกับเขาคนนี้ ไม , ต้องกลัว เราก็จะตาย ไม , ต้องกลัว เราก็ 
จะตาย กลัวไปทำไม ไม่ต้องกลัว ขณะที่นั่งบังคับใจให้บริกรรมภาวนาความตายอยู่ด้วยทั้งความกระวน 
กระวายเพราะกลัวผีนั้น ได้ปรากฏเสียงแปลกประหลาดขึ้นข้างหลัง เสียงบาทย่างเบ้าดังเข้ามาเป็นบท 
เป็นบาทเหมือนมีอะไรเดินมาหาท่านซึ่งกำลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่ และเดิน ๆ หยุด ๆ เป็นลักษณะจด ๆ 
จ้อง ๆ คล้ายจะมาทำอะไรท่าน ซึ่งเป็นความรู้สึกที่คิดขึ้นในขณะนั้น ก็ยิ่งทำให้ใจกำเริบใหญ่ถึงขนาดจะ 
วิ่งหนีและร้องออกมาดัง ๆ ว่า ผีมาแล้ว ช่วยด้วย ถ้าเทียบทางวัตถุก็ยังอีกเสันผมเดียวที่ท่านจะออกวิ่ง 
ท่านอดใจรอฟิงไปอีกก็ได้ยินเสียงค่อย ๆ เดินมาข้าง ๆ ห่างท่านประมาณ ๓ วา แล้วก็ได้ยินเสียงเคี้ยว 
อะไรกร้อบแกรับ ยิ่งทำให้ท่านคิดไปมากว่า มันมาเคี้ยวกินอะไรที่นี่ เสร็จแล้วก็จะมาเคี้ยวเอาศีรษะเรา 
เข้าอีก ก็เป็นอันว่าเราต้องจบเรื่องกับผีตัวร้ายกาจไม , ไว้หน้าใครอยู่ที่นี้แน่ ๆ พอคิดขึ้นมาถึงตอนนี้ ท่าน 
อดรนทนไม , ไหว จึงคิดจะลืมตา'ขึ้นดูมัน เผื่อเห็นท่าไม่ได้การจะได้เตรียมวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอด ดีกว่าจะ 
มายอมจอดจมให้ผีตัวไม่มีความดีอะไรเลยกินเปล่า เมื่อชีวิตรอดไปได้ เรายังมีหวังได้บำเพ็ญเพียรต่อไป 
ยังจะมีกำไรกว่าการเอาชีวิตของพระทั้งองค์มาให้ผีกินเปล่า พอปลงตกแล้วก็รีบลืมตาขึ้นมาคูผีตัวกำลัง 
เคี้ยวอะไรกรัอบ ๆ อยู่ขณะนั้น พร้อมคับเตรียมตัวจะวิ่งเพื่อตัวรอดหวังเอาชีวิตไปจอดข้างหน้า พอลืม 
ตาขึ้นมาลูจริง ๆ สิ่งที่เข้าใจว่าผีตัวร้ายกาจ เลยกลายเป็นสุนัขบ้านออกมาเที่ยวเก็บกินเศษอาหารที่เขา 
นำมาเพื่อเซ่นผู้ตายตามประเพณี ซึ่งไม , สนใจกับใครและมาจากที่ไหน คงเที่ยวหากินไปตามภาษาสัตว์ 
ซึ่งเป็นผู้อาภัพทางอาหารประจำชาติตามกรรมนิยม ส่วนพระธุดงคกรรมฐาน พอลืมตาขึ้นมาเห็นสุนัข 
อย่างเต็มตาแล้ว เลยทั้งหัวเราะตัวเอง และคิดพูดทางใจกับสุนัขตัวไม่รู้ภาษาและไม่สนใจคับใครนั้นว่า 
แหม! สุนัขตัวนี้มีอำนาจวาสนามากจริง ทำเอาเราแทบตัวปลิวไปได้ และเป็นประวัติการณ์อันสำคัญ 
ต่อไปไม , มีสิ้นสุด ทั้งเกิดความสลดสังเวชตนอย่างยิ่งที่ไม่เป็นท่าเอาเลย ทั้ง ๆ ที่ได้พูดกับตัวเองแล้วว่า 
จะเป็นนักสัแบบเอาชีวิตเข้าประกัน แต่พอเข้ามาเยี่ยมศพในป่าช้า และได้ยินเสียงสุนัขมาเที่ยวหากิน 
เท่านี้ก็แทบตั้งตัวไม , ติด และจะเป็นกรรมฐานบ้าวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปจนได้ ยังดีที่มีพระธรรมท่านเมตตา 
ไว้ให้รออยู่ประมาณผมเสันหนึ่ง พอรู้เหตุผลต้นปลายบ้าง ไม่เช่นนั้นคงเป็นบ้าไปเลย โอ้โฮ! เรานี้โง่ 
และหยาบถึงขนาดนี้เชียวหรือ ควรจะครองผ้าเหลืองอันเป็นเครื่องหมายของศิษย์พระตถาคตผู้องอาจกล้า 
หาญไม่มีใครเสมอเหมือนอีกต่อไปละหรือ และควรจะไปบิณฑบาตจากชาวบ้านมากินให้สิ้นเปลืองของ 
เขาเปล่า ๆ ด้วยความไม่เป็นท่าของเราอยู่อีกหรือ เราจะปฏิบัติต่อตัวเองที่แสนตํ่าทรามอย่างไรบ้างจึงจะ 
สาสมกับความเลวทรามไม่เป็นท่าของตนซึ่งแสดงอยู่ขณะนี้ ลูกศิษย์พระตถาคตผู้โง , เขลาและตํ่าทราม 
ขนาดเรานี้จะยังมีอยู่ให้หนักพระศาสนาต่อไปอีกไหมหนอ ขนาดมีเราเพียงคนเดียวเท่านี้ก็นับว่าจะทำ 
พระศาสนาให้ซวยพอแล้ว ถ้าขืนมีอีกเช่นเรานี้พระศาสนาคงแย่แน่ ๆ ความกลัวผีซึ่งเป็นเรื่องกดถ่วงให้ 
เราเป็นคนตํ่าทรามไม่เป็นท่านั้น เราจะปฏิบัติต่อกันอย่างไร รีบตัดสินใจเดี๋ยวนี้ อ้ารอไปนานก็ขอให้เรา 
ตายเสียดีกว่า อย่ามายอมตัวให้ความกลัวผีเหยียบยํ่าบนหัวใจอีกต่อไปเลย อายโลกเขาแทบไม่มีแผ่นดิน 
จะให้คนหนักพระศาสนาอยู่ต่อไปอีกแล้ว พอพรํ่าสอนตนจบลง ท่านทำความเข้าใจกับตัวเองว่า ล้าไม่ 
หายกลัวผีเมื่อไร จะไม , ยอมหนีจากที่นี้อย่างเด็ดขาด ตายก็ยอมตาย ไม , ควรอยู่ให้หนักโลกและพระ 



ศาสนาต่อไป คนอื่นยังจะเอาอย่างไม่ดีไปใช้อีกด้วย และจะกลายเป็นคนไม่เป็นท่าไปหลายคน และ 
หนักพระศาสนายิ่งขึ้นไปอีกมากมาย นับแต่ขณะนั้นมา ท่านตั้งใจปฏิบัติต่อความกลัวอย่างกวดขัน โดย 
เช้าไปอยู่ป่าช้าทั้งกลางวันกลางคืน ยึดเอาคนที่ตายไปแล้วมาเทียบกับตนซึ่งยังเป็นอยู่ ว่าเป็นส่วนผสม 
ของธาตุเช่นเดียวกัน เวลาใจยังครองตัวอยู่ก็มีทางเป็นสัตว์เป็นบุคคลสืบต่อไป เมื่อปราศจากใจครอง 
เพียงอย่างเดียว ธาตุทั้งมวลที่ผสมกันอยู่ก็สลายลงไป ที่เรียกว่าคนตาย และยึดเอาความสำคัญที่ไปหมาย 
สุนัขทั้งตัวที่มาเที่ยวหากินในป่าช้าว่าเป็นผีมาสอนตัวเองว่า เป็นความสำคัญที่เหลวไหลจนบอกใครไม , ได้ 
ไม่ควรเชื่อถือว่าเป็นสาระต่อไปกับคำว่าผีมาหลอก ความจริงแล้วคือใจหลอกตัวเองทั้งเพ การกลัวก็กลัว 
เพราะใจหลอกหลอนตัวเอง ทุกข์ก็เพราะความเชื่อความหลอกลวงของใจจนท่าให้เป็นทุกข์ แบบจะเป็น 
จะตายและแทบจะเสียคนไปทั้งคนในขณะนั้น ผีจริงไม่ปรากฏว่ามาหลอกหลอน เราเคยหลงเชื่อ 

ความคิดความหมายมั่นปันเรื่องหลอกลวงต่าง ๆ ของจิตมานาน แต่ยังไม่ถึงขั้นจะพาตัวให้ล่มจมเหมือน 
ครั้งนี้ ธรรมท่านสอนไว้ว่าสัญญาเป็นเจ้ามายานั้น แต่ก่อนเรายังไม่ทราบความหมายชัดเจน เพิ่งมา 
ทราบเอาตอนจะตายทั้งเป็นและจะเหม็นทั้งที่ยังไม่เน่า ขณะกลัวผีที่ถูกเจ้าสัญญาหลอกและต้มตุ๋นนี้เอง 
ต่อไปนี้สัญญาจะมาหลอกเราเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แน่นอน เราจะต้องอยู่ป่าช้านี้จนกว่าเจ้าสัญญาที่เคย 
หลอกตายไปเสียก่อน จนไม่มีอะไรมาหลอกให้กลัวผีต่อไปถึงจะหนีไปที่อื่น เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะ 
ทรมานสัญญาตัว ปลิ้นปล้อนหลอกลวงเก่ง ๆ นี้ให้ตายไป จนได้เผาศพมันเหมือนเผาศพผีตายดังที่เรา 
เห็นเมื่อวานเสียก่อน เมื่อชีวิตยังอยู่ อยากไปที่ไหนเราถึงจะไปทีหลัง ตอนนี้ถึงขั้นเด็ดขาดกับสัญญา 
ท่านก็เด็ดจริง ๆ และทรมานถึงขนาดที่สัญญาหมายขึ้นว่า ผีมีอยู่ ณ ที่ใดและเกิดขึ้นขณะใดท่านต้องไปที่ 
นั้น เพื่อดูและรู้เท่ามันทันที จนสัญญาเผยอตัวขึ้นไม่ได้ในคืนวันนั้น เพราะท่านไม , ยอมหลับนอนเอาเลย 
ตั้งหน้าต่อลักับผีภายนอก คือ สุนัขซึ่งเกือบเสียตัวไปกับมัน พอได้เงื่อนและได้สติ ท่านก็ย้อนกลับมา 
ต่อลักับผีภายในให้หมอบราบไปตาม ๆ กัน นับแต่ 1 ขณะที่!ตัวแล้ว ความกลัวผีไม่เคยเกิดขึ้นรบกวนท่าน 
ได้อีกตลอดทั้งคืน แม้คืนต่อมา ท่านก็ตั้งท่ารับความกลัวนั้นอย่างแข็งแกร่งตลอดไป จนกลายเป็น 
พระองค์กล้าหาญต่อหลาย ๆ สิ่งขึ้นมาอย่างไม , นำเชื่อ แต่เรื่องก็เป็นความจริงจากท่านมาแล้ว จนเป็น 
เรื่องปังใจและตั้งตัวได้เพราะผีเป็นเหตุแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ความกลัวผีจึงเป็นธรรมเทศนากัณฑ์เอกโปรด 
ท่านให้กลายเป็นพระอันแท้จริงขึ้นมาองค์หนึ่ง ถึงได้นำมาแทรกลงในประวัติของท่านพระอาจารย์มั่น 
เผื่อท่านผู้อ่านได้นำไปเป็นคติต่อไป คงไม , ไร้สาระไปเสียทีเดียว เช่นกับประวัติของท่านผู้เป็นอาจารย์ 
ซึ่งเป็นประวัติที่ให้คติแก , โลกอยู่เวลานี้ ฉะนั้น การเยี่ยมป่าช้าจึงเป็นความสำคัญสำหรับธุดงควัตรประจำ 
สมัยตลอดมา หนึ่ง 

การถือไตรจีวรคือผ้า ๓ ผืนเป็นวัตร ท่านพระอาจารย์มั่นถือปฏิบัติมาแต่เริ่มอุปสมบทไม , ลดละ 
จนถึงวัยชราจึงลดหย่อนผ่อนตามธาตุขันธ์ที่ต้องการความบำรุงมากขึ้นทุกระยะ ที่ท่านปฏิบัติเช่นนั้น 

โดยเห็นว่าพระธุดงคกรรมฐานครั้งนั้นไม , อยู่ประจำที่นัก นอกจากในพรรษาเท่านั้น ต้องเที่ยวไปในป่า 
นั้นในภูเขาลูกนี้อยู่เสมอ การไปก็ต้องเดินด้วยเท้าเปล่า ไม่มีรถราเหมือนสมัยนี้ มีบริขารมากน้อยต้อง 
สะพายไปเอง ช่วยตัวเองทั้งนั้น ของใครของเรา ช่วยกันไม , ได้ เพราะต่างคนต่างมีพอกับคำลังของตัว 
จะมีมากกว่านั้นก็เอาไปไม , ไหว ทั้งเป็นความไม่สะดวก พะรุงพะรังอีกด้วย จึงมีเฉพาะที่จำเป็นจริง ๆ 
นานไปก็กลายเป็นความเคยชินต่อนิสัย แม้มีผู้มาถวายก็ให้ทานผู้อื่นไป ไม , สั่งสมให้เป็นการกังวล 

เพราะสมณะเรามีความสวยงามอยู่กับการปฏิบัติดีและไม่สั่งสม เวลาตายไป ให้มีแต่บริขารแปดซึ่งเป็น 
ของจำเป็นสำหรับพระเท่านั้น เป็นความงามอย่างยิ่ง เมื่อมีชีวิตอยู่ ก็สง่าผ่าเผยด้วยความจนแบบพระ 



เวลาตายก็เป็นลุ;คโต ไม่มีอารมณ์กับสิ่งใด อันเป็นเกียรติอย่างยิ่งของพระผู้ตายด้วยความจน มนุษย์และ 
เทวดาสรรเสริญ ธุดงควัตรข้อนี้จึงเป็นเครื่องประดับสมณะให้งามตลอดอวสานข้อหนึ่ง 

ธุดงควัตรเหล่านี้ ท่านเคยปฏิบัติมาเป็นประจำไม , ลดละ ปรากฏว่าเป็นผู้คล่องแคลำชำนิชำนาญ 
ในทางนี้อย่างยากจะหาผู้เสมอได้ในสมัยปัจจุบัน และได้อบรมสั่งสอนพระเณรผู้มาศึกษาอบรมด้วยธุดงค 
วัตรเหล่านี้ คือ ท่านพาอยู่รุกขมูลร่มไม้ในป่า ในเขา ในถา เงี๋อมผา ป่าช้า ซึ่งล้วนเป็นสถานที่เปล่า 
เปลี่ยวน่ากลัว พาบิณฑบาตเป็นกิจวัตรประจำวัน ไม่พารับอาหารที่มีผู้ตามส่งทีหลัง ข้อนี้ 1 คณะศรัทธา 
เมื่อทราบอัธยาศัยท่านแล้ว เขามีอาหารคาวหวานอย่างไร ก็พากันจัดใส่บาตรถวายท่านไปพร้อมเสร็จ 
ไม่ต้องไปล่งให้ลำบาก พาฉันสำรวมในบาตร ไม่มีภาชนะชนิดสำหรับใส่อาหาร ทั้งคาวหวานรวมลง 
ในบาตรใบเดียว พาฉันมื้อเดียวคือวันละหนมาเป็นประจำจนอวสานสุดท้าย พระเณรที่เป็นลูกศิษย์ตลอด 
ฆราวาสญาติโยมนับวันแน่นหนาขึ้นเป็นลำดับ ท่านไปพัก ณ ที่ใด มีพระเณรพยายามติดสอยห้อยตาม 
เป็นจำนวนมาก บางสมัยมีพระเณรอยู่กับท่านราว ๖๐-๗๐ รูปก็มี ที่พักอยู่แถวบริเวณใกล้เคียงก็ยังมีอีก 
มาก แต่ท่านพยายามระบายพระเณรให้แยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่าง ๆ ไม่ไกลกัน พอไปมาหาสู่เพื่อศึกษา 
อรรถธรรมในเวลาเกิดความสงสัย สะดวกและเหมาะแก่การบำเพ็ญธรรมไม่หลายองค์เกินไปจน 

กลายเป็นความไม่สงบ วันอุโบสถปาฏิโมกข์ต่างก็ทยอยมารวมกันท่าที่สำนักท่าน หลังจากปาฏิโมกข์ 
แล้ว ท่านให้โอวาทสั่งสอนและแก้ปัญหาข้อข้องใจแก , ผู้มีความสงสัยเรียนถามเป็นราย ๆ ไป จนเป็นที่ 
พอใจแล้ว ต่างองค์ก็กลับไปสู่ที่อยู่ของตนด้วยความอิ่มเอิบในธรรมที่ได้รับจากท่าน และต่างก็ตั้งหน้า 
ปฏิบัติด้วยความสนใจ ทั้งศีลทั้งสมาธิและปัญญาตามภูมิและกำลังของตน ตลอดข้อวัตรปฏิบัติอย่างอื่น 
ที่เป็นอุปกรณ์แก , การบำเพ็ญ พระเณรแม้จะอยู่กับท่านเป็นจำนวนมากในบางสมัย แต่การปกครองเป็นที่ 
เบาใจตลอดมา เพราะท่านที่มาศึกษาต่างพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติตนเพื่อความเป็นคนดีตามโอวาทที่ท่าน 
อบรมสั่งสอน เรื่องราวอันเป็นข้าศึกต่อความสงบจึงไม่ค่อยมีในป่าที่พระเณรกับท่านพักอยู่รวมกันเป็น 
จำนวนมาก แต่เป็นเหมือนไม่มีคนอยู่ที่นั้นเลย ล้าไปไม , ลูกกับเวลาที่ท่านมารวมกัน เช่นเวลาฉันและ 
เวลาประชุมเท่านั้น นอกเวลาแล้วจะไปหาท่านก็ไม่พบ เพราะต่างองค์ต่างหลีกเร้นอยู่กับความเพียร คือ 
การเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนาในป่า เป็นแห่ง ๆ จำเพาะองค์ ทั้งกลางวันและกลางคืน เวลาท่าน 
ประชุมให้โอวาทแก , พระเณรตอนกลางคืน จะได้ยินเฉพาะเสียงท่านที่ให้โอวาทเท่านั้น เสียงจากพระเณร 
แม้จะอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ไม่ปรากฏในขณะนั้น กระแสเสียงและเนื้อธรรมที่ท่านให้โอวาทแก , 
พระเณร รู้สึกซาบซึ้ง ขับใจไพเราะ ท่าให้ผู้ฟิงเคลิ้มไปตามกระแสธรรมจนลืมเนื้อลืมตัว ลืมความเหน็ด 
เหนื่อย ลืมเวลํ่าเวลา ไม , รู้สึกกับสิ่งอื่นใดในขณะนั้น นอกจากกระแสธรรมกับใจสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ 
อย่างเพลินตัว ไม่รู้จักอิ่มพอเท่านั้น การประชุมครั้งหนึ่ง ๆ เป็นเวลาหลายชั่วโมง เพราะถือเป็นการท่า 
ความเพียรทางสมาธิและปัญญาอันเป็นภาคปฏิบัติอยู่กับการฟ้งในขณะนั้นด้วย พระธุดงค์จึงมีความ 

เคารพเลื่อมใสในอาจารย์และในการฟ้งมากเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจารย์ผู้คอยให้โอวาทตักเตือน และ 
การฟิงสือเป็นเสันชีวิตจิตใจแห่งการปฏิบัติทางภายในของพระธุดงค์จริง ๆ ท่านจึงมีความเคารพรักต่อ 
อาจารย์มาก แม้ชีวิตก็ยอมสละแทนได้ ที่พระอานนท์มีความจงรักภักดีต่อพระพุทธองค์ถึงกับกล้าสละวิ่ง 
ออกขัดขวางช้างตัวเมามันที่เทวทัตปล่อยให้มาท่าลายพระองค์ได้อย่างไม , อาลัยชีวิต ก็เพราะความเคารพ 
รักเป็นสำคัญ พระธุดงค์ในสมัยท่านพระอาจารย์มั่นพาดำเนินรู้สึกเป็นไปด้วยความเคารพเชื่อฟ้งโอวาท 
อย่างถึงใจ พอจะทราบได้เวลาท่านหาอุบายจะให้พระที่อาศัยอยู่กับท่านได้กำลังใจเป็นกรณีพิเศษว่า 

ท่านองค์นั้นควรไปอยู่ในป่านั้น องค์นี้ควรไปอยู่ในถํ้านั้นดังนั้ พระองค์ที่ลูกระบุนามจะไม , ขัดขืนและ 



ไปด้วยความเคารพเต็มใจจริง ๆ โดยไม่สนใจคิดว่าจะกลัวหรือจะเป็นจะตายอะไรเลย มีแต่ความดีใจและ 
มั่นใจว่าตัวจะต้องได้กำลังใจจากสถานที่ที่ท่านแสดงอุบายให้ไปท่าเดียว และ ตั้งใจบำเพ็ญเพียรทั้ง 

กลางวันและกลางคืนไม่หยุดยั้งลดละ มีความมุ่งมั่นต่อผลที่จะพึงได้จากความเพียรในสถานที่ทั้นตามคำที่ 
ท่านแนะให้ไป ประหนึ่งได้รับคำพยากรณ์จากท่านมาแล้วอย่างมั่นใจว่าเมื่อพักอยู่ที่ทั้นจะได้ผลอย่างนั้น 
ท่านองพระอานนท์ที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าเวลาจะเสด็จปรินิพพานว่า อีกสามเดือนเธอจะไป 
เป็นผู้ไม่มีกิเลสเหลืออยู่ในใจ คือจะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตบุคคลในวันทำสังคายนาแน่นอนฉะนัน 

เหล่านี้พอจะทราบได้ว่า ความเคารพเชื่อพึงครูอาจารย์เพื่อผลที่ตนมุ่งหวังเป็นสิ่งสำคัญมาก ทำให้ผู้ทั้นมี 
ความสนใจจดจ่อ ไม่เผอเรอและเลื่อนลอยปล่อยใจปล่อยตัว นับว่าเป็นผู้มีหลักยึดของใจด้วยดี พูด 
อะไรก็พอรู้เรื่องกันบ้าง ไม , ต้องพูด 1 ซํ้า ๆ ซาก ๆ จนกลายเป็นเรื่องรำคาญและหนักใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย 
โดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ท่านพระอาจารย์มั่นกลับไปภาคอีสานเที่ยวที่สองนี้ ทำให้ผู้คนพระเณร 
ตื่นเต้นและกระตือรือร้นกันทั้งภาค เพราะท่านเที่ยวจาริกและอบรมสั่งสอนในที่ต่าง ๆ เกือบทุกจังหวัด 
เริ่มผ่านไปแต่จังหวัดนครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลฯ นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองคาย เลย 
หล่มสัก เพชรบูรณ์ และข้ามไปเวียงจันทน์ ท่าแขก ประเทศลาว กลับไปมาหลายตลบในแต่ละจังหวัด 
จังหวัดที่มีป่ามีเขามาก ท่านชอบพักอยู่นานเพื่อการบำเพ็ญเป็นแห่ง ๆ ไป เช่น ทางทิศใต้และทิศ 
ตะวันตกเฉียงใต้ของตัวจังหวัดสกลนครมีป่ามีเขามาก ท่านพักจำพรรษาอยู่แถบนั้น คือจำพรรษาที่ 
หมู่บ้านโพนสว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร แถบนั้นมีแต่ป่าแต่เขา พระธุดงค์จึงมีประจำ 
มิได้ขาดตลอดมาจนทุกวันนี้ เพราะท่านเหล่านี้ชอบป่าชอบเขามาก เวลาท่านเที่ยวจาริกในหน้าแล้ง ที่ 
พักหลับนอนโดยมากก็เป็นร้านหรือแคร่เล็ก ๆ ปูด้วยฟากที่ทำด้วยไม้ไผ่สับแผ่ออกเป็นแผ่นแบน ๆ ยาว 
ประมาณ ๑ วา กว้าง ๒ หรือ ๓ ศอก สูงประมาณ ๑ ศอก เฉพาะแต่ละรูปอยู่ห่างกันตามแต่ป่าที่ไปอาศัย 
กว้างหรือแคบ ล้าป่ากว้างก็อยู่ห่างกันออกไปประมาณ ๒๐ วา มีป่าคั่นมองไม่เห็นกัน ล้าป่าแคบและ 
อยู่ด้วยกันหลายรูป ก็ห่างกันราว ๑๕ วา แต่โดยมากตั้งแต่ ๒๐ วาขึ้นไป อยู่น้อยองค์ด้วยกันเท่าไรก็ยิ่ง 
อยู่ห่างกันออกไปมาก พอได้ยินเสียงไอหรือจามเท่านั้น ญาติโยมพากันมาทำทางสำหรับเดินจงกรมให้ 
ท่านประจำที่พัก องค์ละหนึ่งสาย ยาวประมาณ ๕ วา หรือ ๑๐ วา ทุกองค์ สำหรับทำความเพียรในท่า 
เดิน และเดินได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ตามแต่สะดวก ในเวลาต้องการ ล้ามีพระขี้กลัวผีหรือกลัวเสือ 
ไปอยู่ด้วย ท่านมักจะให้อยู่ห่าง ๆ หมู่เพื่อนเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการแกทรมานให้หายพยศความขี้ขลาด 
ของตัวเสียบ้าง จนมีความเคยชินต่อป่าดงพงลึกและสัตว์เสือหรือผีต่าง ๆ ที่จิตไปทำความสำคัญมั่นหมาย 
สิ่งนั้น ๆ มาหลอกตัวเอา จะได้เหมือนท่านที่เคยแกมาแล้วบ้าง ไปที่ไหนจะไม , ต้องหาบหามความกลัว 
ไปด้วยเพราะวิธีนี้ท่านถือว่าได้ผลดีกว่าการปล่อยตามใจ ซึ่งไม่มีวันจะเกิดความกล้าหาญได้เสีย ถ้าไป 
อยู่ใหม่ ๆ ต่างองค์ก็นอนกับพื้นดินไปก่อน โดยเที่ยวหาใบไม้แห้งหรือใบไม้สดมารองนอน ล้ามีฟางก็ 
เอาฟางมาปูรองที่นอน ท่านว่าหน้าเดือน ๑ - ๒ ซึ่งเป็นฤดูฟ้าใหม่ฝนเก่าประสานกันนี้รู้สึกลำบากอยู่บ้าง 
เวลาฝนตกต้องเปียกและตากฝนทุกปี บางครั้งนอนตากฝนตลอดคืนจนกว่าจะหยุด กลดก็สัไม , ไหว 
เพราะทั้งฝนทั้งลม ต้องทนหนาวตัวสั่นอยู่ในกลดนั่นแล ตาก็มองไม , เห็น จะหนีไปไหนก็ไม , ได้ ล้า 
กลางวันก็ค่อยยังชั่วบ้าง แม้จะเปียกก็พอมองเห็นนั่นเห็นนี่ และคว้านั่นคว้านี่มาช่วยปิดบังฝนได้บ้าง ไม่ 
มืดมิดปิดตายเสียทีเดียว ผ้าสังฆาฏิและไม่ขีดไฟซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น ต้องเก็บไว้ในบาตร เอาฝาปิดไว้ให้ดี 
ส่วนจีวรเอาไว้สำหรับห่มกันหนาวขณะฝนกำลังตก มุ้งที่กางไว้กับกลดต้องลดลงเพื่อกันฝนสาดเวลาลม 
พัดแรง ไม่เช่นนั้นก็เปียกหมด ตกตอนเช้าไม , มีผ้าห่มบิณฑบาตก็ยิ่งแย่ใหญ่ พอตกเดือน ๓ เดือน ๔ 



หรือเดือน ๕ อากาศเริ่มร้อนขึ้น ก็ขึ้นบนภูเขา หาพักตามถํ้าหรือเงื้อมผา พอบังแดดบันฝนได้บ้าง ถ้า 
ไปตอนเดือน ๑- ๒ ซึ่งพื้นที่ยังไม่แห้งดี ก็ทำให้เป็นไข้และชนิดจับสั่นที่เรียกกันว่ามาเลเรีย ซึ่งใคร 
เป็นเข้าแล้วไม , ค่อยหายเอาง่าย ๆ เสียเวลาตั้งหลาย ๆ เดือนกว่าจะหายขาดหรือบางทีก็กลายเป็นไข้เรื้อรัง 
ไปเลย คิดอยากไข้เรื่องไรก็เป็นขึ้นมา ชนิดที่เขาเรียกว่า “ไข้พ่อตาแม่ยายหน่ายเกลียดชัง” 

รับประทานได้ แต่ทำงานไม่ได้ คอยแต่จะไข้ล้าเป็นอย่างนี้ ไม่ว่าแต่พ่อตาแม่ยายใคร ๆ ก็คงจะเบื่อ 
หน่ายเหมือนกัน ไข้ประเภทนี้ไม่มียารับประทาน ในสมัยโน้นใครเป็นเข้าต้องปล่อยให้หายไปเอง ไข้ที่ 
น่าเข็ดหลาบประเภทนี้ผู้เขียนเองเคยถูกมาบ่อยที่สุด เวลาเป็นขึ้นมาแล้วก็ต้องปล่อยให้หายไปเองเช่นกัน 
เพราะไม่มียารักษา ท่านพระอาจารย์มั่นเล่าเรื่องพระธุดงค์เป็นไข้ป่าไข้มาเลเรีย นับแต่องค์ท่านลงไปถึง 
ลูกศิษย์ บางองค์ถึงกับตายไปก็มี ฟิงแล้วเกิดความสงสารสังเวชท่านและคณะของท่านมากมาย รอดตาย 
มาแล้วถึงได้มาสั่งสอนธรรมพอเป็นร่องรอยแก่คณะลูกศิษย์ได้ยึดถือและปฏิบัติตามท่านบ้าง แต่ก่อนที่ 
ท่านพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์เสาร์ยังไม่ได้ผ่านไปอบรมสั่งสอนพอให้รู้เรื่องดีเรื่องชั่ว เรื่องผีเรื่อง 
คน เรื่องบุญเรื่องบาปบ้าง ภาคอีสานทั้งภาคเป็นภาคที่นับถือผีอย่างเป็นชีวิตจิตใจจริง ๆ จะท่านาท่าสวน 
ปลูกบ้านสร้างเรือนอะไร ๆ แทบทั้งนั้น ต้องลงเลขลงยามหาวันดี เดือนดี ปีดี หาฤกษ์งามยามดี และ 
เซ่นสรวงวิงวอนผีให้เห็นดีเห็นชอบก่อนถึงจะลงมือท่าอะไรลงไปได้ ไม่เช่นนั้นหากมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น 

เช่น ไอบ้างจามบ้าง ตามธรรมดาธาตุขันธ์ แบ้แต่สุนัขก็ยังมีได้เป็นได้ แต่เป็นต้องหาว่าผิดผีเข้าแล้ว 
ต้องไปเชิญหมอมาท่านายทายทักให้ในทันทีทันใด หมอสมัยนั้นก็เก่งจริง เก่งกว่าหมอสมัยนี้เป็นไหน ๆ 
เป็นต้องทายเปาะออกมาว่าผิดผีตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างทันที เบื่อไปบวงสรวงแล้วจะหาย หวัดก็หาย จาม 
ก็หาย ไอก็หาย แบ้ผู้เป็นจะยังไอยังจามฟิก ๆ แพ่ก ๆ อยู่ก็ตาม ถ้าหมอสมัยนั้นว่าหายแล้วก็หายไป 
ตามและสบายใจไปเลย ทั้งที่ไอและจามฟิก ๆ อยู่นั่นแล ฉะนั้น จึงกล้าเขียนว่าหมอสมัยนั้นเก่งจริง 
และคนไข้สมัยนั้นเก่งจริง หมอบอกอย่างไรก็ได้อย่างนั้น ไม่ต้องสนใจหาหยูกหายามารักษากัน เอา 
หมอกับผีมาเป็นยารักษาเป็นหายเรียบไปเลย แต่พอท่านอาจารย์ทั้งสองผ่านไปและอบรมสั่งสอนอย่างมี 
เหตุผล เรื่องบ้าผีแลบ้าหมอทายผีก็ค่อยจางลงจนแทบไม่มีเลย แบ้หมอเสียเอง ก็ยอมรับพระไตรสรณ 
คมน์ คือ ถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แทนการสือผีไหว้ผีต่าง ๆ แต่บัดนั้นเป็นต้นมา ทุกวันนี้ 
แทบจะไม่มีใครท่ากันก็ว่าได้ เวลาเที่ยวไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ทางภาคอีสาน ไม่ค่อยโดนและเหยียบผี 
และเหยียบเครื่องสังเวยผีเหมือนแต่ก่อน นอกจากเขาจะพากันไปท่าอยู่ใต้ดิน ซึ่งสุดวิสัยที่จะไปเที่ยว 
ซอกแซกเห็น จึงนับว่าภาคอีสานมีวาสนาอยู่บ้าง ไม่พากันกอดคอกันตายกับผีไปตลอดชาติ ยังมีพระ 
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ กราบไหว้บูชาแทนผีบ้างในกาลต่อมา ชาวอีสานที่ได้รับความเมตตา 
อนุเคราะห์จากท่านพระอาจารย์ทั้งสองคงไม , ลืมบุญคุณท่าน เพราะเป็นผู้มีพระคุณแก่คนภาคนั้นจนสุดที่ 
พรรณนา ทั้งนี้เขียนตามประวัติที่ท่านเล่าให้ฟิง ส่วนจะผิดหรือลูกผู้เขียนก็ทราบไม , ได้ ในระยะนั้นอาจ 
ยังไม่เกิดหรือยังเป็นเด็กอยู่มากที่พ่อแม่พานับถือผีเป็นชีวิตชิตใจเหมือนคนทั่วไปก็ได้ จึงขออภัยด้วย 

สมัยโน้น ไม่ว่าการอบรมฆราวาสหรือพระเณร ท่านได้ทุ่มเทกำลังและความสามารถทุกด้าน 
เพื่อให้คนเป็นเป็นคนจริง ๆ ท่านเที่ยวไปบางหมู่บ้าน มีนักปราชญ์บัณฑิตประจำหมู่บ้านมาถามปัญหา 
กับท่านก็มี ความว , าผีมีจริงไหมบ้าง ว่ามนุษย์เกิดมาจากไหนบ้าง ว่าอะไรท่าให้ผู้หญิงกับผู้ชายเกิดรัก 
ชอบกันเองโดยไม่มีโรงรํ่าโรงเรียนสอนให้รักชอบกันบ้าง ว่าสัตว์ชนิดเดียวกันตัวผู้กับตัวเมียท่าไมจึงเกิด 
รักชอบกันเองบ้าง ว่ามนุษย์และสัตว์ไปเรียนความรักชอบซึ่งกันและกันมาจากไหนจึงได้เกิดรักชอบกัน 
ขึ้นมาบ้าง แต่ผ้เขียนก็จำได้บ้างเล็กน้อย ไม่ละเอียดทั่วถึง จึงนำมาลงไว้เท่าที่จำได้ จะถกหรือผิด 



ประการใดนั้นขึ้นอยู่กับผู้เขียนเอง เพราะเป็นผู้จดจำผิดพลาดคลาดเคลื่อนมาตามนิสัยที่เคยเป็นมาประจำ 
แม้แต่จำคำที่ตนเคยพูดและเรื่องของตัวที่เคยเป็นมาก็ยังมีผิดพลาดได้เสมอมาอย่างแก้ไม , ตก จึงไม่สามารถ 
จดจำคำของท่านทุกคำด้วยความลูกต้องได้ 

ปัญหาที่ว่ามีผีจริงไหม? ท่านแก้ว่า ไม่ว่าแต่ผีหรือสิ่งใด ๆ ในโลก ถ้าสิ่งนั้นมีอยู่จริง สิ่งนั้น 
ต้องเป็นอิสระไปตามความมีอยู่ของตน ไม , ขึ้นอยู่กับความสนับสนุนหรือทำลายของใคร ที่ไปว่าสิ่งนั้นมี 
จริงหรือสิ่งนั้นไม่มี สิ่งนั้นถึงจะมีหรือจะสูญไป แต่สิ่งนั้นต้องมีอยู่ตามธรรมชาติของตน ไม่มีการ 
เพิ่มขึ้นและลดลงตามคำเสกสรรของใคร ๆ ผีที่มนุษย์สงสัยกันทั่วโลกว่ามีหรือไม่มีก็เชินกัน ความจริงผี 
ที่ทำให้คนเกิดความกลัวและเป็นทุกข์กันนั้น เป็นผีที่คนคิดขึ้นที่ใจว่า ผีมีอยู่ที่นั้นบ้างที่นี้บ้าง ผีจะมา 
ทำลายบ้างต่างหาก จึงพาให้เกิดความกลัวและเป็นทุกข์ขึ้นมา ถ้าอยู่ธรรมดา ไม่ก่อเรื่องผีขึ้นที่ใจก็ไม่ 
เกิดความกลัวและ ไม่เป็นทุกข์ ฉะนั้น ผีจึงเกิดขึ้นจากการก่อเรื่องของผู้กลัวผีขึ้นที่ใจมากกว่าผีจะมาจากที่ 
อื่น แต่ผีจะมาจริงหรือไม , นั้น แม้จะบอกว่าผีมีจริงก็ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันกันพอให้เชื่อได้ เพราะ 
นิสัยมนุษย์เราไม่ชอบยอมรับความจริงแม้ไปเที่ยวขโมยของเขามา เจ้าของตามขับตัวได้พร้อมทั้งของ 

กลางและพยานหลักฐานมาอย่างพร้อมมูล ยังไม , ยอมรับตามความจริง แถมยังปันพยานเท็จขึ้นหลอกลวง 
เพื่อหาทางรอดตัวไปจนได้ โดยไม่ยอมรับว่าตัวทำผิด นอกจากลูกบังคับด้วยหลักฐานพยานเท่านั้นก็ 
ยอมรับโทษไป ทั้ง ๆ ที่ใจจริงและกิริยาที่แสดงออกไม่ยอมรับว่าตัวผิดเวลาไปเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำ 
แล้ว มีผู้ไปถามว่าคุณทำผิดอะไรถึงต้องมาติดคุกและเสวยกรรมอย่างนี้ นักโทษคนนั้นจะรีบตอบเป็นเชิง 
แก้ตัวทันทีว่า เขาหาว่าผมขโมยของเขา แต่จะยอมรับตามความจริงว่าผมไปขโมยของเขาอย่างนี้ไม่ค่อย 
มี รายไหนลูกถาม รายนั้นต้องตอบอย่างเดียวกัน นี่คือมนุษย์เราโดยมากเป็นอย่างนี้ 

ปัญหาที่ว่ามนุษย์เกิดมาจากไหน? ท่านตอบว่า มนุษย์เราต่างก็มีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิด แม้ผู้ถามก็ 
มิได้เกิดจากโพรงไม้ แต่มีพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูมาเหมือนกัน จึงไม่ควรถาม ล้าจะตอบว่า 
มนุษย์เกิดจากอวิชชาตัณหาก็ยิ่งจะมืดมิดปิดตายิ่งกว่าไม่ตอบเป็นไหน ๆ เพราะไม่เคยรู้ว่าอวิชชาตัณหาคือ 
อะไร ทั้ง ๆ ที่มีอยู่กับทุกคน เว้นพระอรหันต์ท่านเท่านั้น แต่ไม่สนใจอยากรู้และปฏิบัติเพื่อรู้สึ่งดังกล่าว 
นอกจากจะตอบว่าเกิดจากพ่อกับแม่ที่เห็น ๆ กันอยู่นี้เท่านั้น ผู้ถามก็จะหาว่าตอบตัดสำนวน จึงลำบาก 
ในการตอบตามความจริง เพราะผู้ถามมิได้สนใจกับความจริงเท่าไรนัก ในธรรมท่านว่ามนุษย์และสัตว์ 
เกิดจาก อวิชชาปัจจยา สังขารา ฯลฯ สมุทโย โหติ และดับภพชาติอันเป็นความดับทุกข์ทั้งมวล จาก 
อวิชชาตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สังขารนิโรโธ ฯลฯ นึโรโธ โหติ เหล่านี้ก็มีอยู่กับจิตของทุกคนที่มีกิเลส 
บนหัวใจ ล้ายอมรับความจริงแล้ว ก็นี่แลพาให้เกิดเป็นมนุษย์และสัตว์อยู่เต็มโลกจนจะหาที่อยู่ที่กินกัน 
ไม , ได้อยู่แล้ว เพราะอวิชชาตัณหาความหิวโหยไม่มีเวลาลดตัวเป็นต้นเหตุ ทั้งที่ยังไม , ตายก็เตรียมหาที่เกิด 
และที่อยู่กินอยู่แล้ว นี่แลตัวที่พาให้มนุษย์และสัตว์เกิดและเป็นทุกข์อยู่เต็มโลก ล้าอยากทราบก็จงลูจิต 
ดวงที่เต็มไปด้วยกิเลสประเภทที่พาให้ร้อนรนกระวนกระวายส่ายแส่หาที่เกิดที่อยู่ทุก ๆ ขณะนี้ จะได้พบ 
สิ่งที่มุ่งหวังอย่างสมใจและหายสงสัยในตัวเอง ไม , ต้องไปถามใคร อันเป็นการแสดงความงมงายของตัว 
ให้คนอื่นเห็นว่าตัวยังบกพร่องเรื่องของตัวอยู่มาก เพราะจิตเป็นตัวคะนองและจองหอง ไม่มีอะไรจะ 
เปรียบเทียบได้ในโลก หากแต่ขาดความสนใจเหลียวแลเท่านั้น จึงไม , รู้ความดื้อดึงของตัว และทำให้คว้า 
นั้าเหลวโดยไม่มีอะไรติดมือพอเป็นความสมหวังบ้าง 

ที่ว่าอะไรที่ทำให้มนุษย์หญิงชายและสัตว์ชนิดเดียวกันเกิดความรักชอบกันโดยไม่มีโรงรํ่า 
โรงเรียนสอนให้รักชอบกัน? ท่านตอบว่า เพราะราคะตัณหาความรักชอบไม , ได้อยู่ในหนังสือ ไม , ได้อยู่ 



ในโรงรํ่าโรงเรียนและครูที่ควรจะไปเรียนกับสิ่งดังกล่าวนั้น แต่ราคะตัณหาความหน้าด้านไม , มียางอายมัน 
เกิดและอยู่กับใจของมนุษย์หญิงชายและสัตว์ต่างหาก จึงทำให้ผู้มีสิ่งลามกนกลายเป็นหญิงชายและสัตว์ผู้ 
ลามกไปตามอำนาจของมัน โดยไม , รู้สึกตัวและไม่เลือกชาติชั้นวรรณะและวัยอะไรทั้งสิ้น ถ้ามีมากก็ยิ่ง 
ทำให้โลกกลายเป็นโลกวินาศไปได้อย่างไม่มีปัญหา หากไม่มีสติปัญญาสกัดกั้นมันไว้บ้างพอให้น่าดู ก็ 
จะกลายเป็นนั้าล้นส่งท่วมทับหัวใจและท่วมบ้านเมืองให้ฉิบหายป่นปีไปได้โดยไม่มีอะไรยังเหลือพอให้ 
เป็นที่น่าลูบ้างเลย สิ่งที่เกิดอยู่ที่จิตใจของสัตว์โลกและเจริญอยู่ที่จิตใจของสัตว์โลกตลอดมา ก็เพราะมัน 
ได้รับการบำรุงส่งเสริมอย่างเหลือเฟือเสมอมา จึงมีกำลังเขย่าก่อกวนและทำลายสัตว์โลกให้ได้รับความ 

ทุกข์เดือดร้อนเสมอมา ไม่มีวันเวลาผ่อนตัวพอให้หายใจบ้างเลย โดยมากเคยได้ยินแต่นั้าท่วมบ้านท่วม 
เมือง ผู้คนและสัตว์ ตลอดทรัพย์สินสมบัติต่าง ๆ ให้พินาศฉิบหาย แต่ไม่เคยสนใจสังเกตดูนั้าราคะ 

ตัณหาไม่มีเมืองพอดี ท่วมหัวใจสัตว์โลกตลอดสมบัติที่พึงพอใจให้ฉิบหายวายปวงไปทุกระยะเวลาโดย 

ไม่นิยมว่าหน้าแล้งหน้าฝนเลย จึงไม่เห็นความเสื่อมโทรมของโลกที่กำลังเป็นอยู่และจะเป็นไป ว่ามี 

สาเหตุเป็นมาอย่างไร เพราะต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างล่งเสริม โดยไม่สนใจดูความเสื่อมโทรมเพราะ 

นั้านี้เป็นต้นเหตุ การมองหาความสงบสุขของโลกจึงเป็นสิ่งที่ออกจะสุดวิสัยไปได้ ถ้าไม , มองลูตัวที่ 

กำลังก่อเหตุ 

ผู้ถามถามเฉพาะความรักชอบระหว่างหญิงชายและสัตว์เท่านั้น ไม , ถามถึงความเกลียดชังกริ้ว 

โกรธและท่าลายเพราะราคะตัณหาเป็นต้นเหตุบ้างเลย แต่ท่านก็อธิบายเกี่ยวโยงไปถึงความไม่ดีนั้งหลายที่ 
ราคะตัณหาไปเที่ยวก่อกรรมท่าลายไว้อย่างไม่มีประมาณบ้างแล้ว ท่านว่าราคะตัณหานี่แลเป็นสื่อมวลพา 
ให้หญิงชายและสัตว์รักชอบกันและเป็นผู้อำนวยการให้หญิงชายและสัตว์ยินดีซึ่งกันและกันตามหลัก 
ธรรมชาติ นอกนี้ไม่มีอะไรท่าให้เกิดความรักชอบเกลียดชังซึ่งกันและกันได้ เวลาราคะตัณหาใช้เล่ห์ 

เหลี่ยมไปทางรัก คนและสัตว์ก็รัก เวลามันใช้เล่ห์เหลี่ยมไปในทางเกลียดทางโกรธหรือทางท่าลาย คน 
และสัตว์ก็ต้องเกลียดต้องโกรธและท่าลายกันได้ มันต้องการต้องการเลี้ยงมนุษย์และสัตว์ไว้ด้วยวิธีให้รัก 
ชอบกัน มนุษย์และสัตว์ก็รักชอบกันประหนึ่งจะไม่มีวันเหินห่างจืดจางจากกันเลย เวลามันต้องการให้ 
มนุษย์และสัตว์ที่อยู่ใต้อำนาจของมันเกลียดโกรธกัน ก็จำต้องเป็นไปตามมันจนได้ไม่มีทางขัดขืน พวก 
โยมไม , เคยทะเลาะกันบ้างหรือระหว่างสามีภรรยาซึ่งแสนรักกันมาก่อนวันแต่งงาน จึงต้องมาถามอาตมา 
อาตมาคิดว่าโยมรู้เรื่องนี้ดีกว่าพระเป็นไหน ๆ ท่านย้อนถามเขาตอนจบประโยค เขาตอบท่านว่า เคย 

ทะเลาะกันเสียจนเบื่อไม , อยากทะเลาะกันเลยท่าน แต่ก็จำต้องทะเลาะกันจนได้ เรื่องของโลกมันเป็น 

อย่างนี้แล เดี๋ยวรักกัน เดี๋ยวชังกัน เดี๋ยวโกรธกัน เดี๋ยวเกลียดกัน ทั้งที่รู้อยู่ว่าไม่ดีแต่ก็แล้ไม , ตกสักที 
ท่านถามเขาว่า โยมพยายามแล้มันจริง ๆ หรือ มิใช่ว่าโกหกอาตมาเล่นเปล่า ๆ หรอกหรือ ล้าต่าง 

พยายามแล้กันอยู่บ้างแบ้ไม่ได้มาก เข้าใจว่าจะไม่เป็นไปอยู่บ่อย ท่านองผักชีจิ้มนั้าพริกกับอาหารเช้า 

เย็น คือ เช้าก็ทะเลาะกัน เย็นก็ทะเลาะกัน ทะเลาะกันไม่หยุด จนได้หย่าร้างกันไปก็มีในบางราย ผู้ที่ 
พลอยเป็นเชื้อเพลิงไปด้วยคือลูก ๆ ที่ไม , รู้เรื่องอะไรด้วยเลยก็จำต้องหาบบาปหาบกรรมไปด้วย ต่างก็ 

ร้อนเป็นไฟไปตาม ๆ กัน เข้ากับใครไม , ติด เพราะความอิดหนาระอาใจละอายเพื่อนฝูง ล้าต่างฝ่ายต่าง 
สนใจอยู่บ้างเพียงแต่เริ่มจะทะเลาะกันก็ทราบอยู่ด้วยกันว่าเป็นเรื่องไม่ดี ต่างก็พยายามระงับและแก้ไขตัว 
ให้ถูกต้องเสียในขณะนั้น เรื่องก็ระงับไปเอง ต่อไปก็ไม่มีเรื่องท่านองนั้นเกิดขึ้นอีก ประการหนึ่ง เวลา 
จะโกรธจะเกลียดก็ควรคิดถึงความหลังบ้าง คิดถึงอนาคตที่จะอยู่อาศัยกันไปตลอดชีวิตบ้าง มาบวกลบ 
กันกับความไม่ดีที่เกิดขึ้นเวลานั้น จะพอมีทางระงับได้ โดยมากคนเราที่เป็นไปในทางไม่ดีก็เพราะความ 



อยากให้ได้ตามใจหวังของตัวอย่างเดียว และอยากให้ใจคนในครอบครัวมาอยู่ใต้อำนาจของตัวคนเดียว 
โดยไม่คำนึงถึงความผิดถูกซึ่งเป็นสิ่งสุดวิสัยที่จะเป็นไปได้ เรื่องจึงระบาดออกมาและลุกลามไปไหม้คน 
อื่นให้เดือดร้อนไปด้วย นอกจากนั้น ยังอยากให้ใจของคนทั้งโลกมารวมอยู่ในอุ้งมือของตัวคนเดียว ซึ่ง 
เป็นลักษณะความคิดเพื่อกั้นนั้ามหาสมุทรด้วยฝ่ามือ อันเป็นความคิดที่ผิดนิสัย จึงเป็นเรื่องไม , ควรคิดไม่ 
ควรทำอย่างยิ่ง ถ้าปีนคิดไปก๊อกแตกตายเปล่า ๆ การอยู่ด้วยกันต้องมีหลักที่ถูกต้องดีงามเป็นเครื่องยึด 
เครื่องดำเนินทั้งฝ่ายสามีและภรรยา ตลอดลูก ๆ และคนงานในบ้าน แม้กบคนอื่นหรือคนในวงงาน ก็ 
ควรปฏิบัติอย่างมีเหตุมีผลที่เป็นทางลงรอยกันได้ หากคนอื่นไม่ยอมรับความจริงก็เป็นความผิดของเขา ผู้ 
ไม่มีขอบเขตเหตุผลสำหรับตัวเขา และเป็นความเสียหายอยู่อับตัวเขาเอง ตนไม่มีส่วนผิด และยังพอมี 
หลักยึดเพื่อการครองตัวต่อไป 

การอบรมสั่งสอนประชาชนและพระเณร ถ้ามีคนมาเกี่ยวข้องมาก ท่านก็แบ่งเป็นเวลา ไม่ให้ 
ตรงอัน คือ บ่ายราว ๔-๕ โมงเย็น อบรมคณะญาติโยม แต่ ๑ ทุ่ม ขึ้นไป อบรมพระเณร พอเลิกจาก 
ประชุม ต่างองค์ต่างไปที่พักของตน และประกอบความเพียร เวลาพักอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทางภาค 
อีสาน ท่านปฏิบัติต่อประชาชนพระเณรอย่างหนึ่ง ในเที่ยวแรกอับเที่ยวที่ ๒ เวลาท่านไปพักอยู่ที่จังหวัด 
เชียงใหม่และกลับไปอุดรเที่ยวที่ ๓ คือ เที่ยวสุดท้าย ท่านปฏิบัติอับประชาชนพระเณรอีกอย่างหนึ่ง ซึ่ง 
ผิดอับแต่ก่อนอยู่มาก แต่ทั้งสองตอนหลังนี้ จะรอไว้เขียนข้างหน้าเพื่อให้เรื่องติดต่ออันไม่ขาดความ 

ท่านสนใจสั่งสอนพระเณรมากเป็นพิเศษ ถ้าปรากฏว่ารายใดภาวนาจิตเป็นไปและ!เห็นสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวอับ 
ภายนอกหรือภายใน ท่านจะพยายามสนใจและเรียกมาสอบอารมณ์เป็นพิเศษ เพราะตามธรรมดาของผู้ 
ปฏิบัติภาวนาทั่ว ๆ ไป ย่อมมีจริตนิสัยแปลกต่างอัน การปฏิบัติและความ!ที่เกิดขึ้นจากการภาวนาก็มี 
ความแปลกต่างอันเป็นราย ๆ แต่ผลคือความสงบสุขเย็นใจนั้นเหมือนอัน ที่แปลกต่างอันก็คืออุบายวิธี 
และความ!ความเห็นที่ปรากฏขึ้นในขณะภาวนา บางรายก็!เกี่ยวอับสิ่งภายในด้วย เกี่ยวอับสิ่งภายนอก 
ด้วย เช่น เห็นภูตผีเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง เห็นเทวบุตรเทวดาเป็นต้นเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง เห็นคนหรือสัตว์มา 
ตายอยู่ต่อหน้าบ้าง เห็นเขาหามผีมาทั้งไว้ต่อหน้าบ้าง เห็นร่างของตัวออกไปนอนตายอยู่ต่อหน้าบ้าง เป็น 
ต้น ซึ่งเป็นสึ่งที่สุดวิสัยของผู้เพิ่ง!เพิ่งเห็นในขณะเริ่มต้นภาวนาและจิตเริ่มสงบ ซึ่งถ้วนเป็นสึ่งที่สุด'วิสัย 
ที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องแม่นยำได้ทุก ๆ กรณีไป ทั้งไม่แน่ใจว่าที่ปรากฏขึ้นมาแต่ละอย่างนั้นจะมีความผิด 
ถูกแฝงอยู่ประการใดบ้าง บางรายที่เป็นนิสัยไม่ชอบใคร่ครวญก็อาจเห็นผิดไปตาม และอึดถือเอาว่าเป็น 
ความจริง ก็ยิ่งเป็นทางส่อแหลมต่อความเสียหายในอนาคตมากขึ้น แต่นิสัยที่จิตออก!สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว 
มาขณะที่จิตสงบลงมีจำนวนน้อยมาก ร้อยละห้าคนก็ทั้งยาก แต่ก็ต้องมีรายหนึ่งจนได้ที่จะปรากฏ 
เช่นนั้นขึ้นมา จึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องได้รับการแนะนำจากท่านผู้มีความ!เชี่ยวชาญในทางนี้มาก่อน 
เวลาพระธุดงค์ท่านเล่าผลของการภาวนาที่ปรากฏในลักษณะต่าง ๆ อันถวายครูอาจารย์ และเวลาอาจารย์ 
ชี้แจงวิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่!ที่เห็นให้ผู้มาศึกษาไต , ถามฟ้ง !สึกว่าซาบซึ้งจับใจเพลิดเพลินในการฟ้งไม , อยากให้ 
จบลงอย่างง่าย ๆ เวลาอธิบาย ท่านแยกประเภทแห่งนิมิตออกเป็นตอน ๆ และอธิบายวิธีปฏิบัติต่อนิมิตนั้น 
ๆ อย่างละเอียดลออมากจนผู้ฟิงหายสงสัยและร่าเริงในธรรมที่ท่านแสดงให้ฟิง พร้อมทั้งความมีแก่ใจที่ 
จะท่าเพ็ญตนให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป แม้รายที่ไม่ปรากฏเห็นนิมิตเกี่ยวอับสิ่งภายนอก แต่ก็น , าฟิงไปอีกทางหนึ่ง 
เวลาท่านเล่าความสงบสุขของใจที่รวมลงสู่ความสงบ ตลอดอุบายริขีที่ท่านท่าถวายอาจารย์ ผู้ที่ยังไม่ 
สามารถถึงขั้นที่ได้ยินได้ฟิงในขณะนั้นก็เกิดศรัทธาความเชื่อมั่นขึ้นมา ที่จะพยายามท่าให้ได้อย่างนั้นบ้าง 
หรือยิ่งกว่านั้นบ้าง ทั้งผ้ที่มีจิตเป็นไปและผ้ที่กำลังตะเกียกตะกายต่างก็ได้รับความปลาบปลื้มปีติในขณะ 



พิง บางรายเวลาจิตสงบลง ปรากฏว่าได้ไปเที่ยวบนสวรรค์ชมวิมานชั้นต่าง ๆ จนจวนสว่าง ใจถึงกลับสู่ 
ร่างและรู้สึกตัวขึ้นมาก็มี บางรายลงไปเที่ยวปลงธรรมสังเวชกับพวกเสวยกรรมต่าง ๆ กันในนรกก็มี บาง 
รายทั้งขึ้นไปเที่ยวบนสวรรค์ทั้งลงไปเที่ยวในนรก ดูสภาพทั้งสองแห่งซึ่งมีความแตกต่างกันมาก คือ 
พวกหนึ่งรื่นเริงบันเทิง แต่อีกพวกหนึ่งครํ่าครวญด้วยความทุกข์ทรมาน ซึ่งไมมีกำหนดว่าจะพ้นโทษไป 
ได้เมื่อไรก็มี บางรายก็ต้อนรับแขกคือพวกภูตผีและเทวดาที่มาจากที่ต่าง ๆ คือ ชั้นบนบ้าง รุกขเทพฯ บ้าง 
ขณะที่จิตสงบลง บางรายก็เสวยความสงบสุขที่เกิดจากสมาธิประเภทต่าง ๆ กันตามกำลังของตัวบ้าง บาง 
รายก็พิจารณาทางปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ออกเป็นแผนก และแยกให้สลายจากกันจนเป็นคนละชิ้นละ 
ส่วน และทำให้สลายลงสู่คติเดิมของตนบ้าง บางรายกก็กำลังเริ่มแกหัดและกำลังล้มลุกคลุกคลานเหมือน 
เด็กกำลังปีกหัดนั่งบ้างเดินบ้างต่าง ๆ กัน บางรายภาวนาบังคับจิตใจลงอย่างใจหวังไม่ได้เกิดความน้อยเนื้อ 
ตํ่าใจร้องไห้บ้าง บางรายได้ยินท่านสนทนาธรรมประเภทต่าง ๆ ตามภูมิที่ตนรู้เห็นกับอาจารย์เกิดความ 
ปีติและอัศจรรย์ในธรรมนั้น ๆ แล้วร้องไห้บ้าง บางรายก็ไปเป็นทัพพีนอนแช่อยู่กับแกงไม่รู้รสของแกงว่า 
เป็นอย่างไรและทำตัวขวางหม้อต้มหม้อแกงอยู่ซึ่งเป็นธรรมดา ของหลายอย่างอยู่ด้วยกัน ย่อมมีทั้งดีทั้ง 
ชั่วปะปนกันไปแต่ไหนแต่ไรมา ผู้มีสติปัญญาก็เลือกเก็บเอาเฉพาะที่เห็นว่าดีและเป็นประโยชน์ก็เป็น 

สาระแก่ผู้'รอบคอบนั้น รายเช่นนี้แม้ผู้เขียนเองก็ไม่รับรองตัว คงต้องมีส่วนอยู่ด้วยจนได้ ท่านผู้อ่าน 
กรุณาผ่านไปอย่าได้สนใจ เพราะเรื่องเช่นนี้แบ้ในบ้านและในตัวเราเองก็อาจมีในบางครั้งบางคราวและ 
อาจมีอยู่ทั่วไป 

ท่านมาอยู่อบรมสั่งสอนภาคอีสานเที่ยวที่สองนี้ปรากฏว่าหลายปี แต่การจำพรรษาไม่ค่อยซํ้าที่ 
เก่า ในปีหลังพอออกพรรษาแล้วก็ออกเที่ยวธุดงค์ตามป่าตามเขาไปแบบสุคโต เหมือนนกที่มีเฉพาะปีก 
กับหางบินไปเที่ยวหากินในที่ต่าง ๆ ตามความสบาย บินไปจับต้นไม้และหากินบนต้นไม้ใด บึงหรือหนอง 
ใด พออิ่มแล้วก็บินไปอย่างสบายหายห่วง ไม , คิดว่าไม้ต้นนั้น ผลไม้นั้น เปลือกตมนั้น บึงนั้น หนองนั้น 
เป็นของมัน ผู้ปฏิบัติธรรมได้แบบนกก็เป็นสุขไปทางหนึ่งซึ่งยากจะทำได้ เพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์หมู่ 
สัตว์พวก ชอบอยู่กันเป็นหมู่เป็นพวก และชอบติดถิ่นฐานบ้านเรือน ผู้จะออกไปโดดเดี่ยวดังท่านพระ 
อาจารย์มั่นปฏิบัติมาในบั้นต้นและจวบบั้นปลาย คือ เวลาท่านอยู่เชียงใหม่ จึงรู้สึกปีนใจไม่น้อยเลย ขอ 
อภัยล้าเทียบก็ราวกับจูงสัตว์บกใส่นั้าใส่ฝนฉะนั้น แต่ล้าใจคุ้นกับธรรมแล้วกลับตรงข้าม คือ ชอบไป 
คนเดียว อยู่คนเดียว อิริยาบถทั้งสี่เป็นเรื่องของคน ๆ เดียว ใจดวงเดียว ไม่มีอารมณ์เครื่องก่อกวนยุ่ง 
เหยิง นอกจากธรรมเป็นอารมณ์อันพาให้สบายเท่านั้น ฉะนั้น ท่านผู้มี , ใจเป็นเอการมฟ้ คือ มีธรรมเป็น 
อารมณ์เพียงอย่างเดียว จึงเป็นใจที่แสนสบายและสว่างไสว ไม่มีอะไรมาปกปิดกำบังให้อับเฉาเมามัว 
เป็นผู้อยู่ตัวเปล่า ใจเปล่าจากอารมณ์ ชมสันติสุขด้วยธรรมชาติที่มีอยู่กับตัวอย่างสมบูรณ์ ไม่เกรงกลัว 
ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและสิ้นไปหมดไป เพราะเป็นอกาลิกธรรม คือธรรมที่ปราศจากกาลสถานที่ มี 
อยู่กับใจที่ปราศจากสมมติเครื่องหลอกลวง พระอาจารย์มั่นท่านดำเนินแบบสุคโต ไปเป็นสุข อยู่เป็น 
สุข นั่งเป็นสุข ยืนเป็นสุข เดินเป็นสุข นอนเป็นสุข นำหมู่คณะใดยสุคโต แต่บรรดาลูกศิษย์ที่พยายาม 
ตามให้เป็นไปตามความประสงค์ท่านรู้สึกว่ามีน้อยในธรรมชั้นสูง แต่ก็ยังนับว่าเป็นประโยชน์แก่ประชา 
นอยู่มาก เวลาท่านพาออกบิณฑบาตเฉพาะองค์ ท่านเองจะมีเรื่องสัตว์ชนิดต่าง ๆ มาเป็นอารมณ์คู่เคียงกับ 
ธรรมภายในใจ ให้แสดงออกทางวาจา พอผู้เดินตามหลังลัดท่านได้ยินชัดถ้อยชัดคำ อันเป็นเชิงสอนเรา 
ให้รู้วิบากกรรมว่าแม้สัตว์เดียรัจฉานก็ยังมีและเสวยกรรมไปตามวิบากของมัน โดยนำเรื่องของสัตว์นั้น ๆ 
ที่เดินผ่านไป พบเห็นเขาเที่ยวหากินอยู่ตามรายทางมาแสดง เพื่อมิให้ประมาท เขาว่าเป็นสัตว์ที่เกิดใน 



กำเนิดที่ตํ่าทราม ความจริงเขาเพียงเสวยกรรมตามวาระที่เวียนมาถึงเท่านั้น เช่นเดียวกับมนุษย์เราเกิด 
เสวยชาติเป็นคน ซึ่งมีความสุขบ้างทุกข์บ้างตามวาระของกรรมที่อำนวยในเวลาต่าง ๆ กัน ฉะนั้น ที่ท่าน 
พรํ่าเรื่องของสัตว์ชนิดต่าง ๆ มีไก , สุนัข วัว ควาย เป็นต้น เพราะความสงสารที่เขาต้องมาเป็นอย่างนั้น 
หนึ่ง เพราะความตระหนักในกรรมของสัตว์ว่ามีต่าง ๆ กันหนึ่ง เพราะท่านและพวกเราที่กำลังเป็น 
มนุษย์ก็มีกรรมชนิดหนึ่งที่พาให้มาเป็นเช่นนี้ ซึ่งล้วนเคยผ่านกำเนิดต่าง ๆ มาจนนับไม , ล้วนหนึ่ง 

เพราะความวิตกรำพึงกับสิ่งที่พาให้เป็นภพเป็นชาติประจำมวลสัตว์ ว่าเป็นสิ่งถึกลับมากยากที่จะรู้เห็นได้ 
แม้มีอยู่กับตัวทั่วกัน ล้าไม่ฉลาดแก้หรือถอดถอนออกได้ก็ต้องเป็นภัยอยู่รํ่าไป ไม่มีจุดหมายปลายทางว่า 
จะหลุดพ้นไปได้ในกาลและสถานที่ใด ๆ หนึ่ง แทบทุกครั้งที่ออกบิณฑบาต ท่านจะนำเรื่องสัตว์หรือ 
เรื่องคนมาพรํ่าไปตามสายทางในลักษณะที่กล่าวมา ผู้สนใจพิจารณาตามก็เกิดสติปัญญาได้ อุบายต่าง ๆ 
จากท่าน ผู้ไม่สนใจพิจารณาตามก็ไม่เกิดประโยชน์ และยังอาจคิดไปว่าท่านพูดอะไรกับสัตว์กับมนุษย์ 
ซึ่งเขาเหล่านั้นไม่มีทางทราบได้ เพราะท่านมิได้พูดเฉพาะหน้าเขา ดังนี้ก็อาจมีได้ 

เวลาท่านพักอยู่ภาคอีสานบางขังหวัด ขณะท่านแสดงธรรมอบรมพระตอนดึก ๆ หน่อยในบางคืน 
ซึ่งเป็นกรณีพิเศษ ท่านยังสามารถทราบและมองเห็นพวกรุกขเทวดาที่พากันมาแอบฟ้งธรรมท่านอยู่ห่าง ๆ 
เพราะพวกเทพฯ ทั้งเบื้องบนเบื้องล่าง มีความเคารพพระมาก ท่านเล่าว่าเวลาพวกเทพฯ ชั้นบนลงมาจาก 
ชั้นต่าง ๆ มาฟิงธรรมท่านในยามลึกสงัด จะไม , มาทางที่มีพระพักอยู่ แต่จะมาตามทางที่ว่างจากพระและ 
พร้อมกันท่าประทักษิณสามรอบขณะที่มาถึง แล้วนั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเสร็จแล้วหัวหน้ากล่าวคำ 
รายงานตัวที่พาพวกเทพฯ มาจากที่นั้น ๆ ประสงค์อยากฟิงธรรมนั้น ๆ ท่านก็เริ่มทักทายพอสมควร แล้ว 
เริ่มกำหนดจิตเพื่อธรรมที่สมควรจะแสดงแก่ชาวเทพฯ จะผุดขึ้นมา จากนั้นก็เริ่มแสดงให้ชาวเทพฯ พีงจน 
เป็นที่เข้าใจ จบแล้วชาวเทพฯ พร้อมกันสาธุการสามครั้งเสียงลั่นโลกธาตุ สำหรับผู้มีหูทิพย์ได้ยินทั่วกัน 
ส่วนหูกระทะหูหม้อต้มหม้อแกงไม่มีทางทราบได้ตลอดไป พอจบการแสดงธรรมแล้วชาวเทพฯ พร้อม 
กันทำประทักษิณสามรอบ แล้วลาท่านกลับอย่างมีระเบียบสวยงาม ผิดกับชาวมนุษย์เราอยู่มาก แม้ผู้เป็น 
พระและผู้เป็นอาจารย์ พวกชาวเทพฯ ก็ไม่สามารถทำได้อย่างสวยงามเหมือนเขา เพราะความหยาบความ 
ละเอียดแห่งเครื่องมือคือกายต่างกันกับเขามาก พอออกไปพ้นเขตวัดหรือที่พักแล้ว ชาวเทพฯ เหล่านั้น 
พากันเหาะลอยขึ้นสู่อากาศเหมือนปุยนุ่นหรือสำลีเหาะปลิวขึ้นบนอากาศฉะนั้น เวลาที่ชาวเทพฯ มาก็ 
เช่นกัน พากันเหาะลอยมาลงนอกบริเวณที่พัก แล้วเดินเข้ามาด้วยความเคารพอย่างมีระเบียบสวยงามมาก 
และมิได้พูดคุยกันอึกทึกครึกโครมเหมือนชาวมนุษย์เราเข้าไปหาอาจารย์ที่ถือว่าเป็นที่เคารพนับถือ นั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะพวกเทพฯ เป็นกายทิพย์ จะพูดอย่างมนุษย์จึงขัดข้อง ข้อนี้พวกเทพฯ ต้องยอมแพ้มนุษย์ที่ 
พูดเลียงดังกว่า มนุษย์จึงได้เปรียบพวกเทพฯ ตรงนี้เอง พวกเทพฯ ขณะฟิงเทศน์มีความสำรวมดีมาก ไม่ 
ส่ายโน่นส่ายนี่ ไม , แสดงทิฏฐิมานะออกมาให้กระทบจิตใจของผู้จะให้อรรถให้ธรรม ตามปกติก่อนหน้า 
พวกเทพฯ จะมาฟิงเทศน์ ท่านเคยทราบไว้ก่อนเสมอเช่น เขาจะมาในราวที่สุดของสองยาม คือ ๖ ทุ่ม พอ 
ตกตอนเย็นท่านทราบไว้ก่อนแล้ว บางวันท่านคิดว่าจะมีการประชุมพระตอนเย็นก็ต้องสั่งงดในคืนวันนั้น 
พอขึ้นจากทางจงกรมแล้วท่านเริ่มเข้าที่ทำสมาธิภาวนา พอจวนเวลาพวกเทพฯ จะมาถึง ท่านเริ่มถอยจิต 
ออกมารออยู่ชั้นอุปจารสมาธิและส่งกระแสจิตออกไปดู ถ้ายังไม่เห็นมา ท่านก็เข้าสมาธิอีก พักอยู่ 
พอสมควรแล้วถอยจิตออกมาอีก บางครั้งพวกเทพฯ มาถึงก่อนแล้ว บางครั้งกำลังหลั่งไหลเข้ามาใน 
บริเวณที่พัก บางครั้งท่านก็รอคอยอยู่ชั้นอุปจารสมาธินานพอสมควรจึงเห็นพวกเทพฯ มา วันไหนที่ 
ทราบว่าเขาจะมาดึก ๆ หน่อย ราวตี ๑ ดี ๒ หรือตี ๓ ก็มีห่าง ๆ วันเช่นนั้น พอทำความเพียรจนถึงเวลา 



พอสมควรแล้วท่านก็พักผ่อนจำวัดไปตื่นเอาตอนนั้นทีเดียว แล้วเตรียมต้อนรับแขกตามเวลาที่กำหนดไว้ 
พวกเทพฯ ที่มาฟ้งเทศน์ท่านเวลาพักอยู่ทางภาคอีสานไม , ค่อยมีมาบ่อย ๆ และไม่มีมากนัก ส่วนรายที่มา 
แอบฟิงเทศน์ท่านอยู่ห่าง ๆ ขณะที่ท่านกำลังอบรมพระนั้น พอทราบท่านก็หยุดการอบรมในเวลานั้นและ 
สั่งพระให้เลิกประชุม สำหรับองค์ท่านก็รีบเข้าที่ท่าสมาธิภาวนาเพื่อแสดงธรรมให้ชาวเทพฯ ทัเงในลำดับ 
ต่อไปจนจบ พอพวกเทพฯ กลับไปแล้วท่านก็พักจำวัดจนกว่าถึงเวลาอันควร ก็ตื่นท่าความเพียรต่อไป 
ตามปกติที่เคยท่ามาเป็นประจำ การต้อนรับชาวเทพฯ เป็นกิจของท่านโดยเฉพาะไม่ให้คลาดเคลื่อนเวลา 
ได้เลยเพราะเขามาตามกำหนดเวลา คำสัตย์เขาถือเป็นสำคัญมาก แม้พระท่าให้เคลื่อนโดยไม่มีความ 
จำเป็นเขาก็ตำหนิติเตียน พวกเทพฯ เคารพหัวหน้ามาก คอยฟ้งคำสั่งและปฏิบัติตามด้วยความสนใจ 
พวกนี้ไม่ว่าจะมาจากชั้นบน หรือที่เป็นรุกขเทพฯ มาจากที่ต่าง ๆ ต้องมีหัวหน้าเป็นผู้นำเสมอ การ 
สนทนาระหว่างพวกเทพฯ อับพระใช้ภาษาใจภาษาเดียวเท่านั้น ไม่มีหลายภาษาเหมือนมนุษย์และสัตว์ 
ชนิดต่าง ๆ อัน เนื้อหาของใจที่คิดขึ้นเพื่อผู้ตอบนั้นเป็นคำถามของภาษาใจที่แสดงออกอย่างเต็มเม็ดเต็ม 
หน่วยแล้ว ผู้ตอบเข้าใจได้ชัดเช่นเดียวอับเราถามอันเป็นประโยคด้วยคำพูดทางวาจา ประโยคที่ผู้ตอบคิด 
ขึ้นแต่ละประโยคแต่ละคำเป็นเนื้อหาของภาษาใจอย่างเต็มที่แล้ว ผู้ถามเข้าใจได้ชัดเจนเช่นเดียวอัน 

ภาษาของใจยิ่งตรงตามความรู้สึกที่ระบายออกทีเดียว ไม่ต้องแยกแยะหรือขยายเนื้อความให้เด่นชัด 

เหมือนใช้คำพูดทางวาจาเป็นเครื่องมือของใจอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบางประโยคความรู้สึกทางใจอับคำพูดที่จะ 
ใช้ให้เหมาะสมไม่ค่อยตรงอัน จึงท่าให้เสียความมุ่งหมายอยู่บ่อย ๆ ตราบใดที่ใช้วาจาเป็นสื่อแทนใจอยู่ 
ความไม่สะดวกย่อมมีอยู่ตราบนั้น แต่ก็เป็นเรื่องจำเป็นที่คนเราไม , รู้ภาษาใจของอันและอัน จำต้องใช้ 
วาจาเป็นเครื่องมือของใจอยู่ตลอดไปอย่างแยกไม , ออก ทั้ง ๆ ที่ไม , สัจะตรงอับความมุ่งหมายของใจเท่าไร 
นัก เพราะโลกหากพานิยมใช้อันมาอย่างนี้ ไม่มีทางแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นซึ่งดียิ่งกว่านี้ได้ นอกจากจะรู้ 
ภาษาใจอันเท่านั้น สิ่งลี้ลับก็กลับเปิดเผยและยุติอันไปเอง ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเชี่ยวชาญทางนี้มาก 
เครื่องมือท่านก็มีพร้อมในการ! เก ฝนอบรมคนให้เป็นคนดี ส่วนพวกเราแม้แต่จะคิดขึ้นมาใช้เฉพาะตัว ยัง 
ต้องเที่ยวหาหยิบยืมจากผู้อื่น คือเที่ยวศึกษาอบรมจากครูอาจารย์ในที่ต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ แม้เช่นนั้นก็ 
ยังหลุดไม้หลุดมือไปได้ รักษาไว้ไม , อยู่ คือฟ้งจากท่านแล้วก็หลงลืมไปแทบไม่มีอะไรเหลือติดตัว แต่ 
สิ่งที่ไม่ดีอันมีอยู่ดั้งเดิม คือ ความผิดพลาดขาดสติปัญญาความระลึกรู้ไตร่ตรองไม่ยอมหลงลืมและตกไป 
คงยังสมบูรณ์อยู่ตลอดไป ฉะนั้น จึงมีแต่ความผิดหวัง คือ นึ่งอยู่ก็ผิดหวัง เดินไปก็ผิดหวัง ยืนอยู่ก็ 
ผิดหวัง นอนอยู่ก็ผิดหวัง อะไร ๆ มีแต่ความผิดหวังเพราะขาดคุณธรรมดังกล่าวที่จะท่าให้มีหวังในสึ่งที่ 
พึงใจทั้งหลาย 

ปฏิปทาเครื่องดำเนินและการอบรมสั่งสอน ท่านพระอาจารย์มั่นรู้สึก ว่า ราบรื่นสมํ่าเสมอ ไม่ 
ค่อยมีเรื่องกระเทือนส่ง ดังที่เคยปรากฏมา ท่านไปที่ไหนชุ่มเย็นราบเรียบในที่นั้น พระเณรมีความ 
เคารพเลื่อมใสศรัทธา ญาติโยมพอทราบข่าวว่าท่านไปที่ไหนต่างมีความยิ้มแย้มแจ่มใส พาอันหลั่งไหล 
ไปกราบไหว้บูชาด้วยความเคารพเลื่อมใสอย่างฟิงจิตฟิงใจไม่มีเวลาจืดจางตลอดมา ดังชาวบ้านถํ้าที่ท่า 
แขก ส่งแม่นำโขงแห่งประเทศลาว ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาร์เคยไปพัก 
ค่อนหน้าที่ท่านไปเล็กน้อย ชาวบ้านนั้นเกิดโรค! เดา ษอันเกือบทั้งบ้าน พอเห็นท่านไป เขาดีอกดีใจอัน 
มากแทบตัวลอย พร้อมอันวิ่งออกมาต้อนรับและวิงวอนขอให้ท่านเป็นที่พื่ง ท่านก็ให้เขาพาอันมารับ 
พระไตรสรณคมน์ คือ ถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะแทนถือผี เพราะแต่ก่อนเขาพาอัน 
นับถือผีอันทั้งบ้าน ท่านแนะนำวิธีปฏิบัติให้เขา เช่น ตอนเช้าตอนเย็นเวลาจะหลับนอนให้พาอันไหว้ 



พระสวดมนต์ก่อน และให้พากันทำวัตรสวดมนต์ทุก ๆ เช้าเย็น เขาก็ทำตาม ส่วนท่านเองก็ทำพิธีอะไร 
ๆ อันเป็นการภายในช่วยเขา เป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์ทันตาเห็น คนที่ล้มตายกันวันละหลาย ๆ ศพ 
เรื่อยมาเพราะโรคนั้น กลับไม่มีใครตายอีกเลยนับแต่วันนั้นเป็นต้นมา แม้ที่กำลังเป็นกันอยู่ก็กลับ 

หายไปอย่างรวดเร็ว และไม่มีการกำเริบอีกต่อไปราวกับปาฏิหาริย์ ชาวบ้านเกิดความอัศจรรย์ ไม่เคย 
เห็นและไม่คาดปนว่าจะเป็นได้ถึงเพียงนี้ ยิ่งเกิดความเชื่อเลื่อมใสกันทั้งบ้านตลอดลูกหลานติดต่อ 

สืบเนื่องกันมากระทั่งทุกวันนี้ แม้พระที่เป็นสมภารองค์ปัจจุบันประจำหมู่บ้านนั้นก็เกิดศรัทธาเคารพ 

เลื่อมใสท่านพระอาจารย์ทั้งสองมากมาจนบัดนี้ พูดถึงท่านพระอาจารย์ทั้งสองทีไรต้องยกมือไหว้ก่อน 
แล้วค่อยพูดเรื่องของท่านพระอาจารย์ทั้งสองต่อไป ที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะอำนาจธรรมในใจท่านแผ่กระจาย 
ออกไปให้เป็นความสุขเย็นใจแก่โลก ท่านเล่าว่า ท่านแผ่เมตตาใหญ่ในรอบ ๒๔ ชั่วโมงต่อ ๓ ครั้ง 
คือ เวลากลางวันตอนบ่ายขณะทั่งภาวนาหนึ่งครั้ง ตอนก่อนนอนหนึ่งครั้ง ตอนตื่นนอนหนึ่งครั้ง ส่วน 
การแผ่เมตตาปลีกย่อยประจำนิสัยทั้นมิได้นับอ่านว่าวันหนึ่งกี่สิบครั้ง ท่านแผ่เมตตาใหญ่ท่านว่ากำหนด 
จิตให้ดำรงตัวอยู่เฉพาะ แก้วกำหนดกระแสใจให้แผ่ซ่านออกไปทั่วโลกธาตุเบื้องบนเบื้องล่าง ทั่วทุกทิศ 
ทุกทาง ไม่มีว่างเว้น ปรากฏว่าชิตในขณะทั้นมีอำนาจแผ่รัศมีและแสงสว่างออกไปทั่วพิภพ ไม่มีที่ 
สิ้นสุด และไมมีอะไรมาปิดบังได้เลย ยิ่งกว่าแสงพระอาทิตย์กี่ร้อยกี่พันดวงเป็นไหน ๆ และไม่มีอะไร 
จะทรงแสงสว่างเสมอด้วยใจที่ได้ชำระอย่างเต็มภูมิแล้ว คุณสมบัติซึ่งแสดงออกจากจิตที่บริสุทธิส , นเชิง 
แล้ว ย่อมท่าให้โลกสว่างและมีความร่มเย็นอย่างอัศจรรย์ที่บอกไม , ลูก เพราะไม่มีพิษสงแม้น้อยเจือปน 
อยู่ มีแต่คุณธรรมคือความเย็นล้วน ๆ ดำรงอยู่ในดวงใจ ท่านผู้มีเมตตาชิตและมีใจบริสุทธิสะอาดไปอยู่ 
ณ ที่ใดมนุษย์เทวดาอารักษ์ย่อมเคารพเลื่อมใส ตลอดสัตว์เดียรัจฉานก็ไม่ระเวียงระวังว่าจะเป็นภัยต่อเขา 
เพราะชิตท่านอ่อนนิ่มไปทั้งดวงด้วยเมตตาที่มีอยู่ประจำตลอดเวลา ไม่นิยมกาลสถานที่ บุคคล และกำเนิด 
สูงตํ่า เหมือนฝนตกลงสู่พื้นพิภพ ไม่นิยมว่าสถานที่สูงตํ่าประการใดฉะนั้น 

คราวท่านกลับจากอุบลฯ ทีแรกท่านมาจำพรรษาที่บ้านหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด 
สกลนคร มีพระเณรติดตามมาศึกษาปฏิบัติด้วยเป็นจำนวนมากมาย ประชาชนหญิงชายพากันตื่นเต้นมาก 
ประหนึ่งท่านผู้มีบุญมาเกิด แต่มิได้ตื่นเต้นแบบมงคลตื่นข่าว หากแต่ตื่นเต้นเพื่อละชั่วท่าดี ละการนับถือ 
ผีไหว้เจ้า กราบพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์แทนเท่านั้น พอออกพรรษาแล้ว ท่านออกเที่ยวธุดงค์ 
ไปเรื่อย ๆ มาทางจังหวัดอุดรธานี ไปอำเภอหนองบัวลำภูบ้าง อำเภอบ้านผือและจำพรรษาที่บ้านค้อบ้าง 
ไปอำเภอท่าบ่อจำพรรษาที่นั้นในเขตชังหวัดหนองคายบ้าง พักอยู่สองจังหวัดนี้นานพอควร สถานที่ที่ 
ท่านพักบำเพ็ญโดยมากมีแต่ป่าแต่เขาดังกล่าวแล้ว หมู่บ้านก็มีอยู่ห่าง ๆ กัน ในสมัยโน้นไม่แออัดด้วย 
ผู้คนและบ้านเรือนเหมือนสมัยนี้ การอบรมสั่งสอนก็ง่าย ป่าก็เป็นป่าจริง ๆ เต็มไปด้วยหมู่ไม้ใหญ่ ๆ สูง 
ไม่มีใครท่าลายสัตว์ป่าก็ชุกชุม พอตกกลางคืนได้ยินแต่เสียงสัตว์ชนิดต่าง ๆ ร้องไปตามภาษาของเขา ฟิง 
แล้วท่าให้เพลิดเพลินไปตามด้วยความเมตตาและสนิทสนม เพราะเสียงสัตว์ไม , ค่อยเป็นข้าศึกต่อการ 

บำเพ็ญสมณธรรม ผิดกับเสียงมนุษย์อยู่มาก ท่านว่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเราไม่เข้าใจความหมายของเสียงก็ 
เป็นได้ ส่วนเสียงมนุษย์ไม , ว่าจะพูดสนทนากันธรรมดา ไม่ว่าจะขับรำท่าเพลงกัน ไม , ว่าจะทะเลาะวิวาท 
กัน ไม่ว่าจะแสดงความสนุกรื่นเริงกัน เพียงแต่เริ่มแสดงออกก็เริ่มเข้าใจความหมายไปตามทุก ๆ คำและ 
ทุก ๆ ระยะ จึงท่าให้ไม , ค่อยสะดวกนักในเวลามีเสียงคนมากระทบขณะท่าสมาธิภาวนา ยิ่งเป็นเสียง อิตฺถี 
สทุโท ด้วยแล้ว ก็ยิ่งเพิ่มความทิ่มแทงมากขึ้น ถ้าสมาธิไม่ดีพอมีหวังล้มละลายได้อย่างง่ายดาย แต่ต้อง 
ขออภัยจากท่านเจ้าของเสียงนี้มาก ๆ ที่เขียนนี้มิได้มุ่งเพื่อจะตำหนิท่านผู้เป็นเจ้าของเสียงแต่อย่างใด แต่ 



เขียนไปตามความไม่เป็นท่าของนักภาวนาต่างหาก เพื่อจะได้สติฮึดสู่;บ้างพอมีทางเอาตัวรอดได้ ไม่ 
หมอบยอมแพ้ราบอยู่ท่าเดียว ที่ท่านชอบพักอยู่ในป่าในเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องท่านองนี้อยู่บ้าง 
เพื่อหลบภัยและเพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปไม , ล่าถอย จนถึงที่สุดอันเป็นจุดหมายปลายทาง 
ของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อธรรมขั้นนั้น ท่านพระอาจารย์มั่นท่านชอบอยู่ในป่าในเขาตลอดมาจนถึง 
วันมรณภาพ จึงได้ธรรมอันเป็นขวัญใจมาฝากพวกเราอย่างภูมิใจ 

ท่านเล่าว่า เวลาท่านกำลังบำเพ็ญ ถ้าเป็นโรคก็เป็นประเภทชีวิตไม่ยังเหลือค้างโลกให้ใคร ๆ ได้ 
เห็นต่อไป เพราะมีแต่การแกทรมานทั้งกายทั้งใจตลอดไป ไม่มีวันจะได้ลืมตาอ้าปากพูดอย่างสนุกรื่น 
เริงเหมือนท่านผู้อื่นบ้างเลย เพราะกิเลสกับใจมันไวต่อการติดพันกันจนมองไม่ทัน เผลอตัวบ้างไม่ได้ 
เลยเป็นได้เรื่องทันที แต่พอมันติดพันใจได้แล้ว แล้หรือถอนไม่ยอมออกอย่างง่าย ๆ มีแต่จะพันให้แน่น 
เข้าทุกที อันนี้แลที่จะทำให้เผลอตัวไม่ได้ ต้องจ้องต้องมองต้องคอยจองจำท่าโทษมันอยู่เสมอ ไม่ยอม 
ให้มีกำลังขึ้นมาได้ เดี๋ยวมันมัดเราเข้าอีกมีหวังจอดจมแน่ ท่าถึงขนาดนั้นจึงพอมีความสุขและลืมตาได้ 
บ้างเท่านั้น พอมีกำลังใจบ้างและได้รับความสะดวกกายสบายใจก็ได้วกมาสั่งสอนหมู่เพื่อน ต่อจากนั้น 
หมู่เพื่อนทั้งพระทั้งเณรทั้งฆราวาสไม่ทราบมาจากไหน ทางนั้นก็มา ทางนี้ก็มา มาไม่หยุด และมาทุกทิศ 
ทุกทาง บางครั้งจนไม , มีที่พักเพียงพอกันเพราะมามากต่อมาก ทั้งน่าสงสาร ทั้งน่าเห็นใจท่านว่า 
บางครั้งก็ทำให้วิตกกับผู้อื่นเกี่ยวกับความปลอดภัยซึ่งมีผู้หญิงและชีนุ่งขาวไปเยี่ยม เช่น คราวพักอยู่ในถา 
บ้านนาหมีนายุง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สมัยนั้นคนมีน้อยและสัตว์เสือก็ชุกชุมมาก ถาและ 
บริเวณที่ท่านพักอยู่ เสือโคร่งใหญ่ซึ่งมีอยู่หลายตัวในแถวนั้นเคยเข้ามาบริเวณนั้นเสมอ ไม่เป็นที่ไว้ใจ 
ในชีวิตของผู้ไปเยี่ยมท่านและค้างคืนที่ทั้น เวลาเขาไปเยี่ยม ท่านต้องสั่งให้ชาวบ้านหาไม้มาทำห้างสูง ๆ 
จนพ้นจากปากเสือที่จะกระโดดขึ้นไปถึงคนที่หลับนอนอนยู่บนห้างนั้น เวลาคํ่าคืนท่านห้ามไม่ให้ลงมา 
พื้นดินกลัวเสือจะโดดคาบเอาไปกิน แม้ปวดหนักปวดเบาก็ให้เตรียมหาภาชนะขึ้นไปไว้ข้างบนด้วยเพื่อ 
สะดวกแก่การขับถ่ายในเวลาคํ่าคืน เพราะแถวนั้นเสือชุมมากและดุร้ายด้วย ผู้ที่ไปเยี่ยม ท่านไม่ให้พัก 
อยู่หลายวัน ต้องรีบพากันกลับ เสือแถบนั้นไม , ค่อยกลัวคนนัก ยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยแล้วมันยิ่งไม่กลัวเอา 
เลย หากพอทำอันตรายได้มันอาจทำ แม้ชาวบ้านก็พูดเหมือนกันว่าเสือพวกนี้ไม่ค่อยจะกลัวคนนัก 

บางครั้งเวลากลางคืน ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่โดยจุดเขียนไชใส่โคมไฟแขวนไว้ที่ทางจงกรม ยังเห็นเสือ 
โคร่งใหญ่เดินตามหลังฝูงควายที่พากันเดินผ่านมาที่พักท่านอย่างองอาจ ไม่กลัวท่านซึ่งกำลังเดินจงกรม 
อยู่บ้างเลย ฝูงควายที่ถูกเสือรบกวนมากต้องพากันกลับเข้าบ้าน เสือยังกล้าเดินตามหลังฝูงควายมาได้ต่อ 
หน้าต่อตาพระซึ่งก็เป็นคนผู้หนึ่งที่นั้น พระที่ไปศึกษาอบรมกับท่านต้องเป็นพระที่เตรียมพร้อมทุกอย่าง 
แล้ว ทั้งความสละเป็นสละตายต่อการประกอบความพากเพียรในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งไม , เป็นที่แน่ใจและ 
อาจมีภัยรอบด้าน ทั้งสละทิฏฐิมานะความถือตัวว่ามีราคาค่างวดซึ่งอวดรู้อวดฉลาดอยู่ภายใน และ 

สละทิฏฐิมานะ ต่อหมู่ต่อคณะประหนึ่งเป็นอวัยวะอันเดียวกัน จิตใจถึงจะมีความสงบสุข การประกอบ 
ความเพียรก็มี เกิดสมาธิได้เร็ว ไม , มีนิวรณ์มา ขัด ขวางถ่วงใจ ในที่ถูกบังคับให้อยู่ในวง จำกัด เช่น 
สถานที่กลัว ๆ อาหารมีน้อย แด เคืองด้วยปัจจัย สติกำกับใจไม , ลดละ คิด อ่านเรื่องอะไรมีสดึคอยสะกิด 
บังลับอยู่เสมอ ย่อมเข้าสู่ความสงบได้เร็วกว่าเท่าที่ควรจะเป็นเพราะข้างนอกก็มีภัย ข้างในก็มีสติคอย 
บังคับขู่เข็ญ จิตซึ่งเปรียบเหมือนนักโทษก็ยอมตัวไม่คึกคะนอง นอกจากนั้น ยังมีอาจารย์คอยใส่ปัญหา 
เวลาจิตคิดออกนอกลู่นอกทางอีกด้วย จิตซึ่งถูกบังคับด้วยเครื่องทรมานอยู่ตลอดเวลาทั้งข้างนอกข้างใน 
ย่อมกลายเป็นชิตที่ดีขึ้นได้อย่างไม , คาดฟิน คือ กลางคืนซึ่งเป็นเวลากลัว ๆ เจ้าของก็บังคับให้อออกเดิน 



จงกรมแข่งกับความกลัว ทางไหนจะแพ้จะชนะ ถ้าความกลัวแพ้ ใจก็เกิดความอาจหาญขึ้นมาและรวม 
สงบลงได้ ถ้าใจแพ้สิ่งที่แสดงขึ้นมาในเวลานั้นก็คือความกลัวอย่างหนักนั่นเอง ฤทธิของความกลัวคือ ทั้ง 
หนาวทั้งร้อน ทังปวดหนักปวดเบา ทั้งเหมือนจะเป็นไข้หายใจไม่สะดวกแบบคนจะตายเราดี ๆ นี่เอง 
เครื่องส่งเสริมความกลัวคือเสียงเสือกระหึ่ม ๆ อยู่ตามชายเขาบ้าง ไหล่เขาบ้าง หลังเขาบ้าง พื้นราบบ้าง 
จะกระหึ่มอยู่ที่ไหนทิศใดก็ตาม ใจจะไม , คำนึงทิศทางเลย แต่จะคำนึงอย่างเดียวว่าเสือจะตรงมากิน 

พระองค์เดียวที่กำลังเดินจงกรมด้วยความกลัวตัวสั่นไม่เป็นท่าอยู่นี้เท่านั้น แผ่นดินกว้างใหญ่ขนาดไหน 
ไม่ได้นึกว่าเสือเป็นสัตว์มีเท้าจะเที่ยวไปที่อื่น ๆ แต่คิดอย่างเดียวว่าเสือจะตรงมาที่ที่มีบริเวณแคบ ๆ เล็ก ๆ 
นิดเดียวซึ่งพระขี้ขลาดกำลังเดินวุ่นวายอยู่ด้วยความกลัวนี้แห่งเดียว การภาวนาไม , ทราบว่าไปถึงไหนมิได้ 
คิดคำนึงเพราะลืมไปหมด ที่จดจ่อที่สุดก็คือคำบริกรรมโดยไม่รู้สึกตัวว่าได้บริกรรมว่า เสือจะมาที่นี่ 
เสือจะมาที่นี่ อย่างเดียวเท่านั้น จิตก็ยิ่งกำเริบด้วยความกลัวเพราะการส่งเสริมด้วยคำบริกรรมแบบโลก 
แตก ธรรมก็เตรียมจะแตกหากบังเอิญเสือเกิดหลงป่าเดินเปะปะมาที่นั้นจริง ๆ ลักษณะนี้อย่างน้อยก็ยืน 
ตัวแข็งไม่มีสติ มากกว่านั้นเป็นอะไรไปเลยไม่มีทางแก้ไข นี่คือการตั้งชิตไว้ผิดธรรม ผลจะแสดงความ 
เสียหายขึ้นมาตามขนาดที่ผู้นั้นพาให้เป็นไป ทางที่ถูกท่านสอนให้ตั้งหลักใจไว้กับธรรม จะเป็นมรณา 
นุสสติหรือธรรมบทใดบทหนึ่ง ในขณะนั้น ไม่ให้ล่งจิตปรุงออกไปนำเอาอารมณ์ที่เป็นภัยเข้ามาหลอก 
ตัวเอง เป็นกับตายก็ตั้งจิตไว้กับธรรมที่เคยบริกรรมอยู่เท่านั้น ชิตเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องยึดจะไม่เสียหลัก 
และจะตั้งตัวได้ในขณะที่นั้งกลัว ๆ นั่นแล จะกลายเป็นชิตที่อาจหาญขึ้นมาในขณะนั้นอย่างอัศจรรย์ที่ 
บอกไม , ถูก 

ท่านพระอาจารย์นั่นท่านสอนให้ตั้งหลักด้วยความเสียสละทุกสิ่งบรรดามีอยู่กับตัว คือ ร่างกาย 
จิตใจ แต่มิให้สละธรรมที่ตนปฏิบัติหรือบริกรรมอยู่ในขณะนั้น จะเป็นอะไรก็ปล่อยให้เป็นไปตามคติ 
ธรรมดา เกิดแล้วต้องตาย จะเป็นคนขวางโลกไม่ยอมตายไม , ได้ ผิดคติธรรมดา ไม , มีความจริงใด ๆ มา 
ชมเชยคนผู้มีความคิดขวางโลกเช่นนั้น ท่านสอนให้เด็ดเดี่ยวอาจหาญ ไม่ให้สะทกสะท้านต่อความตาย 
เกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปบำเพ็ญเพี่อหาความดีใส่ตัว ดงหนาป่ารกชัฏมีสัตว์เสือชุมเท่าไรยิ่งสอนให้ไปอยู่ 
โดยให้เหตุผลว่าที่นั้นแลจะได้กำลังใจทางสมาธิปัญญา เสือจะได้ช่วยให้ธรรมเกิดในใจได้บ้าง เพราะ 
คนเราเมื่อไม่กลัวพระพุทธเจ้า ไม่เชื่อพระพุทธเจ้า แต่กลัวเสือและเชื่อเสือว่าเป็นสัตว์ดุร้ายจะมาคาบเอา 
ไปเป็นอาหารและช่วยไล่ตะล่อมจิตเข้าสู่ธรรมให้ก็ยังดี จะได้กลัวและตั้งใจภาวนาจนเห็นธรรม เมื่อเห็น 
ธรรมแล้วก็เชื่อพระพุทธเจ้าและเชื่อพระธรรมไปเอง เมื่อเข้าสู่ที่คับขันแล้วจิตไม่เคยเป็นสมาธิก็จะเป็น 
ไม่เคยเป็นปัญญาก็จะเป็นในที่เช่นนั้นแลใจไม่มีอะไรบังคับบ้าง มันขี่เกียจและตั้งหน้าสั่งสมแต่กิเลสพอก 
พูนใจแทบจะหาบหามไปไม , ไหว ไปให้เสือช่วยหาบขนกิเลสตัวขี้เกียจตัวเพลิดเพลินจนลืมตัวลืมตายออก 
เสียบ้างจะได้หายเมาและเบาลง ยืนเดินนั่งนอนจะไม่พะรุงพะรังไปด้วยกิเลสประเภทไม่เคยลงจากบนบ่า 
คือ หัวใจคน ที่ใดกิเลสกลัว ท่านสอนให้ไปที่นั้น แต่ที่ที่กิเลสไม่กลัวอย่าไป เดี๋ยวเกิดเรื่อง ไม , ได้ความ 
แปลกและอัศจรรย์อะไรเลย นอกจากกิเลสจะพาสร้างความฉิบหายใส่ตัวจนมองไม่เห็นบุญบาปเท่านั้น 
ไม่มีอะไรน่าชมเชย ท่านให้ความนั่นใจแก่นักปฏิบัติว่า สถานที่ที่ไม่มีสิ่งบังคับบ้าง ทำความเพียรไม่ดี 
จิตลงสู่ความสงบได้ยาก แต่สถานที่ที่เต็มไปด้วยความระเวียงระวังภัย ทำความเพียรได้ผลดี ใจก็ไม่ 
ค่อยปราศจากสติซึ่งเป็นทางเดินของความเพียรอยู่ในตัวอยู่แล้ว ผู้หวังความพ้นทุกข์โดยชอบจึงไม , ควร 
กลัวความตายในที่ ๆ น่ากลัว มีในป่าในเขาที่เข้าใจว่าเป็นสถานที่น่ากลัว เป็นต้น เวลาเข้าสู่ที่คับขันจริง 
ๆ ขอให้ใจอยู่กับธรรม ไม่ล่งออกนอกกายนอกใจซึ่งเป็นที่สถิตอยู่ของธรรม ความปลอดภัยและกำลังใจ 



ทุกด้านที่จะพึงได้ในเวลานั้นจะเป็นสิ่งที่ยอมรับกันไปในตัว อย่างไรก็ไม่ตายถ้าไม่ถึงกาลตามกรรมนิยม 
แทนที่จะตายดังความคาดหมายที่ด้นเดาไว้ ท่านเคยว่าท่านได้กำลังใจในที่เช่นนั้นแทบทั้งนั้น จึงชอบสั่ง 
สอนหมู่เพื่อนให้มีใจมุ่งมั่นต , อธรรมในที่คับขัน จะสมหวังในไม , ช้าเลยแทนที่จะทำไปแบบเสี่ยงวาสนา 

บารมีอันเป็นเรื่องเหลวไหลหลอกลวงตนมากกว่าจะเป็นความจริง เพราะความคิดเช่นนั้น ส่วนมาก 

มักจะออกมาจากความอ่อนแอท้อถอย จึงมักเป็นความคิดที่กดถ่วงลวงใจมากกว่าจะช่วยเสริมให้ดี และ 
เพิ่มพูนกำลังสติปัญญาให้ยิ่ง ๆ ขึ้น ธรรมที่ให้ความมั่นใจแก , นักปฏิบัติเพื่อถือเป็นหลักประกันชีวิตและ 
ความเพียร คือ พึงหวังพึ่งเป็นและพึ่งตายต , อธรรมจริง ๆ อย่าฟินเพีอนหวั่นไหวโดยประการทั้งปวงหนึ่ง 
พึงเป็นผู้กล้าตายด้วยความเพียรในที่ที่ตนเห็นว่าน่ากลัวนั้น ๆ หนึ่ง เมื่อเช้าที่จำเป็นและกับขันเท่าไร 

พึงเป็นผู้มีสติกำกับใจให้มั่นในธรรม มีคำบริกรรม เป็นต้น ให้กลมกลืนกันทุกระยะ อย่าปล่อยวาง 

แม้ช้างเสืองูเป็นต้นจะมาท่าลาย ถ้าจิตสละเพื่อธรรมจริงอยู่แล้ว สิ่งเหล่านั้นจะไม่กล้าเข้าถึงตัว มิหนำ 
เรายังจะกล้าเดินเข้าไปหามันด้วยความองอาจกล้าหาญ ไม่กลัวตาย แทนที่มันจะท่าอันตรายเรา แต่ใจเรา 
กลับจะเป็นมิตรอย่างลึกลับอยู่ภายในกับมันอีกด้วยโดยไม่เป็นอันตรายหนึ่ง ใจเรามีธรรมประจำแต่ใจ 

สัตว์ไม่มีธรรม ใจเราต้องมีอำนาจเหนือกว่าสัตว์เป็นไหน ๆ แม้สัตว์จะไม่ทราบได้ว่ามีธรรม แต่สิ่งที่ 

ท่าให้สัตว์ไม่กล้าอาจเอื้อมมีอยู่กับใจเราอย่างถึกลับนั่นแลคือธรรมเครื่องป้องกันหรือธรรมเครื่องทรง 
อำนาจให้สัตว์ใจอ่อนไม่กล้าท่าอะไรได้หนึ่ง อำนาจของจิตเป็นอำนาจที่ลึกลับแล ะรู้อยู่เฉพาะตัว แต่ 

ผู้อื่นทราบได้ยากหากไม่มีญาณภายในหนึ่ง ฉะนั้น ธรรมแม้จะเรียนและประกาศสอนกันทั่วโลก ก็ยัง 

เป็นธรรมชาติที่ถึกลับอยู่นั่นเอง ล้าใจยังเข้าไม , ถึงธรรมชาติเป็นขึ้น ๆ ที่ควรจะเปิดเผยกับใจเป็นระยะ ๆ 
ไป เมื่อเข้าถึงกันจริง ๆ แล้ว ปัญหาระหว่างใจกับธรรมก็สิ้นสุดลงเอง เพราะใจกับธรรมมีความ 

ละเอียดสุขุมและลี้ลับพอ ๆ กัน เมื่อถึงขึ้นนี้แล้ว แม้จะพูดว่าใจคือธรรมและธรรมคือใจ ก็ไม่ผิด และ 
ไม่มีอะไรมาขัดแย้งล้ากิเลสตัวเคยขัดแย้งสิ้นไปไม่มีเหลือแล้ว เท่าที่ใจกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหา 
จนมองหาคุณค่าไม่เจอนั้น ก็เพราะใจถูกสิ่งดังกล่าวคละเคล้ากลุ้มรุมจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงดู 

เหมือนไม่มีคุณค่าอะไรแฝงอยู่เลยในระยะนั้น ล้าปล่อยให้เป็นท่านองนั้นเรื่อยไป ไม่สนใจรักษาและ 

ชำระแก้ไข ใจก็ไม่มีคุณค่า ธรรม ก็ไม่มีราคาสำหรับตน แม้จะตายแล้วเกิดและเกิดแล้วตายสักกี่ร้อยกี่ 
พันครั้ง ก็เป็นท่านองเขาเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าซึ่งล้วนเป็นชุดที่สกปรกด้วยกัน จะเปลี่ยนวันละกี่ครั้งก็ศึอผู้ 

สกปรกน่าเกลียดอยู่นั่นเอง ผิดกับผู้เปลี่ยนชุดเสื้อผ้าที่สกปรกออก แล้วสวมใส่เสื้อด้าที่สะอาดแทนเป็น 
ไหน ๆ ฉะนั้น การเปลี่ยนชุดดีชั่วสำหรับใจ จึงเป็นปัญหาสำคัญของแต่ละคนจะพิจารณาและ 

รับผิดชอบตัวเองในทางใด ไม่มีใครจะมารับภาระแทนได้ ไม , ต้องเป็นกังวลอีกต่อไป แต่เรื่องตัวเองนี้ 
เป็นเรื่องใหญ่โตของแต่ละคนซึ่งรู้อยู่กับตัวทั้งปัจจุบันและอนาคต ว่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองตลอดไป 
ไม่มีกำหนดกาล นอกจากผู้ให้การบำรุงรักษาจนถึงที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ดังพระพุทธเจ้า 
และพระสาวกท่านเป็นตัวอย่างนั้น ชื่อว่าเป็นผู้หมดภาระโดยประการทั้งปวงอย่างสมบูรณ์ ผู้เช่นนั้นแล 
ที่โลกกล่าวอ้างเป็นสรณะเพื่อหวังฝากเป็นฝากตายในชีวิตตลอดมา แม้ผู้ตกอยู่ในลักษณะแห่งความไม่ดี 
แต่ยังพอรู้บุญรู้บาปอยู่ท้าง ก็ยังกล่าวอ้าง พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะอย่างไม่หยุด 
ปากกระดากใจ ยังระลึกถึงพอให้พระองค์ทรงเป็นห่วงและรำคาญในความไม่ดีของเขาอยู่นั่นเอง 

เช่นเดียวกับลูก ๆ ทั้งที่เป็นลูกที่ดีและลูกที่เลวบ่นถึงผู้บังเกิดเกล้าว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของตนฉะนั้น 

ท่านพระอาจารย์มั่นท่านแกอบรมพระเณรเพื่อเห็นผลประจักษ์ในการบำเพ็ญ ท่านมีอุบายปลุก 

ปลอบด้วยวิธีต่าง ๆ ดังกล่าวมา ผู้ตั้งใจปฏิบัติตามท่านด้วยความเคารพเทิดทูนจริง ๆ ย่อมได้รับคุณธรรม 



เป็นการถ่ายทอดข้อวัตรวิธีดำเนินจากท่านมาอย่างพอใจ ตลอดความรู้ความฉลาดภายในใจเป็นที่น่า 

เลื่อมใส และนำมาสั่งสอนลูกศิษย์สืบทอดกันมาพอเห็นเป็นสักขีพยานว่า ศาสนายังทรงมรรคทรงผล 
ประจักษ์ใจของผู้ปฏิบัติตลอดมาไม , ขาดสูญ ถ้าพูดตามความเป็นมาและการอบรมสั่งสอนของท่านพระ 
อาจารย์มั่นแล้ว ควรเรียกได้อย่างถนัดใจว่า “ปฏิปทาอดอยาก” คือ ที่อยู่ก็อดอยากที่อาศัยก็แดเคือง 
ปัจจัยเครื่องอาศัยโดยมากดำเนินไปแบบขาดๆ เกิน ๆ ทั้งที่สิ่งเหล่านั้นมีอยู่ ความเป็นอยู่หลับนอนที่ล้วน 
อยู่ในสภาพอนิจชังนั้น ล้าผู้เคยอยู่ด้วยความสนุกรื่นเริงและสมบูรณ์ไปเจอเข้า อาจเกิดความสลดสังเวช 
ใจในความเป็นอยู่ของท่านเหล่านั้นอย่างยากจะปลงตกได้ เพราะไม่มีอะไรจะเป็นที่เจริญตาเจริญใจ 

สำหรับโลกผู้ไม่เคยต่อสภาพเช่นนั้น จึงเป็นที่น่าทุเรศเอานักหนา แต่ท่านเองแม้จะเป็นอยู่ในลักษณะ 
ของนักโทษในเรือนจำ แต่ก็เป็นความสมัครใจและอยู่ได้ด้วยธรรม เป็นอยู่หลับนอนด้วยธรรม ลำบาก 
ลำบนทนทุกข์ด้วยธรรม ทรมานตนเพื่อธรรม อะไร ๆ ในสายตาที่เห็นว่าเป็นการทรมานของผู้ไม่เคย 
พบเคยเห็น จึงเป็นเรื่องความสะดวกกายสบายใจสำหรับท่านผู้มีปฏิปทาในทางนั้น ดังนั้น จึงควรให้ 
นามว่า “ปฏิปทาอดอยาก” เพราะอยู่ด้วยความตั้งใจทรมานอดอยาก แนกายแนใจจริง ๆ คือ อยู่ก็แน 
ไปก็แน นั่งก็แน ยืนก็แน นอนก็แน เดินจงกรมก็แน นั่งสมาธิก็แน ในอิริยาบถทั้งสี่ เป็นท่าแนกายแน 
ใจทั้งนั้น ไม่ยอมให้อยู่ตามอัธยาศัยใจชอบเลย บางครั้งยังต้องทนอดทนหิวไม่ฉันจังหันไปหลายวันเพื่อ 
เร่งความเพียรทางใจ ขณะที่ไม่ฉันนั้นเป็นเวลาท่าความเพียรตลอดสาย ไม่มีการลดหล่อนผ่อนตัวว่าหิว 
โหย แม้จะทุกข์ก็ทราบว่าทุกข์ในเวลานั้น แต่ก็ทราบว่าตนทนอดทนหิวเพื่อความเพียร เพราะผู้ปฏิบัติ 
บางรายจริตนิสัยชอบทางอดอาหาร ล้าฉันไปทุกวันร่างกายสมบูรณ์ความเพียรทางใจไม , ก้าวหน้า ใจ 
อับเฉา ไม่สว่างไสว ไม , องอาจกล้าหาญก็จำต้องหาทางแก้ไข โดยมีการผ่อนและอดอาหารบ้าง อด 
ระยะสั้นบ้าง ระยะยาวบ้าง พร้อมกับความสังเกตตัวเองว่า อย่างไหนมีผลมากน้อยต่างกันอย่างไรบ้าง 
เมื่อทราบนิสัยของตนว่าลูกกับวิธีใดก็เร่งรีบในวิธีนั้น รายที่ลูกจริตกับการอดหลายวันก็จำต้องยอมรับ 
ตามนิสัยของตน และพยายามท่าตามแบบนั้นเรื่อยไป แม้จะลำบากช้างก็ยอมทนเอา เพราะอยากดี 
อยากรู้ อยากฉลาด อยากหลุดพ้นจากทุกข์ ผู้ที่จริตนิสัยลูกกับการอดในระยะยาวย่อมทราบได้ในขณะที่ 
กำลังทำการอดอยู่ คืออดไปหลายวันเท่าไรใจยิ่งเด่นดวงและอาจหาญต่ออารมณ์ที่เคยเป็นข้าศึก ใจมี 
ความคล่องแคลำแกล้วกล้าต่อหน้าที่ของตนมากขึ้น นั่งสมาธิภาวนาลืมมืดลืมสว่าง เพราะความเพลิน 
กับธรรม ขณะใจสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมย่อมไม , สนใจต่อความหิวโหยและกาลเวลา มีแต่ความรื่นเริงใน 
ธรรมทั้งหลายอันเป็นสมบัติที่ควรได้ควรถึงในเวลานั้น จึงรีบตักตวงให้ทันกับเวลาที่กิเลสความเกียจ 

คร้านอ่อนแอความไม , อดทน เป็นต้น กำลังนอนหลับอยู่พอจะสามารถแอบปีนขึ้นบนหลังหรือบนคอมัน 
ช้างก็ให้ได้ขึ้นในเวลานั้นๆหากรั้งๆรอๆหาฤกษ์งามยามดีพรุ่งนี้มะรืนอยู่ เวลามันตื่นขึ้นมาแล้วจะ 
ลำบาก ดีไม่ดีอาจสัมันไม่ได้และกลายเป็นช้างให้มันโดดขึ้นบนคอ แล้วเอาขอสับลงบนศีรษะคือหัวใจ 
แล้วต้องยอมแพ้มันอย่างราบ เพราะใจเราเคยเป็นช้างให้กิเลสเป็นนายควาญบังคับมานานแสนนานแล้ว 
ความรู้สึกกลัวที่เคยปังใจมานานนั้นแลพาให้ขยาด ๆ ไม่กล้าต่อลูฑบมันอย่างเต็มปีมือได้ ทางด้านธรรม 
ท่านว่ากิเลสกับธรรมเป็นคู , อริกัน แต่ทางโลกเห็นว่ากิเลสกับใจเป็นคู่มิตรในลักษณะบ๋อยกลางเรือนอย่าง 
แยกกันไม , ออก ฉะนั้น ผู้มีความเห็นไปตามธรรมจึงต้องพยายามต่อถ้กับสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นข้าศึก เพื่อ 
เอาตัวรอดและครองตัวอย่างอิสระ ไม , ต้องขึ้นกับกิเลสเป็นผู้คอยกระซิบสั่งการ แต่ผู้เห็นตามกิเลสก็ต้อง 
คอยพะเน้าพะนอเอาอกเอาใจ ที่มันแนะนำหรือสั่งการออกมาอย่างไรต้องยอมปฏิบัติตามทุกอย่างไม , ขัด 
ขืนมันได้ ส่วนผลที่ได้รับจากมันนั้น เจ้าตัวก็ทราบว่ามีความกระเทือนต่อจิตใจเพียงใด แม้ผู้อื่นก็ย่อม 



ทราบได้จากการระบายออกของผู้เป็นเจ้าทุกข์ เพราะความกระทบกระเทือนทางจิตใจที่ถูกกิเลสกลั่น 

แกล้งและทรมานโดยวิธีต่าง ๆ ไม่มีประมาณโทษทั้งนี้แล ทำให้ผู้มีความรักตัวสงวนใจต้องมีมานะต่อลุ; 
ด้วยความเพียรทุกด้านอย่างไม , อาลัยเสียดายชีวิต ถึงจะอดก็ยอมอด ทุกข์ก็ยอมทุกข์ แม้ตายก็ยอมพลี 
ชีพเพื่อยอมบูชาพระศาสนาไปเลย ไม , มีการแบ่งรับแบ่งสัไว้เพื่อกิเลสได้หวังมีส่วนด้วย จะได้ใจ 

ที่ท่านพระอาจารย์มั่นเทศน์ปลุกใจพระเณร ให้มีความอาจหาญร่าเริงต่อความเพียรเพื่อยกตนให้ 
พ้นทุกข์เครื่องกดถ่วงจิตใจ ก็เพราะท่านได้พิจารณาทดสอบเรื่องของกิเลสกับธรรมมาอย่างละเอียดถี่ล้วน 
จนเห็นผลประจักษ์ใจแล้ว จึงได้กลับมาภาคอีสานและท่าการสั่งสอนอย่างเต็มภูมิแห่งธรรมที่ท่านรู้เห็น 
มาเป็นคราว ๆ ในสมัยนั้น 

ธรรมที่ท่านสั่งสอนอย่างอาจหาญและออกหน้าออกตาแก่บรรดาศิษย์อยู่เสมอ ได้แก่พลธรรม ๕ 
คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา โดยให้เหตุผลว่า ผู้ไม่เหินห่างจากธรรมเหล่านี้ ไปอยู่ที่ไหนก็ 
ไม่ขาดทุนและล่มจม เป็นผู้มีหวังความเจริญก้าวหน้าไปโดยลำดับ ธรรมทั้ง ๕ ข้อนี้ ท่านแยก 
ความหมายมาใช้สำหรับท่านเองเป็นข้อ ๆ ซึ่งโดยมากเป็นไปในทางปลุกใจให้อาจหาญ มีใจความว่า 
ศรัทธา เชื่อศาสนธรรมที่พระองค์ประทานไว้เพื่อโลก เราผู้หนึ่งในจำนวนของคนในโลก ซึ่งอยู่ในข่าย 
ที่ควรได้รับแสงสว่างแห่งธรรมจากข้อปฏิบัติที่ท่าจริงแน่นอนไม่เป็นอื่น และเชื่อว่าเกิดแล้วต้องตายแต่จะ 
ช้าหรือเร็วไม่สำคัญ ที่สำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราจะตายแบบผู้แพ้กิเลสวัฏฏ์ กรรมวัฏฏ์ วิปากวัฏฏ์ หรือ 
จะเป็นผู้ชนะวัฏฏวนสามนี้ก่อนจะตาย คำว่าแพ้ไม่เป็นสิ่งพึงปรารถนา แม้แต่เด็กเล่นกีฬากันต่างฝ่ายเขา 
ยังหวังชนะกัน เราจึงควรสะดุดใจ และไม่ควรท่าตัวให้เป็นผู้แพ้ ล้าเป็นผู้แพ้ก็ต้องทนอยู่อย่างผู้แพ้ 
ทุก ๆ อาการของผู้แพ้ต้องเป็นการกระเทือนใจอย่างมาก และระทมทุกข์จนหาทางออกไม่ได้ ขณะที่จิต 
จะคิดหาทางออกของผู้แพ้มีอยู่ทางเดียวคือ “ตายเสียดีกว่า” ซึ่งตายไปแบบที่ว่าดีกว่านี้ก็ต้องเป็นการตาย 
ของผู้แพ้ต่อข้าศึกอยู่นั่นเอง อันเป็นทางกอบโกยโรยทุกข์ใส่ตัวเองจนไม่มีที่ปลงวาง จึงไม่มีอะไรดีเลย 
สำหรับผู้แพ้ทุกประตูแล้ว ล้าจะตายแบบผู้ชนะตังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่าน ก็ต้องเชื่อแบบท่าน 
ท่าแบบท่าน เพียรและอดทนแบบท่าน มีสติรักษาใจ รักษาตัวรักษากิริยาที่แสดงออกทุกอาการแบบ 
ท่าน ท่าใจให้มั่นคงต่อหน้าที่ของทน อย่าโยกเยกคลอนแคลนแบบคนจวนตัวไม่มีสติเป็นหลักยึด แต่จง 
ท่าใจให้มั่นคงต่อเหตุที่ท่าเพื่อผลอันพึงพอใจจะได้มีทางเกิดขึ้นได้ อันเป็นแบบที่ท่านพาดำเนิน ศาสนา 
คือดำสั่งสอนของท่านผู้ฉลาด ท่านสอนคนเพื่อให้เกิดความฉลาดทุกแง่ทุกมุม ซึ่งพอจะพิจารณาตาม 
ท่านได้ แต่เราอย่าฟ้งเพื่อความโง่ อยู่ด้วยความโง่ กินดื่มท่าพูดด้วยความโง , คำว่าโง , ไม , ใช่ของดี คน 
โง , ก็ไม่ดี สัตว์โง , ก็ไม่ดี เด็กโง่ ผู้ใหญ่โง่ มิใช่ของดีทั้งนั้น เราโง่จะให้ใครเขาชมว่าดี จึงไม , ควรท่า 
ความสนิทติดจมอยู่กับความโง , โดยไม่ใช้ความพิจารณาไตร่ตรอง ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวง 
จึงไม , ควรแก่สมณะซึ่งเป็นเพศที่ใคร่ครวญไตร่ตรอง นี่คือความหมายในธรรม ๕ ข้อที่ท่านคิดค้นขึ้นมา 
พรํ่าสอนท่านเองและหมู , คณะที่ไปอบรมศึกษากับท่าน รู้สึกว่าเป็นคติได้ดีมากเพราะเป็นอุบายปลุกใจให้ 
เกิดสติปัญญาและอาจหาญ ทั้งเหมาะสมกับสภาพการณ์และสถานที่ของพระธุดงค์ผู้เตรียมพร้อมแล้วใน 
การรบพุ่งชิงชัยระหว่างกิเลสกับธรรมเพื่อความชนะเลิศ คือ วิมุตติพระนิพพาน อันเป็นหลักเขตแดน 
มหาชัยที่ปรารถนามานาน 

พระอาจารย์ที่เป็นศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านเล่าให้ฟ้งว่า เวลาอยู่กับท่าน แม้จะมีพระเณรจำนวนมาก 
ด้วยกัน แต่มองดูอากัปกิริยาของแต่ละองค์ เหมือนพระเณรที่สิ้นกิเลสกันแล้วทั้งนั้น ไม่มีอาการแสดง 
ความคึกคะนองใด ๆ แม้แต่น้อยให้ปรากฏบ้างเลยต่างองค์ต่างสงบเสงี่ยมเจียมตัว ทั้งที่อยู่โดยลำพัง 



ตนเอง ทั้งเวลามารวมกันด้วยกิจธุระบางอย่าง และเวลารวมประชุมฟ้งการอบรม ต่างมีมรรยาท 

สวยงามมาก ถ้าไม , ได้ฟิงธรรมเกี่ยวกับภูมิชิต เวลาท่านสนทนากันกับท่านอาจารย์บ้าง ก็อาจให้เกิดความ 
สงสัยหรือเชื่อแน่ว่าแต่ละองค์คงสำเร็จพระอรหันต์กันแน่ ๆ แต่พอเดาได้จากการแก้ปัญหาธรรมขณะที่ 
ท่านสนทนากันว่าองค์ไหนควรอยู่ในภูมิธรรมขั้นใด นับแต่สมาธิและปัญญาขั้นต้นขั้นไปถึงสมาธิและ 

วิปัสสนาขั้นสูง การแก้ปัญหาในเวลามีผู้ไปศึกษาก็ดี การแสดงธรรมอบรมพระเณรในเวลาประชุมก็ดี 

ท่านแสดงด้วยความแน่ใจและอาจหาญ พอให้ผู้ฟิงทราบได้ว่าธรรมที่แสดงออกเป็นธรรมที่ท่านรู้เห็นทาง 
จิตใจจริง ๆ ไม่แสดงด้วยความลูบคลำหรือสุ่มเดาว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้น เห็นจะ เป็นอย่างนี้จึงเป็นที่แน่ใจ 
ได้ว่าเป็นธรรมที่ส่อแสดงอยู่กับใจของทุกคนแบ้ยังไม , รู้ไม่เห็น และคงมีวันหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถรู้ได้ 
จำเพาะตนหากไม , ลดละความเพียรไปเสีย วิธีให้การอบรมแก , พระเณรและฆราวาส รู้สึกว่าท่านแสดงให้ 
พอเหมาะสมกับขั้นภูมิความเป็นอยู่และจริตนิสัยของผู้มาอบรมศึกษาได้ดี และได้รับประโยชน์ทั้งสอง 

ฝ่าย ขณะที่ฟิงอยู่ด้วยกัน เพราะท่านอธิบายแยกแยะธรรมออกเป็นตอน ๆ ซึ่งพอเหมาะสมกับภูมิของผู้ 
มาฟิงจะเข้าใจและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้ โดยมากเวลาท่านสอนฆราวาสญาติโยมโดยเฉพาะ ท่านยก 
ธรรมเกี่ยวกับฆราวาสขั้นแสดง มีทาน ศีล ภาวนาเป็นพื้น โดยให้เหตุผลว่า ธรรมทั้งสามนี้เป็นราก 
แก้วของความเป็นมนุษย์และเป็นรากเหง้าของพระศาสนาผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้เคยผ่านคือเคยสั่ง 
สมธรรมเหล่านี้มา อย่างห้อยต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเชื้ออยู่ในนิสัยของผู้จะมาสวมร่างเป็นมนุษย์ที่ 
สมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติอย่างแท้จริง 

ทาน คือเครื่องแสดงนี้าใจมนุษย์ผู้มีจิตใจสูง ผู้มีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ผู้อาภัพ ด้วย 
การให้การเสียสละแท่งปันมากน้อยตามกำลังของวัตถุเครื่องสงเคราะห์ที่มีอยู่ จะเป็นวัตถุทาน ธรรม 
ทาน หรือวิทยาทานแขนงต่าง ๆ ก็ตาม ที่ให้เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยมิได้หวังค่าตอบแทนใด ๆ นอกจาก 
กุศลคือความดีที่เกิดจากทานนั้น ซึ่งจะเป็นสิ่งตอบแทนให้เจ้าของทานได้รับอยู่โดยดีเท่านั้น ตลอด 

อภัยทานที่ควรให้แก่กันในเวลาอีกฝ่ายหนึ่งผิดพลาดหรือล่วงเกิน คนมีทานหรือคนที่เด่นในการให้ทาน 
ย่อมเป็นผู้สง่าผ่าเผยและเด่นในปวงชนโดยไม , นิยมรูปร่างลักษณะ ผู้เช่นนี้มนุษย์และสัตว์ตลอดเทวดาที่ 
มองไม่เห็นก็เคารพรัก จะตกทิศใดแดนใดย่อมไม , อดอยากขาดแคลน หากมีสึ่งหรือผู้อุปถัมภ์จนได้ ไม่ 
อับจนทนทุกข์ แม้ในแดนมนุษย์เรานี้ก็พอเห็นได้อย่างเต็มตารู้ได้อย่างเต็มใจว่า ผู้มีทานเป็น 

เครื่องประดับตัวย่อมเป็นคนไม , ถ้าสมัยในสังคม และบุคคลทุกขั้นไม่มีใครรังเกียจ แม้แต่คนที่มั่งมีแต่ 
แสนตระหนี่ถี่เหนียว ก็ยังหวังต่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือจากผู้อื่นเช่นเดียวกับมนุษย์ทั่ว ๆ ไป ไม , ต้อง 
พูดถึงคนที่ช่วยตัวเองไม , ได้แต่ไม่หวังให้ผู้อื่นช่วยเหลือจะไม่มีในโลกเมืองไทยเรา อำนาจทานท่าให้ผู้มี 
ใจชอบบริจาคเกิดความเคยชินต่อนิสัย จนกลายเป็นผู้มีถุทธบันดาลไม , ให้อดอยากในภพที่เกิดกำเนิดที่อยู่ 
นั้น ๆ ฉะนั้น ทานและคนที่มีใจเป็นนักให้ทาน การเสียสละ จึงเป็นเครื่องและเป็นผู้คํ้าจุนหนุนโลกให้ 
เชื่เองฟูตลอดไป โลกที่ยังมีการสงเคราะห์กันอยู่ยังชัดเป็นโลกที่มีความหมายตลอดไป ไม่เป็นโลกที่ไร้ 
ชาติขาดกระเจิง เหลือแต่ซากคือแผ่นดินแน่ ๆ ทานจึงเป็นสาระสำคัญสำหรับตัวและโลกทั่ว ๆ ไป ผู้มี 
ทานย่อมเป็นผู้อบอุ่นและหนุนโลกให้ชุ่มเย็น ไม่เป็นบุคคลและโลกที่แห้งแล้งแข่งกับทุกข์ตลอดไป 

ศีล คือรั้วกั้นความเบียดเบียนและท่าลายสมบัติร่างกายและจิตใจของกันและกัน ศีลคือพืชแห่ง 
ความดีอันยอดเยี่ยมที่ควรมีประจำชาติมนุษย์ ไม่ปล่อยให้สูญหายไปเสีย เพราะมนุษย์ที่ไม่มีศีลเป็นรั้ว 
กั้นและเป็นเครื่องประดับตัวเสียเลย ก็คือกองเพลิงแห่งมนุษย์เราดี ๆ นี่เอง การเบียดเบียนและท่าลายกัน 
ย่อมมีไปทุกหย่อมหญ้าและทั่วโลกดินแดน ไม่มีเกาะมีดอนพอจะเอาศีรษะซุกนอนให้หลับสนิทได้โดย 



ปลอดภัย แม้โลกจะเจริญด้วยวัตถุจนกองสูงกว่าพระอาทิตย์บนท้องฟ้า แต่ความรุ่มร้อนแผดเผาจะทวีคูณ 
ยิ่งกว่าพระอาทิตย์เป็นไหน ๆ โลกจะไม , มีที่ปลงใจได้เลยถ้ายังมัวคิดว่าวัตถุมีคุณค่ายิ่งกว่าศีลธรรมอยู่ 
เพราะศีลธรรมเป็นสมบัติของจอมมนุษย์ คือพระพุทธเจ้า ผู้ค้นพบและนำมาประดับโลกที่กำลังมืดมัว 
กลัวทุกข์พอให้สว่างไสวร่มเย็น ควรอาศัยได้ห้าง ด้วยอำนาจศีลธรรมเป็นเครื่องปดเป่ากำจัด ลำพัง 
ความคิดของมนุษย์ที่มีกิเลสคิดผลิตอะไรออกมาทำให้โลกร้อนจะบรรลัยอยู่แล้ว ยิ่งจะปล่อยให้คิดตาม 
อำนาจโดยไม่มีกลิ่นแห่งศีลธรรมช่วยเป็นยาแก้และชโลมไว้ห้าง ก็น่ากลัวความคิดนั้น ๆ จะผลิตยักษ์ 
ใหญ่ ตัวโหดร้ายที่ทรงพิษขึ้นมากี่แสนกี่ล้านตัวออกเที่ยวหากว้านกินมนุษย์ให้ฉิบหายกันทั้งโลก ไม่มี 
อะไรเหลืออยู่ห้างเลย ความคิดของคนสิ้นกิเลสที่ทรงคุณอย่างสูงสุดคือพระพุทธเจ้า มีผลให้โลกได้รับ 
ความร่มเย็นซาบซึ้ง กับความคิดที่เป็นไปด้วยกิเลสที่มีผลให้ตัวเองและผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนจนจะ 
คาดไม , ถึงนี่แล เป็นความคิดที่ผิดกันอยู่มาก พอจะนำมาเทียบเคียงเพื่อหาทางแก้ไขผ่อนหนักผ่อนเบาลง 
ได้ห้าง ไม่จมไปกับความคิดประเภทนั้นจนหมดทางแก้ไข ศีลจึงเป็นเหมือนยาปราบโรค ทั้งโรค 
ระบาดและโรคเรื้อรัง อย่างน้อยก็พอให้คนไข้ที่สุมด้วยกิเลสกินอยู่หลับนอนได้ห้าง ไม , ถูกปีบคั้นด้วย 
โรคที่เกิดแล้วไม่ยอมหายนี้ตลอดไป มากกว่านั้นก็หายขาดอยู่สบาย ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเมตตาสั่ง 
สอนฆราวาสให้รู้คุณของศีล และให้รู้โทษของความไม่มีศีลอย่างถึงใจจริง ๆ พิงแล้วจับใจไพเราะ แห้ 
ผู้เขียนเองพอได้ทราบว่าท่านสั่งสอนประชาชนให้เห็นโทษเห็นคุณในศีลอย่างซาบซึ้งขับใจเช่นนั้น ยัง 
เผลอตัวไปว่า “อยากมีศีล ๕ กับเขาห้าง” ทั้ง ๆ ที่ขณะนั้นตนก็มีศีลอยู่ถึง ๒๒๗ ศีลอยู่แล้ว เพราะความ 
ปีติผาดโผนไปห้างเวลานั้นจึงขาดสติไปพักหนึ่ง พอได้สติขึ้นมาเลยนึกอายตัวเองและไม่กล้าบอกใคร 
กลัวท่านเหล่านั้นจะหาว่าเราห้าซึ้าเข้าไปอีก เพราะขณะนั้นเราก็ชักจะห้า ๆ อยู่ช้างแล้วที่คิดว่าอยากมีศีล 
๕ กับฆราวาสเขาโดยไม่คลำดูศีรษะห้างเลย อย่างนี้แลคนเรา เวลาคิดไปทางชั่วจนถึงกับท่าชั่วตาม 
ความคิดจริง ๆ ก็คงเป็นไปในลักษณะดังกล่าวมา จึงควรสำเหนียกในความคิดของตนไปทุกระยะ ว่า 
คิดไปในทางดีหรือชั่ว ถูกหรือผิด ต้องคอยชักบังเหียนไว้เสมอ ไม่เช่นนั้นมีหวังเลยเถิดได้แน่นอน 

ภาวนา คือการอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผลอรรถธรรม รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองและสิ่ง 
ทั้งหลาย ไม่ให้จิตผาดโผนโลดเต้นแบบไม่มีส่งมีฝา ยึดการภาวนาเป็นรั้วกั้นความคิดฟ้งของใจให้อยู่ใน 
เหตุผลอันจะเป็นทางแห่งความสงบสุข ใจที่ยังมิได้รับการอบรมจากภาวนาจึงยังเป็นเหมือนสัตว์ ที่ยัง 
มิได้รับการ! เก หัดให้ท่าหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์ มีจำนวนมากน้อยก็ยังมิได้รับประโยชน์จากมัน 

เท่าที่ควร จำต้อง! เก หัดให้ท่าประโยชน์ตามประเภทของมันก่อนถึงจะได้รับประโยชน์ตามควร ใจจึงควร 
ได้รับการอบรมให้รู้เรื่องของตัวเสียช้าง จะเป็นผู้ควรแก , การงานทั้งหลาย ทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียด ทั้ง 
ส่วนเล็กส่วนใหญ่ ทั้งภายในภายนอก ผู้มีภาวนาเป็นหลักใจจะท่าอะไรชอบใช้ความคิดอ่านเสมอ ไม่ 
ค่อยเอาตัวเข้าไปเสี่ยงต่อการกระท่าที่ไม่แน่ใจ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องตลอด 

ส่วนรวมเมื่อผิดพลาดลงไป การภาวนาจึงเป็นงานเพื่อผลในปัจจุบันและอนาคต ไม่เสียประโยชน์ทั้ง 
สองทาง ประโยชน์สำคัญคือประโยชน์เฉพาะหน้า ที่เรียกว่าทิฏฐธรรมมิกัตถประโยชน์ การงานทุก 
ชนิดที่ท่าด้วยใจของผู้มีภาวนาจะสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อย ขณะ ที่ท่าก็ไม , ท่าแบบขอไปที แต่ท่าความ 
ด้วยใคร่ครวญและเล็งถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากงานเมื่อสำเร็จลงไปแล้วจะไปมาในทิศทางใด จะท่า 
อะไร ย่อมเล็งถึงผลได้เสียเกี่ยวกับการนั้น ๆ เสมอ การปกครองตนก็สะดวก ไม่ฝ่า!เนตัวเอง 1 ซึ่งเป็นผู้มี 
หลักเหตุผลอยู่แล้ว ถือหลักความถูกต้องเป็นเข็มทิศทางเดินของกายวาจาใจประจำตัว ไม่ยอมเปิดช่องให้ 
ความอยากอันไม่มีขอบเขตเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะความอยากไป อยากมา อยากท่า อยากพูด อยากคิด ที่ 



เคยเป็นมาดั้งเดิม เป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหา ซึ่งไม , เคยสนใจต่อความผิดถูกดีชั่วเสียมากต่อมาก 
และพาเราเสียไปจนนับไม , ถ้วนประมาณไม , ถูก จะเอาโทษกับมันก็ไม , ได้ นอกจากยอมให้เสียไปอย่าง 
น่าเสียดาย แล้วพยายามแก้ตัวใหม่เท่านั้น เมื่อยังมีสติอยู่บ้างพอจะหักก้างกันได้ ถ้าไม่มีสดึพอระลึก 
บ้างเลยแก้ว ทั้งของเก่าก็เสียไป ทั้งของใหม่ก็พลอยจมไปด้วย ไม่มีวันกลับฟืนคืนตัวได้เลย นี่แลเรื่อง 
ของกิเลส ต้องพาให้เสียหายเรื่อยไป ฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นเครื่องหักล้างความลามกไม่มีเหตุผลของ 
ตนได้ดี แต่วิธีภาวนานั้นรู้สึกลำบากอยู่บ้าง เพราะเป็นการบังลับใจซึ่งเหมือนบังคับลิงให้อยู่เชื่อง ๆ พอ 
งามตาบ้าง ย่อมเป็นของลำบากฉะนั้น 

วิธีภาวนาก็คือวิธีสังเกตตัวเองนั่นแล คือ สังเกตจิตที่มีนิสัยหลุกหลิกเหมือนถูกไฟหรือนั้าร้อน 
ลวก ไม , อยู่เป็นปกติสุข ด้วยสติตามระลึกรู้ความเคลื่อนไหวของจิต โดยมีธรรมบทใดบทหนึ่งเป็นคำ 
บริกรรมเพื่อเป็นยารักษาชิตให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุขในขณะภาวนา ตามที่นิยมใช้กันมากและ 
ได้ผลดีก็มีอานาปานสติบ้าง พุทโธบ้าง ธัมโมบ้าง สังโฆบ้าง มรณานุสสติบ้าง หรือเกสา โลมา 
นขา ทันตา ตโจ โดยอนุโลมปฏิโลมบ้าง หรือใช้บริกรรมเฉพาะบทใดบทหนึ่งบ้าง พยายามบังคับใจ 
ให้อยู่กับอารมณ์แห่งธรรมบทที่นำมาบริกรรมขณะภาวนา ใจที่อาศัยบทธรรมอันเป็นอารมณ์ที่ให้คุณ ไม่ 
เป็นภัยแก่จิตใจ ย่อมจะเกิดความสงบสุขขึ้นมาในขณะนั้น ที่เรียกว่าจิตสงบหรือจิตรวมเป็นสมาธิคือ 
ความมั่นคงต่อตัวเองไม , อาศัยธรรมบทใด ๆ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในเวลานั้น เพราะชิตมีกำลังพอดำรงตน 
อยู่โดยอิสระได้ ดำบริกรรมที่เคยนำมากำกับใจก็ระงับกันไปชั่วขณะที่ชิตปล่อยอารมณ์เข้าพักสงบตัว 

ต่อเมื่อถอนขึ้นมา ล้ามีเวลาทำต่อไปอีกก็นำดำบริกรรมที่เคยกำกับมาบริกรรมต่อไป พยายามทำอย่างนี้ 
เสมอด้วยความใฝ่ใจไม , ลดละความเพียร ชิตที่เคยทำบาปหาบทุกข์อยู่เสมอ ก็จะค่อยรู้สึกตัวและปล่อย 
วางไปเป็นลำดับ และมีความสนใจหนักแน่นในหน้าที่ของตนเป็นประจำ ไม่ถูกบังลับถูไถเหมือนขั้น 
เริ่มแรกซึ่งเป็นขั้นกำลังแกหัด ชิตที่สงบตัวลงเป็นสมาธิเป็นชิตที่มีความสุขเย็นใจมากและจำไม่ลืม ล้า 
ได้ปรากฏขึ้นเพียงครั้งเดียว ย่อมเป็นเครื่องปลุกใจให้ตื่นตัวและตื่นใจได้อย่างน่าประหลาด หากไม่ 

ปรากฏอีกในวาระต่อไปทั้งที่ภาวนาอยู่ในใจ จะเกิดความเสียดายอย่างบอกไม่ถูก อารมณ์แห่งความติด 
ใจและความเสียดายในชิตประเภทนั้นจะปังใจไปนาน นอกจากชิตจะเจริญก้าวหน้าขึ้นสู่ความสงบสุขอัน 
ละเอียดไปเป็นลำดับเท่านั้น ชิตถึงจะลืมและเพลินในธรรมขั้นสูงเรื่อยไป ไม่มาเกี่ยวข้องเสียดายชิตและ 
ความสงบที่เคยผ่านมาแล้ว แต่เมื่อพูดถึงการภาวนาแล้ว ท่านผู้อ่านอาจจะรู้สึกเหงาหงอยน้อยใจและ 
อ่อนเปียกไปทั้งร่างกายและชิตใจ ว่าตนมีวาสนาน้อย ทำไม , ไหว เพราะคิดว่ากิจการยุ่งยากทั้งภายใน 
บ้านและนอกบ้านตลอดงานสังคมต่าง ๆ ลูกหลานก็มีหลายคนล้วนแต่ต้องเป็นธุระในการเลี้ยงดู จะมัว 
มานั่งหลับตาภาวนาอยู่เห็นจะไม , ทันอยู่ทันกินกับโลกเขา ต้องอดตายแน่ ๆ แล้วทำให้เกิดความอิดหนา 
ระอาใจไม่อยากทำ ประโยชน์ที่ควรได้เลยผ่านไป ความคิดเช่นนั้นเป็นความคิดที่เคยปังนิสัยมาดั้งเดิม 
และอาจเป็นความคิดที่คอยกีดกันทางเดินเพื่อการระบายคลายทุกข์ทางใจไปเสีย ถ้าไม่พยายามคิดแก้ไข 
เสียแต่บัดนี้เป็นต้นไป แท้จริงการภาวนาคือวิธีการแก้ความยุ่งยากและความลำบากทางใจทุกประเภทที่ 
เคยรับภาระอันหนักหน่วงมานานให้เบาลงและหมดสิ้นไป เหมือนอุบายอื่น ๆ ที่เคยเคยนำมาแก้ไขไล่ 
ทุกข์ออกจากตัว เหมือนที่โลกทำกันมานั่นเอง เช่นเวลาร้อนต้องแก้ด้วยวิธีอาบนำ เวลาหนาวแก้ด้วยวิธี 
ห่มผ้าหรือผิงไฟหรือด้วยวิธีอื่น ๆ เวลาหิวกระหายแก้ด้วยวิธีรับประทานและดื่ม เวลาเป็นไข้ก็แก้ด้วยวิธี 
รับประทานหรือฉีดยาที่จะยังโรคให้สงบและหายไป ซึ่งล้วนเป็นวิธีการที่โลกเคยทำตลอดมาถึงปัจจุบัน 
โดยไม่มีการผัดเพี้ยนเลื่อนเวลา ว่ายังยุ่งยาก ยังลำบาก และขัดสนจนใจใด ๆ ทั้งนั้น ทุกชาติขั้นวรรณะ 



จำต้องปฏิบัติกันทั่วโลก แม้แต่สัตว์ก็ยังต้องอาศัยการเยียวยารักษาตัว ดังที่เราเห็นเขาหากินเลี้ยงปาก 
เลี้ยงท้องเพื่อผ่อนคลายระบายทุกข์ไปวันหนึ่ง ๆ พอยังชีวิตให้เป็นไปตลอดกาลของเขา ล้วนเป็นวิธีการ 
แก้ไขและรักษาตัวแต่ละอย่าง ๆ การอบรมใจด้วยภาวนาก็เป็นวิธีหนึ่งแห่งการรักษาตัว วิธีนี้ยิ่งเป็นงาน 
สำคัญที่ควรสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นวิขีที่เกี่ยวกับจิตใจผู้เป็นหัวหน้างานทุกด้านโดยตรง งานอะไร 
เรื่องอะไรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัว ชิตจำต้องเป็นตัวการอย่างแยกไม , ออกที่จะต้องเข้ารับภาระแบกหาม 
โดยไม่คำนึงถึงความหนักเบาและชนิดของงานว่าเป็นงานชนิดใด จะพอยกไหวไหม แต่ชิตต้องเข้า 
รับภาระทันที ดีหรือชั่วผิดหรือลูกไม่ค่อยสนใจคิด แม้งานหรือเรื่องจะหนักเบาเศร้าโศกเพียงใด ซึ่ง 
บางเรื่องแทบจะคว้าเอาชีวิตไปด้วย ในขณะนั้น แม้เช่นนั้นใจยังกล้าเอาตัวเข้าไปเสี่ยงและแบกหามจนได้ 
โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นจะตายเพราะเหลือบ่ากว่าแรง มิหนำยังหอบเอาเรื่องมาคิดเป็นการบ้านอยู่อีก จน 
แทบนอนไม่หลับ รับประทานไม่ได้ ก็ยังมีในบางครั้งคำว่าหนักเกินไปยกไม่ไหว เพราะเกินกว่า 
กำลังใจจะคิดและต้านทานนั้นเป็นไม่มี มีแต่จะลัเอาท่าเดียว งานทางกายยังมีเวลาพักผ่อนและยังรู้ 

ประมาณว่าควรหรือไม , ควรแก่กำลังของตนเพียงใด ส่วนงานทางใจไม่มีวันเวลาได้พักผ่อนเอาเลย จะมี 
พักอยู่บ้างเล็กน้อยก็ขณะหลับนอนเท่านั้น แม้เช่นนั้นชิตยังอุตส่าห์ทำงานด้วยการละเมอเพ้อฟินต่อไปอีก 
และไม่รู้จักประมาณว่าเรื่องต่าง ๆ นั้นควรหรือไม , ควรแก่กำลังของใจเพียงใด เมื่อเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็ 
ทราบ แต่เพียงว่าทุกข์เหลือทน แต่ไม่ทราบว่าทุกข์เพราะงานหนักและเรื่องเผ็ดร้อนเหลือกำลังที่ใจจะสั 
ไหว จึงควรให้นามว่า “ใจคือนักต่อสั” เพราะดีก็สั ชั่วก็ลุ; สัจนไม่รู้จักหยุดยั้งไตร่ตรอง อารมณ์ชนิด 
ใดผ่านมาต้องสั และลุ;แบบรับเหมา ไม่ยอมให้อะไรผ่านหน้าไปได้ จิตเป็นเช่นนี้แลจึงสมนามว่านัก 
ต่อลุ; เพราะสัจนไม , รู้จักตาย ล้ายังครองร่างอยู่ และไม่ได้รับการแก้ไข ก็ต้องเป็นนักต่อสัเรื่อยไปชนิด 
ไม่มีวันปลงวางภาระลงได้ หากปล่อยให้เป็นไปตามชอบของใจที่ไม , รู้ประมาณ โดยไม่มีธรรมเครื่อง 
ยับยั้งบ้าง คงไม่มีเวลาได้รับความสุขแม้สมบัติจะมีเป็นก่ายกอง เพราะนั้นมิใช่กองแห่งความสุขแต่กลับ 
เป็นกองล่งเสริมทุกข์สำหรับใจที่ไม่มีเรือนพักคือธรรมภายในใจ 

นักปราชญ์ท่านกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า ธรรมแลเป็นเครื่องปกครองทรัพย์สมบัติและปกครอง 
ใจ ล้าใจมีธรรมมากน้อย ผู้นั้นแม้มีทรัพย์สมบัติมากน้อยย่อมจะมีความสุขพอประมาณ ล้าขาดธรรม 
เพียงอย่างเดียว ลำพังความอยากของใจจะพยายามหาทรัพย์ให้ได้กองเท่าภูเขาก็ยังหาความสุขไม่เจอ 

เพราะนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยของกายและใจ ผู้ฉลาดหาความสุขใส่ตัวเท่านั้น ถ้าใจไม่ฉลาดด้วย 
ธรรม ไม่มีธรรมในใจเพียงอย่างเดียวจะไปอยู่ในโลกใด และกองสมบัติใดก็เป็นเพียงโลกเศษเดนและ 
กองสมบัติเศษเดนอยู่เท่านั้น ไม่มีประโยชน์อะไรแก , ใจเลยแม้นิด ความสมบุกสมบัน ความรับทุกข์ 
ทรมาน ความอดทนและความทนทานต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่าง ๆ ไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่าใจ ถ้า 
ได้รับความช่วยเหลือที่ลูกทาง ใจจะกลายเป็นของประเสริฐขึ้นมาให้เจ้าของได้ชมอย่างภูมิใจและอิ่มพอ 
ต่อเรื่องทั้งหลายทันที การใช้งานจิตนับแต่วันเกิดจนบัดนี้รู้สึกว่าใช้เอาอย่างไม่มีปรานีปราศรัย ล้าเป็น 
เครื่องใช้ชนิดต่าง ๆ มีรถราเป็นต้น จะเป็นอย่างไรบ้าง ไม , ควรพูดถึงการนำเข้าอู , ซ่อม แต่ควรพูดถึง 
ความแหลกยับเยินของรถจนกลายเป็นเศษเหล็กไปนานแล้วจะเหมาะสมกว่า นี่แลทุกสิ่งเมื่อมีการใช้ต้อง 
มีการบูรณะซ่อมแซม มีการเก็บรักษา ถึงจะพอมีทางอำนวยประโยชน์ต่อไป ชิตเป็นสมบัติสำคัญมาก 
ในตัวเราที่ควรได้รับการเหลียวแล ด้วยวิธีเก็บรักษาเช่นเดียวกับสมบัติทั่วไป วิธีที่ควรแก่จิตโดยเฉพาะ 
ก็คือภาวนาวิธี ดังที่อธิบายมาบ้างแล้ว ผู้สนใจในความรับผิดชอบต่อจิตอันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของตน 
จึงควรปฏิบัติรักษาจิตด้วยริขีที่ลูกต้องเหมาะสม ศึอแกหัดภาวนาในโอกาสอันควร เพื่อเป็นการตรวจ 



ตราดูเครื่องเคราของรถคือจิต ว่ามีอะไรบกพร่องและเสียไปบ้าง จะได้นำเข้าโรงซ่อมสุขภาพทางจิต 
คือนั่งพินิจพิจารณาดูสังขารภายในคือความคิดปรุงของใจ ว่าคิดอะไรบ้างในวันและเวลาหนึ่ง ๆ พอมี 
สาระประโยชน์บ้างไหม หรือพยายามคิดแส่หาแต่เรื่อง หาแต่โทษ และขนทุกข์มาเผาลนเจ้าของอยู่ 
ทำนองนั้น พอให้รู้ความผิดลูกของตัวบ้าง และพิจารณาสังขารภายนอก คือร่างกายของเรา ว่ามี 
ความเจริญขึ้นหรือเจริญลงในวันและเวลาหนึ่ง ๆ ที่ผ่านไปจนกลายเป็นปีเก่าและปีใหม่ผลัดเปลี่ยนกันไป 
ไม่มีที่สิ้นสุด สังขารร่างกายเรามีอะไรใหม่ขึ้นบ้างไหม หรือมีแต่ความเก่าแก , และครํ่าคร่าชราหลุดลงไป 
ทุกวัน ซึ่งพอจะนอนใจกับเขาละหรือ จึงไม่พยายามเตรียมตัวเตรียมใจเสียแต่เวลาที่พอทำได้ เวลา 
ตายแล้วจะเสียการ นี่คือการภาวนา การภาวนาคือวิธีเตือนตน สั่งสอนตน ตรวจตราดูความบกพร่อง 
ของตนว่าควรจะแก้ไขจุดใดตรงไหนบ้าง ผู้ใช้ความพิจารณาอยู่ทำนองนี้เรื่อย ๆ ด้วยวิธีสมาธิภาวนาบ้าง 
ด้วยการรำพึงใจอิริยาบถต่าง ๆ บ้าง ใจจะสงบเยือกเย็น ไม , ลำพองผยองตัวและคว้าทุกข์มาเผาลนตัวเอง 
เป็นผู้รู้จักประมาณ ทั้งหน้าที่การงานที่พอเหมาะพอดีแก่ตัวทั้งทางกายและทางใจ ไม , ลืมตัวมั่วสุมในสิ่ง 
ที่เป็นหายนะต่าง ๆ คุณสมบัติของผู้ภาวนานี้มีมากมายไม , อาจพรรณนาให้จบสิ้นลงได้ แต่ท่านพระ 
อาจารย์นั่นท่านมิได้อธิบายลึกขึ้งมากไปกว่าฐานะของฆราวาสที่มารับการอบรม ผิดกับท่านอธิบายให้ 
พระเณรพึงอยู่มาก เท่าที่เขียนตามท่านอธิบายไว้พอหอมปากหอมคอนี้ ก็ยังอาจมีบทที่รู้สึกว่าเปนี้ยวจัด 
เค็มจัดแฝงอยู่บ้างตามทรรศนะของนานาจิตตัง จะให้เป็นแบบเดียวกันย่อมไม่ได้ เท่าที่ได้พยายาม 

ตะเกียกตะกายนำมาลง ก็เพื่อท่านผู้อ่านได้ช่วยติชมพอเป็นอายุวัฒนะ ผิดลูกประการใดโปรดได้ตำหนิผู้ 
นำมาเขียน กรุณาอย่าได้สนใจกับท่านผู้เป็นเจ้าของประวัติ เพราะท่านมิได้มีส่วนรู้เห็นด้วย เวลาแสดง 
ธรรมขั้นสูงท่านก็แสดงเป็นกายภายในเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเท่านั้น แต่ผู้เขียนคะนองไปเอง ใจและมือไม่ 
อยู่เป็นสุข ไปเที่ยวซอกแซกบันทึกเอาจากปากคำ ของพระอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ท่านพระ 
อาจารย์นั่น ซึ่งเคยอยู่กับท่านมาเป็นคราว ๆ ในสมัยนั้น ๆ แล้วนำมาลงเพื่อท่านผู้อ่านได้ทราบปฏิปทา 
การดำเนินของท่านบ้างแบ้ไม่สมบูรณ์ เพราะปฏิปทาท่านปรากฏว่าเด็ดเดี่ยวอาจหาญมาก แทบจะพูดได้ 
ว่าไม , มีท่านผู้ใดบรรดาลูกศิษย์ที่เคยพึ่งร่มเงาแห่งบารมีท่านมา จะสามารถปฏิบัติเด็ดเดี่ยวต่อธุดงควัตร 
และจริยธรรมทั้งหลายอย่างสมํ่าเสมอเหมือนท่าน สำหรับองค์ท่าน ทั้งข้อปฏิบัติ ทั้งความรู้ภายในใจ 
นับว่าเป็นเยี่ยมในสมัยปัจจุบัน ยากจะหาผู้เสมอเหมือนได้ 

แถบจังหวัดอุดร และหนองคาย ตามในป่า ชายเขา และบนเขาที่ท่านพักอยู่ ท่านเล่าว่าพวก 
เทพฯ ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างมาเยี่ยมพึงธรรมท่านเป็นคราว ๆ ครึ่งเดือนบ้าง หนึ่งเดือนบ้างมาหนหนึ่ง 
ไม่บ่อยนักเหมือนจังหวัดเชียงใหม่ แต่จะเขียนต่อเมื่อประวัติท่านดำเนินไปถึง ระยะนี้ขอดำเนินเรื่องไป 
ตามลำดับเพื่อไม่ให้ก้าวก่ายกัน ท่านเคยไปพักท่าเพ็ญเพียรอยู่ชายเขาส่งไทยตะวันตกเมืองหลวงพระบาง 
นานพอสมควร ท่านเล่าว่าที่ใต้ชายเขาลูกทั้นมีเมืองพญานาคตั้งอยู่ใหญ่โตมาก หัวหน้าพญานาคพา 
บริวารมาพึงธรรมท่านเสมอ และมากันมากมายในบางครั้ง พวกนาคไม่ค่อยมีปัญหามากเหมือนพวก 
เทวดา พวกเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างมักมีปัญหามากพอ ๆ กัน ส่วนความเลื่อมใสในธรรมทั้นมีพอ ๆ 
กัน ท่านพักอยู่ชายเขาลูกนั้น พญานาคมาเยี่ยมท่านแทบทุกคืนและมีบริวารติดตามมาไม่มากนัก 

นอกจากจะพามาเป็นพิเศษ ล้าวันไหนพญานาคจะพาบริวารมามาก ท่านก็ทราบได้ล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง 
ท่านว่าท่านพักอยู่ที่นั้นเป็นประโยชน์แก่พวกนาคและพวกเทวดาโดยเฉพาะ ไม , ค่อยเกี่ยวกับประชาชน 
นัก พวกนาคมาเยี่ยมท่านไม่มาตอนดึกนัก ท่านว่าอาจจะเป็นเพราะที่ที่พักสงัดและอยู่ห่างไกลจาก 

หมู่บ้านก็ได้ พวกนาคจึงพากันมาเยี่ยมเฉพาะที่นั้นราว ๒๒ - ๒๓ นาฬิกา คือ ๔- ๕ ทุ่ม ส่วนที่อื่น ๆ 



มาดึกกว่านั้นก็มี เวลาขนาดนั้นก็มี พญานาคอาราธนานิมนต์ท่านให้อยู่ที่นั่นนาน ๆ เพื่อโปรดเขา เขา 
เคารพเลื่อมใสท่านมาก และจัดให้บริวารมารักษาท่านทั้งกลางวันและกลางคืน โดยผลัดเปลี่ยนวาระกัน 
มามิได้ขาด แต่เขามิได้มาอยู่ใกล้นัก อยู่ห่าง ๆ พอทราบและรักษาเหตุการณ์เกี่ยวกับท่านได้สะดวก 
ส่วนพวกเทพฯ โดยมากมักมาดึกกว่าพวกนาค คือ ๒๔ นาฬิกาหรือตี ๑ ตี ๒ ล้าอยู่ในเขาห่างไกลจาก 
หมู , บ้าน พวกเทพฯ ก็มีมาแต่วัน ราว ๒๒-๒๓ นาฬิกาอยู่บ้างจึงไม่แน่นัก แต่โดยมากนับแต่เที่ยงคืนขึ้น 
ไป พวกเทพฯ ชอบมากันเป็นนิสัย 

ข้อวัตรประจำองค์ท่านโดยเฉพาะในมัชฌิมวัย 

ข้อวัตรประจำองค์ท่านโดยเฉพาะในมัชฌิมวัย หลังจังหันเสร็จแล้วเข้าทางจงกรม จวนเที่ยง 
หรือเที่ยงวันเข้าที่พักกลางวันเล็กน้อย หลังจากพักก็เข้าที่ท่าสมาธิภาวนาราวชั่วโมงครึ่ง จากนั้นลงเดิน 
จงกรม จนถึงเวลาบ่าย ๔ โมงปัดกวาดลานวัดหรือที่พัก เสร็จแล้วสรงนั้า แล้วเข้าทางจงกรมอีก จนถึง 
เวลา ๑ - ๒ ทุ่มเข้าที่พักท่าสมาธิภาวนาต่อไป ล้าเป็นหน้าฝนหรือหน้าแล้ง คืนที่ฝนไม , ตกท่านยังลงมา 
เดินจงกรมอีกจนดึกดื่นถึงจะขึ้นกุฏิหรือเข้าที่พัก ซึ่งเป็นร้านเล็ก ๆ ล้าเห็นว่าลึกมากไปท่านก็เข้าพักจำ 
วัด ปกติท่านพักจำวัดราว ๒๓ นาฬิกา คือ ๕ ทุ่ม ไปดื่นเอาตี ๓ คือ ๙ ทุ่ม ล้าวันใดจะมีแขกเทพฯ มา 
เยี่ยมพังธรรม ซึ่งปกติท่านต้องทราบไว้ล่วงหน้าในตอนเย็นก่อนแล้วทุกครั้ง วันนั้นล้าเขาจะมาดึกท่านก็ 
รีบพักเสียก่อน ถ้าจะมาราว ๕ ทุ่มหรือเที่ยงศึนก็เข้าที่รอรับพวกเทพฯ อย่างนี้เป็นประจำ ท่านไปพัก 
บำเพ็ญในที่บางแห่ง บางคืนมีทั้งพวกเทพฯ เบื้องบนและเทพฯ เบื้องล่างจะมาเยี่ยมท่านในเวลาเดียวกัน 
ก็มี ล้าเป็นอย่างนี้ท่านต้องย่นเวลาคือรับแขกเทพฯ พวกมาถึงก่อนแต่น้อย แสดงธรรมให้พังและ 

แก้ปัญหาเท่าที่จำเป็น แล้วก็บอกชาวเทพฯ ที่มาก่อนให้ทราบว่า ลัดจากนี้ไปจะมีชาวเทพฯ มาพังธรรม 
และถามปัญหาอีก พวกที่มาก่อนก็รีบลาท่านกลับไป พวกมาทีหลังซึ่งรออยู่ห่าง ๆ พอไม่ให้เสียมารยาท 
ความเคารพก็พากันเข้ามา ท่านก็เริ่มแสดงธรรมให้พังตามแต่บาทคาถาที่ท่านกำหนดในขณะนั้นจะผุด 
ขึ้นมา ซึ่งพอเหมาะกับจริตนิสัยและภูมิของเทพฯ พวกนั้น ๆ บางทีหัวหน้าเทพฯ ก็แสดงความประสงค์ 
ขึ้นเสียเองว่าขอพังธรรมนั้น ท่านก็เริ่มกำหนด พอธรรมนั้นผุดขึ้นมาก็เริ่มแสดงให้พวกเทพฯ พัง ใน 
บางครั้งหัวหน้าเทพฯ ขอพังธรรมประเภทนั้น ท่านสงสัยต้องถามเขาก่อนว่าธรรมนั้นชื่ออะไรในสมัยนี้ 
เพราะชื่อธรรมที่พวกเทพฯ เคยนับถือกันมาดั้งเดิมแต่สมัยโน้นกับชื่อธรรมในสมัยนี้ต่างกันในบางสูตร 
บางคัมภีร์ เขาก็บอกว่าอย่างนั้นในสมัยนี้ แต่สมัยโน้นซึ่งพวกเทพฯ นับถือกันมาชื่อว่าอย่างนั้น 

บางครั้งล้าสงสัยท่านก็กำหนดเอง ยอมเสียเวลาเล็กน้อย บางครั้งก็ถามเขาเลยทีเดียว แต่บางบครั้งพอเขา 
ขอพังธรรมสูตรนั้นหรือคัมภีร์นั้นซึ่งเป็นสูตรหรือคัมภีร์ที่ท่านเคยรู้อยู่แล้ว นึกว่าเป็นความนิยมในชื่ออัน 
เดียวกัน ท่านเลยไม , ต้องกำหนดพิจารณาต่อไป เพราะเข้าใจว่าตรงกันกับที่เขาขอ ท่านเริ่มแสดงไปเลย 
พอแสดงขึ้นเขารีบบอกทันทีว่าไม่ใช่ ท่านยกสูตรหรือคัมภีร์ผิดไป ต้องขึ้นคาถาว่าอย่างนั้นถึงจะถูก 
อย่างนี้ก็เคยมี ท่านว่าพอโดนเข้าครั้งหนึ่งสองครั้งก็จำได้เอง จากนั้นท่านต้องกำหนดให้แน่ใจเสียก่อนว่า 
ตรงกับมนุษย์และเทวดานิยมใช้ตรงกันหรือเปล่าค่อยเริ่มแสดงต่อไป บางวันพวกเทพฯ เบื้องบนบ้าง 
เบื้องล่างบ้าง พวกใจพวกหนึ่งจะมาเยี่ยมพังธรรมกับท่านในเวลาเดียวกันกับพวกพญานาคจะมาก็มี 

เช่นเดียวกับแขกมนุษย์เรามาเยี่ยมครูอาจารย์ในเวลาเดียวกันฉะนั้น แต่นาน ๆ มีครั้ง ในกรณีเช่นนี้ เมื่อ 
เขามาในเวลาตรงกันปอย ๆ เช้า ท่านจำต้องตกลงกับเทพฯ ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างว่าพวกนี้ให้มาในเวลา 


เท่านั้น พวกนั้นให้มาในเวลาเท่านั้น และพวกนาคให้มาในเวลาเท่านั้น เพื่อความสะดวกทั้งฝ่ายพระ 
ฝ่ายเทพฯ และฝ่ายนาคทั้งหลาย ตามท่านเล่าว่า ท่านไม , ค่อยมีเวลาว่างเท่าไรนัก แม้จะไปอยู่ในป่าในเขา 
ลึก ๆ ก็จำต้องปฏิบัติต่อพวกเทพฯ ซึ่งมาจากเบื้องบนชั้นต่าง ๆ และมาจากเบื้องล่างในที่ต่าง ๆ กันอยู่ 
นั่นเอง ในคืนหนึ่งพวกหนึ่งชั้นหนึ่งไม่มา ก็ต้องมีอีกพวกหนึ่งอีกชั้นหนึ่ง และพวกรุกขเทพฯ ที่ใดที่ 
หนึ่งมากันจนได้ จึงไม , ค่อยมีเวลาว่างในเวลากลางคืน แต่ที่เช่นนั้นมนุษย์ไม่ค่อยมี ถ้าลงมาพักใกล้บ้าน 
ใกล้เมืองก็เป็นชาวมนุษย์จากที่ต่าง ๆ มาเยี่ยม แต่ต้องต้อนรับเวลากลางวัน ตอนบ่ายหรือเย็น จากนั้นก็ 
อบรมพระเณรต่อไป ขณะที่จะเขียนประวัติของชาวมนุษย์เราในอันดับต่อจากชาวเทพฯ ที่มาเกี่ยวข้องกับ 
ท่านซึ่งผู้เขียนมีส่วนได้เสียรวมอยู่ด้วย เพราะความเป็นมนุษย์ปุถุชนด้วยกัน จึงต้องขออภัยท่านผู้อ่าน 
มาก ๆ หากเป็นการไม่งามและไม่สมควรประการใดในเบื้อหาต่อไปนั้ เพราะความจำเป็นที่จำต้องเขียน 
ตามความจริงที่ท่านเล่าให้ฟ้งเปีนการภายในโดยเฉพาะ แต่ผู้เขียนมีนิสัยไม , ดีประจำตัวที่แล้ไม่ตกในบาง 
กรณี ดังเรื่องที่จะเขียนต่อไปนี้ นั้งนี้เพื่อจะได้นำมาเทียบเคียงกันระหว่างชาวมนุษย์กับชาวเทพฯ และ 
ถือเอาประโยชน์เท่าที่ควร จึงขออภัยอีกครั้ง 

ท่านเล่าว่า การติดต่อและแสดงธรรมระหว่างมนุษย์กับเทวดารู้สึกต่างกันอยู่มาก คือเวลาแสดง 
ธรรมให้เทวดาฟิง ไม่ว่าเบื้องบน เบื้องล่าง หรือรุกขเทวดา พวกนี้ฟิงเข้าใจง่ายกว่ามนุษย์เราหลายเท่า 
พอแสดงธรรมจบลง เสียงสาธุการ ๓ ครั้ง กระเทือนโลกธาตุ ขณะที่พวกเทพฯ ทุกชั้นทุกภูมิมาเยี่ยมก็มี 
ความเคารพพระอย่างยิ่ง ไม , เคยเห็นพวกเทพฯ แม้รายหนึ่งแสดงอาการไม่ดีไม่งามภายในใจ ทุกอาการ 
ของพวกเทพฯ อ่อนนิ่มเหมือนผ้าพับไว้เสมอกันในขณะนั้น ขณะที่มาก็ดี ขณะนั่งฟิงธรรมก็ดี ขณะจะ 
จากไปก็ดี เป็นความสงบเรียบร้อยและสวยงามไปตลอดสาย แต่เวลาแสดงธรรมให้ชาวมนุษย์ฟิงกลับไม่ 
เข้าใจกัน แม้อธิบายซํ้าแล้วชั้าเล่าก็ยังไม , ค่อยจะเข้าใจ นอกจากไม , เข้าใจแล้ว ยังคิดตำหนิผู้แสดงอยู่ 
ภายในอีกด้วยว่าเทศน์อะไรฟิงไม , รู้เรื่องเลย สัองค์นั้นไม่ได้ สัองค์นี้ไม่ได้ บางรายยังอดจะเอากิเลส 
หยาบ ๆ อยู่ภายในของตัวออกอวดไม่ได้ว่า สมัยเราบวชยังเทศน์เก่งกว่านี้เป็นไหน ๆ คนฟิงฮากันตึง ๆ 
ด้วยความเพลิดเพลิน ไม่มีการง่วงเหงาหาวนอนเลย ยิ่งเทศน์โจทก์สองธรรมาสน์ด้วยแล้ว คนฟิง 
หัวเราะกันไม , ได้หุบปากตลอดกัณฑ์ บางรายก็คิดในใจว่า คนเล่าลือกันว่าท่านเก่งมาก ทางรู้วาระนั้าจิต 
คน ใครคิดอะไรขึ้นมาท่านรู้ได้ทันที แต่เวลาเราคิดอะไร ๆ ท่านไม่เห็นรู้บ้างเลย ล้ารู้ก็ต้องแสดงออก 
บ้าง ล้าไม่แสดงออกตรง ๆ ต่อหน้าผู้กำลังคิดก็ควรพูดเป็นอุบายเปรียบเปรยว่า นาย ก. นาย ข. ไม่ควร 
คิดเช่นนั้น ๆ มันผิด ควรเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ดังนี้ พอจะจับเงื่อนได้ว , าผู้รู้หัวใจคนจริงสมคำเล่าถือ 
บางรายเตรียมจะมาขับผิดจับพลาดด้วยความอวดตัวว่าฉลาดอย่างพอตัว ผู้นั้นไม่มีความสนใจต , อธรรม 
เอาเลย แม้จะแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟ้งด้วยวิธีใด ๆ ที่เขานั่งฟิงอยู่ด้วยในขณะนั้นก็เป็นเหมือนเทนี้าใส่หลัง 
หมานั่นเอง มันสลัดทิ้งหมดทันที ไม่มีนำเหลืออยู่บนหลังแม้'หยดเดียว ว่าแล้วท่านก็หัวเราะ อาจจะ 
ขบขันในใจอยู่บ้าง ที่นาน ๆ ท่านได้จะพบมนุษย์ที่ฉลาดสักครั้งหนึ่ง แล้วก็เล่าต่อไป เวลามาต่างก็ 
แบกทิฏฐิมานะมาจนจะเดินแทบไม , ไหว เพราะหนักมากเกินกว่าแรงมนุษย์ทิ้งคนจะแบกหามได้ ในตัว 
ทิ้งหมดปรากฏว่ามีแต่ทิฏฐิมานะตัวเป้ง ๆ ทิ้งนั้น ไม่ใช่ของเล่น มองดูแล้วน่ากลัวยิ่งกว่าที่จะน่าสงสาร 
และคิดแสดงธรรมให้ฟิง แต่ก็จำต้องแสดงเพื่อสังคม ถูไถกันไปอย่างนั้นแล ธรรมก็ไม่ทราบว่า 
หายไปไหนหมด คิดหาแต่ละบทละบาทก็ไม่เห็นมีแสดงขึ้นมาบ้างเลย เข้าใจว่าธรรมจะสัตัวเป้ง ๆ ไม่ 
ไหวเลยวิ่งหนีหมด ยังเหลือแต่ตัวเปล่าที่เป็นเหมือนตุ๊กตา ซึ่งกำลังถูกเหล็กแหลมทิ่มแทงอยู่อย่างไม่มี 
ใครสนใจว่าจะมีความร้สึกอย่างไรเวลานั้น ที่เขาตำหนิก็ถกของเขา เพราะบางครั้งเราก็ไม่มีธรรมโผล่ 



หน้าขึ้นมาเพื่อให้แสดงบ้างเลยจริง ๆ มีแต่นั่งอยู่เหมือนหัวตอ จะได้อรรถได้ธรรมมาจากไหน แล้ว 
ท่านก็หัวเราะไปพลางเล่าไปพลาง ผู้นั่งพิงอยู่ด้วยกันหลายคนในขณะนั้น บางรายก็เกิดตัวสั่นขึ้นมาเอา 
เฉย ๆ แต่หาไข้ไม่เจอหาหนาวไม่เจอเพราะไม , ใช่หน้าหนาว เลยพากันเดาเอาเองว่าคงเป็นเพราะความ 
กลัวนั่นเอง ท่านว่าล้าไม่จำเป็นจริง ๆ ก็ไม่เทศน์ เพราะการเทศน์เป็นเหมือนโปรยยาพิษท่าลายคนผู้ไม่มี 
ความเคารพอยู่ภายใน ส่วนธรรมนั้นยกไว้ว่าเป็นธรรมที่เยี่ยมยอดจริง ๆ มีคุณค่ามหาศาลสำหรับผู้ตั้งใจ 
และมีเมตตาเป็นธรรม ไม , อวดรู้อวดฉลาดเหนือธรรม ตรงนี้แลที่สำคัญมาก และท่าให้เป็นยาพิษเผาลน 
เจ้าของผู้ก่อเหตุโดยไม , รู้สึกตัว ผู้ไม่ก่อเหตุ ผลจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ขณะนั่งพิงอยู่ด้วยกันหลายคน ผู้ 
ร้อน ๆ จนจะละลายตายไปก็มี ผู้เย็น ๆ จนตัวจะเหาะลอยขึ้นบนอากาศก็มี มันผิดกันที่ใจดวงเดียวนี้ 
เท่านั้น นอกนั้นไม่สำคัญ เราจะพยายามอนุเคราะห์เขาเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาบ้างก็ไม่มีทาง เมื่อใจ 
ไม่ยอมรับแล้วแบ้จะพยายามคิดว่า ล้าไม่เกิดประโยชน์ก็ไม , อยากให้เกิดโทษ แต่ก็ปิดไม , อยู่ เพราะผู้คอย 
จะสร้างบาปสร้างกรรมนั้นเขาสร้างอยู่ตลอดเวลา แบบไม่สนใจกับใครและอะไรทั้งนั้น การเทศน์สั่ง 
สอนมนุษย์นับว่ายากอยู่ไม่น้อย เวลาเขามาหาเราซึ่งไม่กี่คน แต่โดยมากต้องมียาพิษแอบติดตัวมาจนได้ 
ไม่มากก็พอให้รำคาญใจได้ ล้าเราจะสนใจรำคาญอย่างโลก ๆ ก็ต้องได้รำคาญจริง ๆ แต่นี้ปล่อยตามบุญ 
ตามธรรม เมื่อหมดทางแก้ไขแล้วถือว่าเป็นกรรมของสัตว์ ท่านว่าแล้วก็หัวเราะ ผู้ตั้งใจมาเพื่อแสวงหา 
อรรถ หาธรรม หาบุญกุศลด้วยความเชื่อบุญเชื่อกรรมจริง ๆ ก็มี นั่นน่าเห็นใจและนำสงสารมาก แต่มี 
จำนวนน้อย ผู้มาแสวงหาสิ่งไม่เป็นท่าและไม่มีขอบเขตนั้นรู้สึกมากเหลือหูเหลือตาพรรณนาไม่จบ 

ฉะนั้น จึงชอบอยู่แต่ในป่าในเขาอันเป็นที่สบายกายสบายใจ ท่าความพากเพียรก็เต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่มี 
สิ่งรบกวนให้ลำบากตาลำบากใจ มองไปทางไหน คิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับอรรถธรรมก็ปลอดโปร่งโล่ง 
ใจ มองดูและฟิงเสียงสัตว์สาลาสิงห์พวกลิงค่างบ่างชะนีที่หยอกเล่นกัน ทั้งห้อยโหนโยนตัวและกู่ร้อง 
โหยหวนหากันอยู่ตามกิ่งไม้ชายเขาลำเนาป่า ยังท่าให้เย็นตาเย็นใจไปตาม โดยมิได้คิดว่าเขาจะผื 

ความรู้สึกอะไรต่อเรา ต่างหัวต่างหากินและปีนขึ้นโดดลงไปตามภาษาของสัตว์ ท่าให้รู้ว่าในอิริยาบถ 
และความเป็นอยู่ทุกด้านสดชื่นผ่องใสและวิเวกวังเวง หากจะมีอันเป็นอันตายขึ้นมาในเวลานั้น ก็ 

เป็นไปด้วยความสงบสุขทั้งทางกายและจิตใจ ไม่เกลื่อนกล่นวุ่นวาย ตายแบบธรรมชาติคือมาคนเดียว 
ไปคนเดียวแท้ โดยมากพระสาวกอรหันต์ท่านนิพพานแบบนี้กันทั้งนั้น เพราะกายและชิตของท่านไม่มี 
ความเกลื่อนกล่นวุ่นวายมาแอบแฝง มีกายอันเดียว จิตดวงเดียว และมีอารมณ์เดียว ไม , ไหลท่าแส่หา 
ความทุกข์ ไม , สั่งสมอารมณ์ใด ๆ มาเพิ่มเติมให้เป็นการหนักหน่วงถ่วงตน ท่านอยู่แบบอริยะ ไปแบบ 
อริยะ ไม่ระคนคละเคล้ากับสึ่งที่จะท่าให้กังวลเศร้าหมองในทิฏฐธรรมปัจจุบัน สะอาดเท่าไรยิ่งรักษา 
บริสุทธเท่าไรยิ่งไม , คุ้นกับอารมณ์ ตรงกันข้ามกับที่ว่าหนักเท่าไรยิ่งขนมาเพิ่มเข้า แต่ท่านเบาเท่าไรยิ่ง 
ขนออกจนไม่มีอะไรจะขน แล้วก็อยู่กับความไม่มีทั้ง ๆ ที่ผู้ว่าไม่มีคือใจก็มีอยู่กับตัว คือไม่มีงานจะขน 
ออกและขนเข้าอีกต่อไป เรียกว่าบรรลุถึงขั้นคนว่างงาน ใจว่างงานทางศาสนาลือการว่างงานแบบนี้เป็น 
ความสุขอันยิ่งใหญ่ ผิดกับโลกที่ผู้ว่างงานกลายเป็นคนมีทุกข์มากขึ้น เพราะไม่มีทางไหลมาแห่งโภค 
ทรัพย์ 

ท่านเล่าความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับเทวดาให้พิงมากมาย แต่นำมาเขียนเท่าที่จำได้และที่เห็น 
ว่าควรจะยึดเป็นสาระประโยชน์ได้บ้างตามสติปัญญา ที่จะคัดเลือกหาแง่ที่เป็นประโยชน์ ที่มี'ขาดตอน 
ไปบ้างในเรื่องเดียวกัน เช่น เรื่องเทวดา เป็นต้น ซึ่งควรจะนำมาเชื่อมโยงติดต่อกันไปจนจบ แต่ไม่ 
สามารถท่าได้ในระยะนี้นั้น เกี่ยวกับประสบการณ์ของท่านผู้เป็นเจ้าของ มีประสบหลายครั้งทั้งในที่ 



และสมัยต่าง ๆ กัน จำต้องเขียนไปตามประวัติที่ท่านประสบเพื่อให้เรียงลำดับกันไป แม้เรื่องเทวดาก็ยัง 
จะมีอยู่อีกในวาระต่อไปตามประวัติที่ผู้เขียนดำเนินไปถึง ตามประสบการณ์นั้น ๆ ไม่กล้านำมาลงให้ 
คละเคล้ากัน จึงขออภัยด้วยหากไม่สะดวกในการอ่าน ซึ่งมุ่งประสงค์จะให้จบสิ้นในเรื่องท่านองเดียวกัน 
ในตอนเดียวกัน 

ที่ท่านเล่าระหว่างมนุษย์กับเทวดานั้น เป็นเรื่องราวของมนุษย์และเทวดาในสมัยโน้นต่างหาก 
ซึ่งองค์ท่านผู้ประสบและเล่าให้ฟิงก็มรณภาพผ่านไปราว ๒๐ ปีนี้แล้ว คิดว่ามนุษย์และเทวดาสมัยนั้นคง 
จะแปรสภาพเป็นอนิจจังไปตามกฎอันมีมาดั้งเดิมอาจจะยังเหลือเฉพาะมนุษย์และเทวดาสมัยใหม่ ซึ่งต่าง 
ก็ได้รับการอบรมพัฒนาทางจิตใจและความประพฤติกันมาพอสมควร เรื่องมนุษย์ท่านองที่มีใน 

ประสบการณ์ของท่านจนกลายเป็นประวัติมานั้น คงจะไม่มีท่านผู้สนใจสืบต่อให้รกรุงรังแก่ตนและ 

ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อีกต่อไป เพราะการศึกษานับวันเจริญ ผู้ได้รับการศึกษามากคง 
ไม่มีท่านผู้มีชิตใจใฝ่ตํ่าขนาดนั้น จึงเป็นที่เบาใจกับชาวมนุษย์ในสมัยนี้ 

ท่านพักบำเพ็ญและอบรมพระเณรและประชาชนชาวชังหวัดอุดรฯ หนองคาย พอสมควรแล้ว ก็ 
ย้อนกลับไปทางจังหวัดสกลนคร เที่ยวไปตามหมู่บ้านที่มีอยู่ในป่าในเขาต่าง ๆ มีอำเภอวารัชภูมิ พังโคน 
สว่างแดนดิน วานรนิวาส อากาศอำนวยแล้วก็เลยเข้าเขตจังหวัดนครพนม เที่ยวไปตามแถบอำเภอศรี 
สงคราม มีหมู่บ้านสามผง โนนแดง ดงน้อย คำนกกก เป็นต้น ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยดงหนาป่า 
ทึบและชุกชุมไปด้วยไข้ป่า (ไข้มาเลเรีย) ซึ่งรายใดเจอเข้าแล้วก็ยากจะหายได้ง่าย ๆ อย่างน้อยเป็นแรมปี 
ก็ยังไม , หายขาด หากไม่ตายก็พอทรมาน ดังที่เคยเขียนผ่านมาบ้างแล้วว่า “ไข้ที่พ่อตาแม่ยายเบื่อหน่าย 
และเกลียดชัง” เพราะผู้เป็นไข้ประเภทนี้นาน ๆ ไป แม้ยังไม่หายขาดแต่ก็พอไปมาได้และรับประทานได้ 
แต่ท่างานไม่ได้ บางรายก็ท่าให้เป็นคนวิกลวิการไปเลยก็มี ชาวบ้านแถบนั้นเจอกันบ่อยและมีดาษดื่น 
ส่วนพระเณรจำต้องอยู่ในข่ายอันเดียวกัน มากกว่านั้นก็ถึงตาย ท่านจำพรรษาแถบหมู่บ้านสามผง ๓ ปี 
มีพระตายเพราะไข้ป่าไปหลายรูป ที่เป็นพระชาวทุ่งไม่เคยชินกับป่ากับเขา เช่น พระชาวอุบล ร้อยเอ็ด 
สารคาม ไปอยู่กับท่านในป่าแถบนั้นไม , ค่อยได้ เพราะทนต่อไข้ป่าไม , ไหว ต้องหลีกออกไปจำพรรษา 
ตามหมู่บ้านแถวทุ่ง ๆ 

ท่านเล่าว่า ขณะท่านกำลังแสดงธรรมอบรมพระเณรตอนกลางคืนที่หมู่บ้านสามผง มีพญานาคที่ 
อยู่แถบลำแม่นี้าสงครามได้แอบมาฟิงเทศน์ท่านแทบทุกคืน เฉพาะวันพระมาทุกคืน ล้าไม่มาตอนท่าน 
อบรมพระเณร ก็ต้องมาตอนดึกขณะท่านเข้าที่ภาวนา ส่วนพวกเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างมีมาห่าง ๆ 
ไม่เหมือนอยู่ที่อุดรฯ หนองคาย เฉพาะวันเข้าพรรษา วันกลางพรรษา และวันปวารณาออกพรรษาแล้ว 
ไม่ว่าท่านจะพักจำอยู่ที่ไหน แม้แต่ในตัวเมือง ก็ยังมีพวกเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างชั้นใดชั้นหนึ่งและ 
ที่ใดที่หนึ่ง มาฟิงธรรมท่านมิได้ 1 ขาด เช่น ที่วัดเจดีย์หลวงที่ชังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น 

ขณะที่ท่านพักอยู่บ้านสามผงมีเรื่องที่แปลกอยู่เรื่องหนึ่ง เวลานั้นเป็นหน้าแล้งพระเณรอบรมกับ 
ท่านมากราว ๖๐-๗๐ รูป นำท่ามีไม , พอใช้และขุ่นข้นไปหมด พระและเณรพากันปรึกษากันกับ 

ชาวบ้านว่า ควรจะขุดบ่อให้ลึกลงไปอีก เผื่อจะได้นำที่สะอาดและพอกินพอใช้ไม , ขาดแคลนดังที่เป็นอยู่ 
บ้าง เบื่อตกลงกันแล้ว พระผู้ใหญ่ก็เข้าไปกราบเรียนท่านเพื่อขออนุญาต พอกราบเรียนความประสงค์ให้ 
ท่านทราบท่านนึ่งอยู่พักหนึ่งแล้วแสดงอาการเคร่งขรึม และห้ามออกมาอย่างเสียงแข็งว่า “อย่า ๆ ดีไม่ดี 
เป็นอันตราย” พูดเท่านั้นก็หยุด ไม่พูดอะไรต่อไปอีก พระอาจารย์รูปนั้นก็งงงันในคำพูดท่านที่ว่า “ดีไม่ 
ดีเป็นอันตราย” พอกราบท่านออกมาแล้วก็นำเรื่องมาเล่าให้พระเณรและญาติโยมฟ้งตามที่ตนได้ยินมา 



แทนที่จะมีผู้'คิดและเห็นตามที่ท่านพูดห้าม แต่กลับปรึกษากันเป็นความลับว่าพวกเราไม่ต้องให้ท่าน 

ทราบ พากันขโมยทำก็ยังได้เพราะนํ้าบ่อก็อยู่ห่างไกลจากวัด พอจะขโมยทำได้ พอเที่ยงวันกะว่าท่านพัก 
จำวัดก็พากันเตรียมออกไปขุดท่อ พอขุดกันยังไม , ถึงไหน ดินรอบ ๆ ปากท่อก็พังลงใหญ่จนเต็มขึ้นมา 
เสมอพื้นที่ที่เป็นอยู่ดั้งเดิม ปากปอเบิกกว้างและเสียหายไปเกือบหมด พระเณรญาติโยมพากันกลัวจนใจ 
หายใจควํ่าไปตาม ๆ กันและดั้งตัวไม , ติด เพราะดินพังลงเกือบทับคนตายหนึ่ง เพราะพากันล่วงเกินคำที่ 
ท่านห้ามโดยไม , มีใครระลึกรู้พอยับยั้งกันไว้บ้างหนึ่ง และกลัวท่านจะทราบว่าพวกตนพากันขโมยทำโดย 
การฝาพันท่านหนึ่ง พระเณรทั้งวัดและญาติโยมทั้งบ้านพากันร้อนเป็นไฟไปตาม ๆ กัน และรีบพากันหา 
ไม้มากั้นดินปากบ่อที่พังลงด้วยความเห็นโทษ ขออาราธนาวิงอนถึงพระคุณท่านให้ช่วยคุ้มครองพอเอา 
ดินที่พังลงในปอขึ้นได้ และได้อาศัยนำต่อไป เดชะบุญ พออธิษฐานถึงพระคุณท่านแล้ว ทุกอย่างเลย 
เรียบร้อยไปอย่างน่าอัศจรรย์คาดไม , ถึง จึงพอมีหน้ายิ้มต่อกันได้บ้าง พอเสร็จงาน พระเณรและญาติโยม 
ต่างก็รีบหนีเอาตัวรอด กลัวท่านจะมาที่นั่น ส่วนพระเณรทั้งวัดต่างก็มีความร้อนใจสุมอยู่ตลอดเวลา 
เพราะความผิดที่พากันก่อไว้แต่กลางวัน ยิ่งจวนถึงเวลาประชุมอบรมซึ่งเคยมีเป็นประจำทุกคืนก็ยิ่งเพิ่ม 
ความไม่สบายใจมากขึ้น ใคร ๆ ก็เคยรู้เคยเห็นและเคยถูกดุเรื่องทำนองนี้มาแล้วจนพังใจ บางเรื่องแม้ตน 
เคยคิดและทำจนลืมไปแล้ว ท่านยังสามารถรู้และนำมาเทศน์สอนจนได้ เพียงเรื่องนี้าปอซึ่งเป็นเรื่อง 
หยาบ ๆ ที่พากันขโมยท่านทำทั้งวัด จะเอาอะไรไปปิดไม่ให้ท่านทราบ ท่านต้องทราบและเทศน์อย่าง 
หนักแน่นอนในคืนวันนี้ หรืออย่างช้าก็ตอนเช้าวันรุ่งขึ้น อารมณ์เหล่านี้แลที่ทำให้พระเณรไม่สบายใจ 
กันทั้งวัด พอถึงเวลาประชุมและแทนที่จะถูกโดนอย่างหนักดังที่คาดกันไว้ ท่านกลับไม่ประชุมและไม่ดุ 
ด่าอะไรแก่ใคร ๆ เลย สมเป็นอาจารย์ที่ฉลาดสั่งสอนคนจำนวนมาก ทั้งที่ทราบเรื่องนั้นได้ดีและยังทราบ 
ความไม่ดีของพระทั้งวัดที่ล่วงเกินฝ่าพันท่านแล้วกำลังได้รับความเร่าร้อนกันอยู่ หากจะว่าอะไรลงไป 
เวลาทั้นก็เท่ากับการซํ้าเติมผู้ทำผิดที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขณะนั้นผู้ทำผิดต่างกำลังเห็นโทษของตนอย่างเต็มที่ 
อยู่แล้ว พอรุ่งเช้าวันใหม่เวลาท่านออกจากที่ภาวนา ปกติท่านลงเดินจงกรมจนได้เวลาบิณฑบาต แล้ว 
ค่อยขึ้นบนศาลาครองผ้าออกบิณฑบาต อย่างนั้นเป็นประจำมิได้ขาด เช้าวันนั้นพอท่านจากทางจงกรม 
ขึ้นศาลา พระทั้งวัดต่างร้อนอยู่ภายในและคอยฟิงปัญหาว่าท่านจะออกแง , ไหนบ้างวันนี้ แต่แทนที่จะ 
เป็นไปตามความคิดของพระทั้งวัดซึ่งกำลังกระวนกระวายอยากฟิง แต่เรื่องกลับเป็นไปคนละโลก คือ 
ท่านกลับพูดนิ่มนวลอ่อนหวานแสดงเป็นเชิงปลอบใจพระเณรที่กำลังเร่าร้อนให้กลับสบายใจว่า เรามา 
ศึกษาหาอรรถหาธรรม ไม , ควรกล้าจนเกินตัวและกลัวจนเกินไป เพราะความผิดพลาดอาจมีได้ด้วยกัน 
ทุกคน ความเห็นโทษความผิดนั่นแลเป็นความดี พระพุทธเจ้าท่านก็เคยผิดมาก่อนพวกเรา ตรงไหนที่เห็น 
ว่าผิดท่านก็เห็นโทษในจุดนั้น และพยายามแก้ไขไปทุกระยะที่เห็นว่าผิด เจตนานั้นดีอยู่ แต่ความ 
รู้เท่าไม , ถึงการณ์นั้นอาจมีได้ ควรสำรวมระวังต่อไปในทุกกรณี เพราะความมีสติระวังตัวทุกโอกาสเป็น 
ทางของนักปราชญ์ เพียงเท่านี้ก็หยุด และแสดงอาการยิ้มแย้มต่อพระเณรต่อไป ไม่มีใครจับพิรุธท่านได้ 
เลย แล้วก็พาออกบิณฑบาตตามปกติ คืนวันหลังก็ไม่ประชุมอีก เป็นแต่สั่งให้พากันประกอบความเพียร 
รวมเป็นเวลาสามคืนที่ไม่มีการประชุมอบรมธรรม พอดีกับระยะนั้นพระเณรกำลังกลัวท่านจะเทศน์เรื่อง 
บ่อนำอยู่แล้ว ก็พอเหมาะกับที่ท่านไม , สั่งให้ประชุม จนคืนที่สี่ถึงมีการประชุม เวลาประชุมก็มิได้เอ่ยถึง 
เรื่องบ่อนั้า ทำเป็นไม , รู้ไม , ชี้ให้เรื่องหายเงียบไปเลย ดั้งนานจนปรากฏว่าพระทั้งวัดลืมกันไปหมดแล้ว 
เรื่องถึงได้โผล่ขึ้นมาอย่างไม , นึกไม , พัน และก็ไม่มีใครกล้าเล่าถวายให้ท่านทราบเลยเพราะต่างคนต่างปิด 
เงียบ ท่านเองก็มิได้เคยไปที่ปอซึ่งอยู่ห่างจากวัดนั้นเลย เริ่มแรกก็แสดงธรรมอบรมทางภาคปฏิบัติไป 



เรื่อย ๆ อย่างธรรมดา พอแสดงไปถึงเหตุผลและความเคารพในธรรมในครูอาจารย์ ธรรมก็เริ่มกระจายไป 
ถึงผู้มารับการศึกษาอบรม ว่าควรเป็นผู้หนักในเหตุผลซึ่งเป็นเรื่องของธรรมแท้ ไม , ควรปล่อยให้ความ 
อยากที่คอยผลักดันอยู่ตลอดเวลาออกมาเพ่นพ่านในวงปฏิบัติ จะมาทำลายธรรมอันเป็นแนวทางที่ลูกและ 
เป็นแบบฉบับแห่งการดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ จะทำให้ทุกสิ่งที่มุ่งปรารถนาเสียไปโดยลำดับ ธรรม 
วินัยหนึ่ง คำพูดของครูอาจารย์หนึ่ง ที่เราถือเป็นที่เคารพไม่ควรฝ่าแน การฝ่าแนพระธรรมวินัยและการ 
ฝ่าแนคำครูอาจารย์เป็นการทำลายตัวเอง และเป็นการส่งเสริมนิสัยไม่ดีให้มีกำลังเพื่อทำลายตนและผู้อื่น 
ต่อไปไม่มีทางสิ้นสุด นํ้าบ่อนี้:ผิ'ใช่มีแต่ดินเหนียวล้วน ๆ แต่มีดินทรายอยู่ข้างล่างด้วย หากขุดลึกลงไป 
มากดินทรายจะพังลงไปก้นบ่อและจะทำให้ดินเหนียวขาดตกลงไปด้วย ดีไม่ดีท้บหัวคนตายก็ได้จึงได้ 
ห้ามมิให้พากันทำ การห้ามมิให้ทำหรือการสั่งให้ทำในกิจใด ๆ ก็ตาม ได้พิจารณาก่อนแล้วทุกอย่างถึงได้ 
สั่งลงไป ผู้มารับการอบรมก็ควรพิจารณาตามบ้าง บางอย่างก็เป็นเรื่องภายในโดยเฉพาะ ไม่จำต้อง 
แสดงออกต่อผู้อื่นเสียจนทุกแง่ทุกมุม เท่าที่แสดงออกเพื่อผู้อื่นก็พอเข้าใจความมุ่งหมายดีพอ แต่ทำไมจึง 
ไม่เข้าใจ เช่นอย่าทำสิ่งนั้น แต่กลับทำในสิ่งนั้น ให้ทำสิ่งนั้น แต่กลับไม่ทำในสิ่งนั้นดังนี้ เรื่องทั้งนี้ 
มิใช่ไม , เข้าใจ ต้องเข้าใจกันแน่นอน แต่ที่ทำไปอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นความดื้อดึงตามนิสัยที่เคยดื้อดึงต่อ 
พ่อแม่มาแต่เป็นเด็กเพราะท่านเอาใจ นิสัยนั้นเลยติดตัวและฟิงใจมาจนถึงขั้นพระขั้นเณรซึ่งเป็นขั้น 

ผู้ใหญ่เต็มที่แล้ว แล้วก็มาดื้อดึงต่อครูอาจารย์ต่อพระธรรมวินัยอันเป็นทางเสียหายเข้าอีก ความดื้อดึงใน 
วัยและเพศนี้ไม่ใช่ความดื้อดึงที่ควรได้รับอภัยและเอาใจเหมือนคราวเป็นเด็ก แต่ควรตำหนิอย่างยิ่ง ล้า 
ขืนดื้อดึงต่อไปอีกก็จะเป็นการส่งเสริมนิสัยไม่ดีนั้นให้ยิ่งขึ้น และควรได้รับสมัญญาว่า “พระธุดงค์หัว 
ดื้อ” บริขารใช้สอยทุกชิ้นที่เกี่ยวกับตัวก็ควรเรียกว่าบริขารของพระหัวดื้อไปด้วย องค์นี้ก็ดื้อ องค์นั้นก็ 
ด้าน องค์โน้นก็มึนและดื้อด้านกันทั้งวัด อาจารย์ก็ได้ลูกศิษย์หัวดื้อ อะไรก็กลายเป็นเรื่องดื้อด้านไป 
เสียหมด โลกนี้เห็นจะแตก ศาสนาก็จะล่มจมแน่นอน แล้วก็แสดงเป็นเชิงถามว่า ใครบ้างที่ต้องการ 
เป็นพระหัวดื้อและต้องการให้อาจารย์เป็นอาจารย์ของพระหัวดื้อ มีไหมในที่นี่ ถ้ามีพรุ่งนี้ให้พากันไป 
รื้อไปขุดนั้าบ่ออีกให้ดินพังลงทับตาย จะได้ไปเกิดบนสวรรค์วิมานหัวดื้อ เผื่อชาวเทพทั้งหลายชิ้นต่าง 
ๆ จะได้มาชมบารมีบ้างว่าเก่งจริง ไม่มีชาวเทพพวกไหนแม้ชิ้นพรหมโลกที่เคยเห็นและเคยได้อยู่วิมาน 
ประหลาดเช่นนี้มาก่อน จากนั้นก็แสดงอ่อนลงทั้งเสียงและเนื้อธรรม ทำให้ผู้ฟิงเห็นโทษแห่งความดื้อ 
ดึงฝ่าแนของตนอย่างถึงใจ ผู้นั่งฟ้งอยู่ในขณะนั้นคล้ายกับลืมหายใจไปตาม ๆ กัน พอจบการแสดง 
ธรรมและเลิกประชุมแล้ว ต่างก็ออกมาถามและยกโทษกันวุ่นวายไปว่า มีใครไปกราบเรียนท่านถึงได้ 
เทศน์ขนาดหนัก ทำเอาผู้ฟิงแทบสลบไปตาม ๆ กันในขณะนั้น ทุกองค์ต่างก็ปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกันว่า 
ไม่มีใครกล้าไปกราบเรียน เพราะต่างก็กลัวว่าท่านจะทราบและลูกโดนเทศน์หนักอยู่แล้ว เรื่องก็เป็นอัน 
ผ่านไปโดยมิได้ต้นสายปลายเหตุ 

ตามปกติ ท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ มาแต่สมัยท่านจำ 
พรรษาอยู่ถํ้าสาริกาจังหวัดนครนายกตลอดมา และมีความชำนาญกว้างขวางขึ้นเป็นลำดับจนแทบจะพูด 
ได้ว่าไม่มีประมาณ เวลาปกดิก็ดี ขณะเจ้าประชุมฟ้งการอบรมก็ดี พระที่อยู่กับท่านซึ่งรู้เรื่องของท่านได้ดี 
ต้องมีความระวังสำรวมจิตอย่างเข้มงวดกวดขันอยู่ตลอดไป จะเผลอตัวคิดไปต่าง ๆ นานาไม , ได้ เวลา 
เข้าประชุมความคิดนั้นต้องกลับมาเป็นกัณฑ์เทศน์ให้เจ้าของฟ้งอีกจนได้ ยิ่งขณะที่ท่านกำลังให้การ 

อบรมอยู่ด้วยแล้วยิ่งเป็นเวลาที่สำคัญมากกว่าเวลาอื่นใด ทั้ง ๆ ที่แสดงธรรมอยู่แต่ขณะที่หยุดหายใจ 
หรือหยุดเพื่อสังเกตการณ์อะไรก็สุดจะเดา เพียงขณะเดียวเท่านั้น ล้ามีรายใดคิดเปะปะออกนอกลู่นอก 



ทางไปบ้าง ขณะนั้นแลเป็นต้องได้เรื่อง และได้ยินเสียงเทศน์แปลก ๆ ออกมาทันทีซึ่งตรงกับความคิดที่ 
ไม่มีสติรายนั้น ๆ เป็นแต่ท่านไม่ระบุรายชื่อออกมาอย่างเปิดเผยเท่านั้น แบ้เช่นนั้นก็ทำให้ผู้คิดสะดุดใจ 
ในความคิดของตนทันทีและกลัวท่านมาก ไม , กล้าคิดแบบนั้นต่อไปอีก กับเวลาออกบิณฑบาตตามหลัง 
ท่านนั้นหนึ่ง จะต้องระวัง ไม่เช่นนั้นจะได้ยินเสียงเทศน์เรื่องความคิดไม่ดีของตนในเวลาเข้าประชุม 
แน่นอน บางทีก็น่าลับอายหมู่เพื่อนที่นั่งปังอยู่ด้วยกันหลายท่าน ซึ่งได้ยินแต่เสียงท่านเทศน์ระบุเรื่อง 
ความคิด แต่มิได้ระบุตัวผู้คิด ผู้ถูกเทศน์แทบมุดดินให้จมหายหน้าไปเลยก็มี เพราะบางครั้งเวลาได้ยิน 
ท่านเทศน์แบบนั้น ท่าให้ผู้นั่งปังอยู่ด้วยกันหลายท่านต่างหันหน้ามององค์นั้นชำเลืองดูองค์นี้ เพราะไม่ 
แน่ใจว่าเป็นองค์ไหนแน่ที่ถูกเทศน์เรื่องนั้นอยู่ขณะนั้น บรรดาพระเณรจำนวนมากรู้สึกจะมีนิสัย 

คล้ายคลึงกัน พอโดนเจ็บ ๆ ออกมาแล้วแทนที่จะเสียใจหรือโกรธ พอพ้นเขตดัดสันดานออกมาต่าง 
แสดงความยิ้มแย้มขบขันพอใจ และไต่ถามซึ่งกันและกันว่า วันนี้โดนใคร? วันนี้โดนใคร? แต่น่า 
ชมเชยอยู่อย่างหนึ่งที่พระท่านมีความสัตย์ซื่อต่อความผิดผิดของตัวและต่อเพื่อนฝูง ไม่ปกปิดไว้ 

เฉพาะตัว พอมีผู้ถาม จะเป็นองค์ใดก็ตามที่คิดผิดท่านองท่านเทศน์นั้น องค์นั้นต้องสารภาพตนทันทีว่า 
วันนี้โดนผมเอง เพราะผมมันดื้อไม , เข้าเรื่องไปหาญคิดเรื่อง.... ทั้งที่ตามปกติก็รู้อยู่ว่าจะโดนเทศน์ล้าขืน 
คิดอย่างนั้น แต่พอไปเจอเข้ามันลืมเรื่องที่เคยกลัวเสียสิ้น มีแต่เรื่องกล้าแบบบ้าๆบอๆ ออกมาท่าเดียว 
ที่ท่านเทศน์นั้นสมควรอย่างยิ่งแล้ว จะได้ดัดสันดานเราที่คิดไม , ดีเสียที ต้องขออภัยจากท่านผู้อ่านมาก ๆ 
ที่บางเรื่องผู้เขียนก็ไม่สะดวกใจที่จะเขียน แต่เรื่องที่ว่าไม่สะดวกก็มีผู้ก่อไว้แล้ว พอให้เกิดปัญหากลืน 
ไม่ได้คายไม่ออกขวางอยู่ในคอดี ๆ นี่เอง ถ้าได้ระบายออกตามความจริงก็น่าจะเป็นธรรม เหมือนพระ 
ท่านแสดงอาบัติ ก็เป็นวิธีที่ท่าให้หมดโทษหมดกังวลไม่กำเริบต่อไป จึงขอเรียนเป็นบางตอนพอเป็น 
ข้อคิดจากทั้งท่านผู้เป็นเจ้าของเรื่อง ทั้งท่านผู้ชำระเรื่อง ทั้งพวกเราผู้มีหัวใจที่อาจมีความคิดอย่างนั้น 
บ้าง โดยมากนักบวชและนักปฏิบัติที่โดนเทศน์เจ็บ ๆ อยู่บ่อย ก็เนึ่องจากอายตนะภายนอก คือ รูป 
เสียง เป็นต้น ที่เป็นริสภาคต่อกันนั่นเอง มากกว่าเรื่องอื่น ๆ ต้นเหตุที่ถูกเทศน์โดยมากก็เวลาบิณฑบาต 
ซึ่งเป็นกิจจำเป็นของพระ จะละเว้นมิได้ เวลาไปก็ต้องเจอ เวลาเจอก็จำต้องคิดไปต่าง ๆ บางรายพอเจอ 
เข้าเกิดความรักชอบ ความคิดกลายเป็นกงจักรไปโดยไม , รู้สึกตัว นี่แลคือต้นเหตุสำคัญที่ฉุดลากใจให้คิด 
ออกไปนอกลู่นอกทางทั้งที่ไม , อยากจะให้เป็นเช่นนั้น พอได้สติรั้งกลับมาได้ ตกตอนเย็นมาก็โดนเทศน์ 
แล้วพยายามท่าความสำรวมต่อไป พอวาระต่อไปก็ไปเจอเอาของดีเข้าอีก ท่าให้แผลกำเริบขึ้นอีก ขา 
กลับมาวัดก็โดนยาเม็ดขนานเด็ด ๆ ใส่แผลเข้าอีก คือ โดนเทศน์นั่นเอง ล้าองค์นี้ไม่โดนของดีแต่องค์นั้น 
ก็โดนเข้าจนได้ เพราะพระเณรมีมากต่อมากและต่างองค์ก็มีแผลเครื่องรับของแสลงด้วยกัน ฉะนั้นจึงไป 
โดนแต่ของดีมาจนไม่ชนะจะหลบหลีกแก้ไข พอมาถึงวัดและสบขังหวัดก็โดนเทศน์จากท่านเข้าอีก 

ธรรมดาความคิดของคนมีกิเลสก็ต้องมีคิดไปต่าง ๆ ดีบ้างชั่วบ้าง ท่านเองก็ไม่ใช่นักดุด่าไปเลียทุกขณะ 
จิตที่คิด ที่ท่านตำหนิก็ศึอสิ่งที่ท่านอยากให้คิด เช่น คิดอรรถคิดธรรมด้วยสติปัญญาเพื่อหาทางปลด 
เปลื้องตนออกจากทุกข์ ลันเป็นความคิดที่ถูกทางและเบาใจแก่ผู้อบรมสั่งสอนนั้นไม , ค่อยชอบคิดกัน แต่ 
ชอบไปคิดในสึ่งที่ไม , อยากให้คิด จึงโดนเทศน์กันอยู่เสมอแทบทุกคืน เพราะผู้ท่าให้ท่านต้องเทศน์บ่อย 
ๆ มีมาก นั้งนี้กล่าวถึงความรู้ความละเอียดแห , งปรชิตตวิชชา คือ การกำหนดรู้ใจผู้อื่นของท่านพระ 
อาจารย์มั่น ว่าท่านรู้และสามารถจริง ๆ ส่วนความคิดที่น่าตำหนินั้นก็มิได้เป็นขึ้นด้วยเจตนาจะสั่งสม 
ของผู้คิด หากแต่เป็นขึ้นเพราะความเผอเรอที่สติตามไม่ทันเป็นบางครั้งเท่านั้น แม้เช่นนั้นในฐานะที่ 
ท่านเป็นอาจารย์ผ้คอยให้ความร้ความฉลาดแก'ลกศิษย์ เมื่อเห็นว่าไม่เหมาะสมก็รีบเตือน เพื่อผ้นั้นจะได้ 



สติและเข็ดหลาบแล้วระวังสำรวมต่อไป ไม่หลวมตัวคิดอย่างนั้นอีก จะเป็นทางเบิกกว้างเพื่อความ 

เสียหายต่อไป เพราะความคิดซํ้าซากเป็นเครื่องส่งเสริม 

การสั่งสอนพระ รู้สึกว่าท่านสั่งสอนละเอียดถี่ถ้วนมาก ศีลที่เป็นฝ่ายวินัยท่านก็สอนละเอียด 
สมาธิและปัญญาที่เป็นฝ่ายธรรมท่านยิ่งสอนละเอียดลออมาก แต่ปัญญาขั้นสูงสุดจะเขียนลงข้างหน้าตาม 
ประวัติท่านที่บำเพ็ญธรรมขั้นสูงขั้นไปเป็นลำดับ ส่วนสมาธิทุกขั้นและปัญญาขั้นกลาง ท่านเริ่มมีความ 
ชำนาญมาแล้วจากถํ้าสาริกา นครนายก พอมา!เก 1 ซ้อมอยู่ทางภาคอีสานนานพอควรก็ยิ่งมีความชำนิ 

ชำนาญยิ่งขั้น ฉะนั้น การอธิบายสมาธิทุกขั้นและวิปัสสนาขั้นกลางแก่พระเณร ท่านจึงอธิบายได้อย่าง 
คล่องแคลำมาก ไม่มีการเคลื่อนคลาดจากหลักสมาธิปัญญาที่ลูกต้องเลย ผู้รับการอบรมได้ปังอย่างถึงใจ 
ทุกขั้นของสมาธิและปัญญาขั้นกลาง สมาธิท่านรู้สึกแปลกและพิสดารมาก ทั้งขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ 
และอัปปนาสมาธิ คือขณะจิตรวมเป็นขณิกสมาธิแล้วตั้งอยู่ได้ขณะเดียว แต่มิได้ถอนออกมาเป็นจิต 
ธรรมดา หากแต่ถอนออกมาสู่อุปจารสมาธิ แล้วออกรู้สิ่งต่าง ๆ ไม่มีประมาณ บางครั้งเกี่ยวกับพวก 
ภูตผี เทวบุตร เทวธิดา พญานาคต่าง ๆ นับภพนับภูมิได้ที่มาเกี่ยวข้องกับสมาธิประเภทนี้ ซึ่งท่านใช้ 
รับแขกจำพวกมีรูปไม่ปรากฏด้วยตา มีเสียงไม่ปรากฏด้วยหูมาเป็นประจำ บางครั้งจิตก็เหาะลอยออก 
จากกายแล้วเที่ยวชมสวรรค์วิมานและพรหมโลกขั้นต่าง ๆ และลงไปเที่ยวดูภพภูมิของสัตว์นรกที่กำลัง 
เสวยกรรมมีประเภทต่างกันอยู่ที่ที่ทรมานต่าง ๆ กันตามกรรมของตน คำว่าขั้นลงตามคำสมมติที่โลก 
นำมาใช้กันตามกิริยาของกายซึ่งเป็นอวัยวะหยาบนั้น ผิดกับกิริยาของจิตซึ่งเป็นของละเอียดอยู่มาก จน 
กลายเป็นคนละโลกเอาเลย คำว่าขั้นหรือลงของกาย รู้สึกเป็นประโยคพยายามอย่างเอาจริงเอาจังแต่จิต 
ถ้าใช้กิริยาแบบกายบ้างว่าขั้นหรือลงก็สักแต่ว่าเท่านั้น แต่มิได้เป็นประโยคพยายามว่าจิตขั้นหรือลงเลย 
คำว่าสวรรค์ พรหมโลก และนิพพาน อยู่สูงขั้นไปตามลำดับแห่งความละเอียดของขั้นนั้น ๆ ก็ดี คำว่า 
นรกอยู่ตํ่าลงไปตามลำดับของความตํ่าแห่งภูมิและผู้มีกรรมต่าง ๆ กันก็ดีนี้ เรานำด้านวัตถุเข้าไปวัดกับ 
นามธรรมเหล่านั้นต่างหาก นรก สวรรค์ เป็นต้น จึงมีตํ่าสูงไปตามโลก เราพอเทียบกันได้บ้าง เช่น 
นักโทษทั้งลหุโทษและครุโทษที่อยู่ในเรือนจำอันเดียวกัน ซึ่งตั้งอยู่ในที่ที่มนุษย์ผู้ไม่มีโทษทัณฑ์อะไรอยู่ 
กัน ในนักโทษทั้งสองชนิดไม่มีการขั้นลงต่างกันที่ตรงไหนบ้างเลย เพราะอยู่ในเรือนจำอันเดียวกันและ 
ไม่มีขั้นลงต่างกันกับมนุษย์ผู้ไม่มีโทษอีกด้วย เพราะเรือนจำหรือตะรางอันเป็นที่อยู่ของนักโทษทุกชนิด 
อยู่กัน กับสถานที่ที่มนุษย์อยู่กัน มันเป็นแผ่นดินอันเดียวกัน บ้านเมืองอันเดียวกัน เป็นแต่แยกเป็น 
เอกเทศกันอยู่คนละส่วนเท่านั้น เมื่อต่างคนต่างมีตาดีหูดี ทั้งลหุโทษครุโทษและมนุษย์ผู้ปราศจากโทษ 
ต่างก็มองเห็นได้ยินและรู้เรื่องของกันได้อย่างธรรมดาทั่ว ๆ ไป ไม่เป็นปัญหาเหมือนระหว่างพวกนรก 
กับเทวดา ระหว่างเทวดากับพรหม และระหว่างพวกเทพฯ ทุกขั้นกับสัตว์นรกทุกภูมิและระหว่างสัตว์ 
นรกทุกภูมิและเทวดา พรหมทุกขั้นกับพวกมนุษย์ที่ไม , รู้เรื่องของกันเอาเลย แบ้กระแสใจของทุก ๆ 
จำพวกจะล่งประสานผ่านภูมิที่อยู่ของกันและกันอยู่ตลอดเวลา แต่ก็เหมือนไม่ได้ผ่านและเหมือนไม่มี 
อะไรมีอยู่ในโลก นอกจากเราคนเดียวที่รู้เรื่องของตัวทุกอย่างเท่านั้นจะรับรองตนได้ว่า การมีอยู่ในโลก 
เพียงใจที่มีอยู่กับทุกคนตลอดสัตว์ก็ยังไม่สามารถรู้เรื่องความกิดดีชั่วของกันและกันได้ ถ้าจะปฏิเสธว่าใจ 
ของคนและสัตว์ไม่มี และถ้ามีทำไมไม , รู้ไม่เห็นใจเรื่องใจกันบ้างดังนี้ ก็พอจะปฏิเสธได้ถ้าจะเป็นความ 
จริงตามคำปฏิเสธ แต่จะปฏิเสธวันยังคํ่าก็คงผิดไปทั้งวัน เพราะปกติคนและสัตว์ที่ยังครองตัวอยู่ย่อมมีใจ 
ด้วยกันทุกราย แม้จะไม่รู้ไม่เห็นความคิดของกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ใจไม่มีในร่างที่เราไม่สามารถ 
มองเห็นและได้ยิน สิ่งละเอียดที่สุดวิสัยของตาหุจะรับรู้ได้ในโลกแห่งสัตว์ทั้งหลาย ก็คงขั้นอยู่กับ 



ความไม่สามารถของแต่ละราย ไม่ขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่จะปกปิดตัวเอง คำว่าสวรรค์และพรหมโลก 
ชั้นนั้น ๆ สูงขึ้นไปเป็นลำดับนั้น ก็มิได้สูงขึ้นไปแบบบ้านที่มีหลายชั้นซึ่งเป็นด้านวัตถุดังที่รู้ ๆ กันที่ 
จะต้องใช้บันไดหรือลิฟท์ขึ้นไปเป็นชั้น ๆ หากสูงแบบนามธรรม ขึ้นแบบนามธรรม ด้วยนามธรรม คือ 
ใจดวงมีสมรรถภาพภายในตัว เพราะกรรมดีคือกุศลกรรม คำว่านรกตํ่าก็มิได้ตํ่าแบบลงเหวลงบ่อ แต่ 
ตํ่าแบบนามธรรม ลงแบบนามธรรม และดูด้วยนามธรรม คือดวงใจมีความสามารถภายในตัว แต่ผู้ลง 
ไปเสวยกรรมของตนต้องไปด้วยอำนาจกรรมชั่วที่พาให้เป็นไปในทางตรงกันข้าม อยู่รับความทุกข์ 

ทรมานก็อยู่ด้วยกรรมพาให้อยู่จนกว่าจะพ้นโทษ เหมือนคนติดคุกตะรางตามกำหนดเวลา เมื่อพ้นโทษก็ 
ออกจากคุกตะรางไปฉะนั้น ส่วนอุปจารสมาธิของท่านรู้สึกเริ่มเกี่ยวพันกันกับขณิกสมาธิมาแต่เริ่มแรก 
ปฏิบัติ เพราะจิตท่านเป็นจิตที่ว่องไวผาดโผนมาดั้งเดิม เวลารวมลงเพียงขณะเดียวที่เรียกว่าขณิกสมาธิ 
ก็เริ่มออกเที่ยวรู้เห็นสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในวงของอุปจาระ จนกระทั่งท่านมีความชำนาญและบังคับให้อยู่กับที่ 
หรือให้อออกรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ก็ได้แล้ว จากนั้นท่านต้องการจะปฏิบัติต่อสมาธิประเภทใดก็ได้สะดวก 
ตามต้องการ คือจะให้เป็นขณิกะแล้วเลื่อนออกมาเป็นอุปจาระเพื่อรับรู้สึ่งต่าง ๆ หรือจะให้รวมสงบลง 
ถึงฐานสมาธิอย่างเต็มที่ที่เรียกว่าดัปปนาสมาธิ แล้วพักอยู่ในสมาธินั้นตามต้องการก็ได้ อัปปนาสมาธิ 
เป็นสมาธิที่สงบละเอียดแนบแน่นและเป็นความสงบสุขอย่างพอตัว ผู้ปฏิบัติจึงมีทางติดสมาธิประเภทนี้ 
ได้ ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่า ท่านเคยติดสมาธิประเภทนี้บ้างเหมือนกัน แต่ท่านเป็นนิสัยปัญญาจึง 
หาทางออกได้ ไม่นอนใจและติดอยู่ในสมาธิประเภทนี้นาน ผู้ติดสมาธิประเภทนี้ท่าให้เนิ่นช้าได้ 

เหมือนกันล้าไม่พยายามคิดค้นทางปัญญาต่อไป นักปฏิบัติที่ติดอยู่ในสมาธิประเภทนี้มีเยอะแยะ เพราะ 
เป็นสมาธิที่เต็มไปด้วยความสุข ความเยื่อใยและอ้อยอิ่งน่าอาลัยเสียดายอยู่มาก ไม่คิดอยากแยกตัว 
ออกไปทางปัญญาอันเป็นทางถอนกิเลสทั้งมวล ล้าไม่มีผู้ฉลาดมาตักเตือนด้วยเหตุผลจริง ๆ จะไม่ยอม 
ถอดถอนตัวออกมาสู่ทางปัญญาเอาเลย เมื่อจิตคิดอยู่ในสมาธิประเภทนี้นานไป อาจเกิดความสำคัญตน 
ไปต่าง ๆ ได้ เช่น สำคัญว่านิพพานความสิ้นทุกข์ก็ต้องมีอยู่ในจุดแห่งความสงบสุขนี้ หามีอยู่ในที่อื่นใด 
ไม่ดังนี้ ความจริงจิตที่รวมตัวเข้าเป็นจุดเดียวจนรู้เห็นจุดของจิตได้อย่างชัดเจน และรู้เห็นความสงบสุข 
ประจักษ์ใจในสมาธิชั้นอัปปนานี้ เป็นการรวมกิเลสภพชาติอยู่ในจิตดวงนั้นด้วยใจขณะเดียวกัน ล้าไม่ 
ใช้ปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิกท่าลาย ก็มีหวังดั้งภพชาติอีกต่อไปโดยไม่ต้องสงสัย ฉะนั้นผู้ปฏิบัติในสมาธิ 
ชั้นใดก็ตาม ปัญญาจึงควรมีแอบแฝงอยู่เสมอตามโอกาสที่ควร เฉพาะอัปปนาสมาธิด้วยแล้ว ควรใช้ 
ปัญญาเดินหน้าอย่างยิ่ง ล้าไม , อยากรู้ความเห็นจิตที่มีเพียงความสงบสุขอยู่อย่างเดียวไม่มีความฉลาด 

รอบตัวเลยเท่านั้น 

ท่านพระอาจารย์มั่น นับแต่ท่านกลับมาทางภาคอีสานเที่ยวนี้ ท่านชำนาญในปัญญาชั้นกลาง 
มากจริงอยู่ เพราะผู้อ้าวขึ้นสู่ภูมิธรรมชั้นสามคือพระอนาคามี ต้องนับว่ามีปัญญาชั้นกลางอย่างพอตัว 
ไม่เช่นนั้นจะพิจารณาภูมิธรรมชั้นนั้นไม , ได้ การอ้าวขึ้นสู่ภูมิธรรมชั้นนี้ต้องผ่านกายคตาสติ ทั้งสุภะ 
ความเห็นว่ากายเป็นของสวยงาม ทั้งอสุภะความเห็นว่ากายเป็นของไม่สวยงาม ไปด้วยปัญญา มิได้ติด 
อยู่ โดยจิตแยกสุภะและอสุภะออกด้วยปัญญา แล้วก้าวผ่านไปในท่ามกลางคือมัชฌิมาตรงกลาง ได้แก่ 
ระหว่างสุภะและอสุภะต่อกัน หมดความสงสัยและเยื่อใยในธรรมทั้งสองนั้นอันเป็นเพียงทางเดินผ่าน 
เท่านั้น การพิจารณาถึงชั้นที่ว่านี้ชัดว่าเพียงผ่านไปได้ ถ้าเทียบการสอบไล่ก็เพียงได้คะแนนตามกฎที่ดั้ง 
ไว้เท่านั้น ยังมิได้คะแนนสูงและสูงสุดในชั้นนั้น ผู้บรรลุธรรมถึงระตับนี้แล้วจำต้องแกซ้อมปัญญา เพื่อ 



ความชำนาญละเอียดขึ้นไปจนเต็มภูมิของธรรมชั้นนั้น ที่เรียกว่าอนาคามีเต็มภูมิ ถ้าตายในขณะนั้นก็ไป 
เกิดในชั้นอกนิษฐาพรหมโลกชั้นที่ห้าทันที ไม , ต้องเกิดในพรหมโลกสี่ชั้นตํ่านั้น 

ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่า ท่านเคยติดอยู่ในภูมินี้นานเอาการอยู่ เพราะไม , มีผู้คอยให้อุบาย 
ใด ๆ เลย ต้องลูบคลำกันอย่างระมัดระวังมากกลัวจะผิดพลาด เพราะทางไม่เคยเดิน เท่าที่สังเกตรู้ตลอด 
มา เวลาสติปัญญาละเอียด ธรรมละเอียด ส่วนกิเลสที่จะทำให้หลงก็ละเอียดไปตาม ๆ กัน จึงเป็นความ 
ลำบากอยู่ไม่น้อยในธรรมแต่ละชั้นกว่าจะผ่านไปไต้ ท่านเล่า น่าอัศจรรย์เหลือประมาณ อุตส่าห์คลำไม้ 
คลำตอและขวากหนามโดยมิไต้รับคำแนะจากใคร นอกจากธรรมในคัมภีร์เท่านั้น กว่าจะผ่านพ้นไปไต้ 
และมาเมตตาสั่งสอนพวกเรา ก็อดที่จะระลึกถึงความทุกข์อย่างมหันต์ของท่านมิได้ เวลากำลังบุกป่าฝ่า 
ดงไปองค์เดียว มีโอกาสดี ๆ ท่านเล่าถึงการท่าเพ็ญของท่านให้ฟิงที่น่าสมเพชเวทนาท่านนักหนา 

ผู้เขียนเองเคยนั้าตาร่วงสองครั้งด้วยความเห็นทุกข์ไปตามเวลาท่านลำบากมากในการท่าเพ็ญ และด้วย 

ความอัศจรรย์ในธรรมที่ท่านเล่าให้ฟิงซึ่งเป็นธรรมละเอียดถึกขึ้ง จนเกิดความคิดขึ้นมาว่า เรานี้จะพอมี 
วาสนาบารมีแค , ไหนบ้างหนอ พอจะถูไถเสือกคลานไปกับท่านได้เพียงใด หรือไม , ก็มีในบางขณะ ตาม 
ประสาของปุถุชนอย่างนั้นเอง แต่คำพูดท่านเป็นเครื่องปลุกประสาทให้ตื่นตัวตื่นใจได้ดีมาก นี่แลเป็น 
เครื่องพยุงความเพียรไม่ให้ลดละเพื่ออนาคตของตนตลอดมา ท่านเล่าว่าพอเร่งความเพียรทางปัญญาเข้า 
มากท่ไร ยิ่งท่าให้จิตใจจืดจางออกจากหมู , คณะมากขึ้นและกลับดูดดื่มทางความเพียรมากเข้าทุกที ทั้งที่ 
ทราบเรื่องของตัวมาโดยลำดับว่ากำลังของเรายังไม่พอ แต่ก็จำต้องอยู่รออบรมหมู , คณะพอให้มีหลักฐาน 
ทางใจบ้าง 

ทราบว่าท่านจำพรรษาที่จังหวัดนครพนมหลายปี ตามแถบหมู่บ้านสามผง อำเภอศรีสงคราม ถ้า 
จำไม , ผิดก็ราว๓-๔ปี ที่บ้านห้วยทราย ซึ่งตั้งอยู่เขตอำเภอคำชะอี ชังหวัดเดียวกัน®ปี แถบหมู่บ้าน 
ห้วยทราย บ้านคำชะอี หนองสูง โคกกลาง เหล่านี้ มีภูเขามาก ท่านชอบพักอยู่แถบนี้มาก ที่เขาผักกูด 
ซึ่งอยู่ใกล้หมู่บ้านแถบนั้นท่านว่าเทวดาก็ชุม เสือก็ชุมมาก ตอนกลางคืนเสือก็มาเที่ยวรอบ ๆ บริเวณที่ 
ท่านพักอยู่ เทวดาก็ชอบมาฟ้งธรรมท่านบ่อยเช่นกัน กลางคืนเสียงเสือโคร่งใหญ่กระหึ่มอยู่ใกล้ ๆ กับที่ 
พักท่าน บางคืนมันกระหึ่มพร้อมกันท่ละหลาย ๆ ตัว เสียงสนั่นหวั่นไหวไปทั่วทั้งป่า เสียงมันร้องรับ 
กันเหมือนเสียงคนร้องหากันนี่เอง ทางโน้นก็ร้อง ทางนี้ก็ร้อง กระหึ่มรับกันเป็นพักๆท่ละหลายๆตัว 
น่ากลัวมาก พระเณรบางคืนไม , ได้หลับนอนกันเลย กลัวเสือจะมาฉวยไปกิน ท่านฉลาดหาอุบายพูด 
แปลก ๆ ให้พระเณรกลัวเสือเพื่อจะได้พากันขยันท่าความเพียร โดยพูดว่า ใครขี้เกียจท่าความเพียรระวัง 
ให้ดีนะ เสือในเขาลูกนี้ชอบพระเณรที่ขึ้เกียจท่าความเพียรนัก กินก็อร่อยดี ใครไม , อยากเป็นอาหาร 
อร่อยของมันต้องขยัน ใครขยันท่าความเพียร เสือกลัวและไม่ชอบเอาเป็นอาหาร พอพระเณรได้ยิน 
ดังนั้นต่างก็พยายามท่าความเพียรกัน แม้เสือกำลังกระหึ่มอยู่รอบ ๆ ก็จำต้อง!]นออกไปเดินจงกรมแบบ 
สละตายทั้งที่กลัว ๆ เพราะเชื่อคำท่านว่าใครขี้เกียจเสือจะมาเอาไปเป็นอาหารอันอร่อยของมัน เพราะที่ 
อยู่นั้นมิได้เป็นกุฎีเหมือนวัดทั่ว ๆ ไป แต่เป็นร้านเล็ก ๆ พอหมกตัวเวลาหลับนอนเท่านั้น และเตี้ย ๆ 
ด้วย เผื่อเสือนึกหิวขึ้นมาและโดดมาเอาไปกินต้องเสียท่าให้มันจริง ๆ เพราะฉะนั้น พระท่านถึงกลัวและ 
เชื่อคำของท่านอาจารย์ ท่านเล่าให้ฟิงก็น่ากลัวด้วย ว่าบางคืนเสือโคร่งใหญ่เข้ามาถึงบริเวณที่พระพักอยู่ก็ 
มี แต่ก็ไม่ทำอะไรเป็นเพียงเดินผ่านไปเท่านั้น ตามปกติท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าเสือไม่กล้ามาท่าอะไรได้ 
ท่านว่าเทวดารักษาอยู่ตลอดเวลา คือเวลาเทวดาลงมาเยี่ยมฟ้งเทศน์ท่าน เขาบอกกับท่านว่า เขาพากัน 
อารักขาไม , ให้มีอะไรมารบกวนและท่าอันตรายได้ และขออาราธนาท่านให้พักอยู่ที่นั้นนาน ๆ ฉะนั้น 



ท่านจึงหาอุบายพูดให้พระเณรกลัวและสนใจต่อความเพียรมากขึ้น เสือเหล่านั้นก็รู้สึกจะทราบว่าที่บริเวณ 
ท่านพักอยู่เป็นสถานที่เย็นใจ พวกสัตว์เสือต่าง ๆ ไม , ต้องระวังอันตรายจากนายพราน เพราะตามปกติ 
ชาวบ้านทราบว่าท่านไปพักอยู่ที่ใด เขาไม่กล้าไปเที่ยวล่าเนื้อที่นั้น เขาบอกว่ากลัวเป็นบาป และกลัว 
ปืนจะระเบิดทั้งลำกล้องใส่มือเขาตาย ขณะยิงสัตว์ในที่ใกล้บริเวณนั้น สิ่งที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือ 

เวลาท่านไปพักอยู่ ณ สถานที่ใดซึ่งเป็นแหล่งที่เสือชุม ๆ ที่นั้นแบ้ปกติเสือจะเคยมาเที่ยวหาอัดวัวควาย 

กินเป็นประจำตามหมู่บ้านแถบนั้นแต่ก็เลิกราอันไป ไม่ทราบว่ามันไปเที่ยวหากินอันที่ไหน เรื่องทั้งนี้ 
ท่านเองก็เคยเล่าให้ฟิง และชาวบ้านหลายหมู่บ้านที่ท่านเคยไปพักอยู่ก็เคยเล่าให้ฟิงเหมือนอัน ว่าเสือไม่ 
ไปทำอันตรายสัตว์เลี้ยงเขาเลย น่าอัศจรรย์มากดังนี้ยังมีข้อแปลกอยู่อีกอย่างหนึ่งคือเวลาพวกเทวดามา 

เยี่ยมฟิงเทศน์ ท่านหัวหน้าเทวดาเล่าว่า ท่านมาพักอยู่ที่นี่ทำให้พวกเทวดาสบายใจไปทั่วอัน เทวดามี 
ความสุขมากผิดปกติเพราะกระแสเมตตาธรรมท่านแผ่กระจายครอบห้องฟ้าอากาศและแผ่นดินไปหมด 
กระแสเมตตาธรรมท่านเป็นกระแสที่บอกไม , ถูกและอัศจรรย์มาก ไม่มีอะไรเหมือนเลยดังนี้ แล้วพูด 

ต่อไปว่า ฉะนั้น ท่านพักอยู่ที่ไหน พวกเทวดาต้องทราบอันจากกระแสธรรมที่แผ่ออกจากองค์ท่านไป 
ทุกทิศทุกทาง แบ้เวลาท่านแสดงธรรมแก่พระเณรและประชาชน กระแสเสียงท่านก็สะเทือนไปหมดทั้ง 
เบื้องบนเนื้องล่าง ไม่มีขอบเขต ใครอยู่ที่ไหนก็ได้เห็นได้ยิน นอกจากคนตายแล้วเท่านั้นจะไม่ได้ยิน 

ตอนนี้ต้องขออภัยท่านผู้อ่านมาก ๆ อีกด้วย 

จะได้เชิญอาราธนาคำพูดระหว่างท่านพระอาจารย์อับพวกเทวดาสนทนาอันมาลงอีกเล็กน้อย 
ส่วนจะจริงหรือเท็จก็เขียนตามที่ได้ยินได้ฟิงมา ท่านย้อนถามเขาบ้างว่า ก็มนุษย์ไม่เห็นได้ยินอันบ้างล้า 
ว่าเสียงเทศน์สะเทือนไปไกลดังที่ว่านั้น หัวหน้าเทพฯ รีบตอบท่านทันทีว่า ก็มนุษย์เขาจะรู้เรื่องอะไร 

และสนใจอับศีลอับธรรมอะไรอันท่าน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ของเขา เขาเอาไปใช้ในทางบาปทาง 
กรรมและขนนรกมาทับถมตัวตลอดเวลา นับแต่วันเขาเกิดมาจนกระทั่งเขาตายไป เขามิได้สนใจอับศีล 
อับธรรมอะไรเท่าที่ควรแก่ภูมิของตนหรอกท่าน มีน้อยเต็มทีผู้ที่สนใจจะนำตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไป 
ทำประโยชน์ คือ ศีลธรรม ชีวิตเขาก็น้อยนิดเดียว ถ้าเทียบอันแล้วมนุษย์ตายคนละกี่สิบกี่ร้อยครั้ง 

เทวดาที่อยู่ภาคพื้นแบ้เพียงรายหนึ่งก็ยังไม , ตายอันเลย ไม , ต้องพูดถึงเทวดาบนสวรรค์ชั้นพรหมซึ่งมีอายุ 

ยืนนานอันเลย มนุษย์จำนวนมากมีความประมาทมาก ที่มีความไม่ประมาทมีน้อยเต็มที มนุษย์เองเป็น 
ผู้รักษาศาสนา แต่แล้วมนุษย์เสียเองไม , รู้จักศาสนา ไม่รู้จักศีลธรรมซึ่งเป็นของดีเยี่ยม มนุษย์คนใดชั่วก็ 
ยิ่งรู้จักแต่จะทำชั่วส่ายเดียว เขายังแต่ลมหายใจเท่านั้นพอเป็นมนุษย์อยู่อับโลกเขา พอลมหายใจขาดไป 
เท่านั้น เขาก็จมไปอับความชั่วของเขาทันทีแล้ว เทวดาก็ได้ยิน ทำไมจะไม , ได้ยิน ปิดไม่อยู่ เวลา 
มนุษย์ตายแล้วนิมนต์พระท่านมาสาธยายธรรม กุสลาธมัมาให้คนตายฟิง เขาจะเอาอะไรมาฟ้งสำหรับ 
คนชั่วขนาดนั้น พอแต่ตายลงไปกรรมชั่วก็มัดดวงวิญญาณเขาไปแล้ว เริ่มแต่ขณะสิ้นลมหายใจ จะมี 

โอกาสมาฟิงเทศน์ฟิงธรรมได้อย่างไร แบ้ขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่สนใจอยากฟ้งเทศน์ฟิงธรรม 

นอกจากคนที่ยังเป็นอยู่เท่านั้น พอฟ้งได้ล้าสนใจอยากฟ้ง แต่เขามิได้สนใจฟิงหรอกท่าน ท่านไม่ 

สังเกตดูเขาบ้างหรือ เวลาพระท่านสาธยายธรรมกุสลาธัมมาให้ทัเง เขาสนใจฟ้งเมื่อไร ศาสนามิได้ถึง 
ใจมนุษย์เท่าที่ควรหรอกท่าน เพราะเขาไม่สนใจอับศาสนา สิ่งที่เขารับชอบที่สุดนั้น มันเป็นสิ่งที่ตํ่า 
ทรามที่สัตว์เดียรัจฉานบางตัวก็ยังไม , อยากชอบ นั่นแลเป็นสึ่งที่มนุษย์ที่ไม , ชอบศาสนาชอบมากกว่าสิ่ง 

อื่นใด และชอบแต่ไหนแต่ไรมา ทั้งชอบแบบไม่มีวันเมื่อไม , รู้จักเมื่อเอาเลย ขณะจะขาดใจยังชอบอยู่ 
เลยท่าน พวกเทวดารู้เรื่องของมนุษย์ได้ดีกว่ามนุษย์จะมาสนใจรู้เรื่องของพวกเทวดาเป็นไหน ๆ มีท่านนี่ 



แลเป็นพระวิเศษ รู้ทั้งเรื่องมนุษย์ ทั้งเรื่องเทวดา ทั้งเรื่องสัตว์ นรก สัตว์กี่ประเภทท่านรู้ได้ดีกว่าเป็น 
ไหน ๆ ฉะนั้น พวกเทวดาทั้งหลายจึงยอมตนลงกราบไหว้ท่าน 

พอหัวหน้าเทวดาพูดจบลง ท่านพระอาจารย์มั่นก็พูดเป็นเชิงปรึกษา ว่าเทวดาเป็นผู้มีตาทิพย์หู 
ทิพย์ แลเห็นได้ไกล ฟ้งเสียงได้ไกล รู้เรื่องดีชั่วของชาวมนุษย์ได้ดีกว่ามนุษย์จะรู้เรื่องของตัวและรู้เรื่อง 
ของพวกมนุษย์ด้วยกัน จะไม่พอมีทางเตือนมนุษย์ให้รู้สึกสำนึกในความผิดถูกที่ตนท่าได้บ้างหรือ 

อาตมาเข้าใจว่าจะได้ผลดีกว่ามนุษย์ด้วยกันตักเตือนกันสั่งสอนกัน จะพอมีทางได้บ้างไหม หัวหน้า 
เทวดาตอบท่านว่า เทวดายังไม่เคยเห็นมนุษย์มีกี่รายพอจะมีใจเป็นมนุษย์สมภูมิเหมือนอย่างพระคุณเจ้า 
ซึ่งให้ความเมตตาแก'ชาวเทพฯ และชาวมนุษย์ตลอดมาเลย พอที่เขาจะรับทราบว่าในโลกนี้มีสัตว์ชนิด 
ต่าง ๆ หลายต่อหลายจำพวกอยู่ด้วยกัน ทั้งที่เป็นภพหยาบ ทั้งที่เป็นภพละเอียด ซึ่งมนุษย์จะยอมรับว่า 
เทวดาประเภทต่าง ๆ มีอยู่ในโลก และสัตว์อะไรที่มีอยู่ในโลกกี่หมั่นกี่แสนประเภทว่ามีจริงตามที่สัตว์ 
เหล่านั้นมีอยู่ เพราะนับแต่เกิดมามนุษย์ไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาแต่พ่อแต่แม่แต่ปูย่าตายาย แล้วมนุษย์จะ 
มาสนใจอะไรกับเทวดาเล่าท่าน นอกจากเห็นอะไรผิดสังเกตบ้าง จริงหรือไม , จริงไม , คำนึง พวกมนุษย์มี 
แต่พากันกล่าวตู่ว่าผีกันเท่านั้น จะมาหวังคำตักเตือนดีชอบอะไรจากเทวดา แบ้เทวดาจะรู้เห็นพวกมนุษย์ 
อยู่ตลอดเวลา แต่มนุษย์ก็มิได้สนใจจะรู้เทวดาเลย แล้วจะให้เทวดาตักเตือนสั่งสอนมนุษย์ด้วยวิธีใด 
เป็นเรื่องจนใจทีเดียว ปล่อยตามกรรมของใครของเราไว้อย่างนั่นเอง แม้แต่พวกเทวดาเองก็ยังมีกรรม 
เสวยอยู่ทุกขณะ ล้าปราศจากกรรมแล้วเทวดาก็ไปนิพพานได้เท่านั้นเองท่าน จะพากันอยู่ให้ลำบากไป 
นานอะไรกัน ท่านพระอาจารย์มั่นถามเขาว่า พวกเทวดาก็รู้นิพพานกันด้วยหรือ ถึงว่าหมดกรรมแล้วก็ 
ไปนิพพานกันได้ และพวกเทวดาก็มีความทุกข์เช่นสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันหรือ เขาตอบท่านว่า ทำไม 
จะไม , รู้ท่าน ก็เพราะพระพุทธเจ้าองค์ใดมาสั่งสอนโลกก็ล้วนแต่สอนให้พ้นทุกข์ไปนิพพานกันทั้งนั้น 
มิได้สอนให้จมอยู่ในกองทุกข์ แต่สัตว์โลกไม่สนใจพระนิพพานเท่าเครื่องเล่นที่เขาชอบเลย จึงไม่มีใคร 
คิดอยากไปนิพพานกัน คำว่านิพพานพวกเทวดาจำได้อย่างติดใจจากพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่มาสั่งสอน 
สัตว์โลก แต่เทวดาก็มีกรรมหนาจึงยังไม่พ้นจากภพของเทวดาให้ได้ไปนิพพานกัน จะได้หมดปัญหา 
ไม่ต้องวกเวียนถ่วงตนดังที่เป็นอยู่นี้ ส่วนความทุกข์นั้นถ้ามีกรรมอยู่แล้ว ไม , ว่าสัตว์จำพวกใดต้องมีทุกข์ 
ไปตามส่วนของกรรมดีชั่วที่มีมากน้อยในตัวสัตว์ ท่านถามเทวดาว่า พระที่พูดกับเทวดารู้เรื่องกันมีอยู่ 
แยะไหม? เขาตอบว่ามีอยู่เหมือนกันท่านแต่ไม่มากนัก โดยมากก็เป็นพระซึ่งชอบปฏิบัติบำเพ็ญอยู่ใน 
ป่าในเขาเหมือนพระคุณเจ้านี่แล ท่านถามว่า ส่วนฆราวาสเล่ามีบ้างไหม? เขาตอบว่า มีเหมือนกัน แต่มี 
น้อยมากและต้องเป็นผู้ใคร่ทางธรรม ปฏิบัติใจผ่องใสลึงรู้ได้ เพราะกายพวกเทวดานั้นหยาบ สำหรับ 
พวกเทวดาด้วยกัน แต่ก็ละเอียดสำหรับมนุษย์จะรู้เห็นได้ทั่วไป นอกจากผู้มีใจผ่องใสจึงจะรู้จะเห็นได้ 
ไม่ยากนัก ท่านถามเขาว่า ที่ธรรมท่านว่าพวกเทวดาไม , อยากมาอยู่ใกล้พวกมนุษย์ เพราะเหม็นสาบคาว 
มนุษย์นั้นเหม็นสาบคาวอย่างไรบ้าง ขณะที่ท่านทั้งหลายมาเยี่ยมอาตมาไม่เหม็นคาวบ้างหรือ ทำไมถึง 
พากันมาหาอาตมาบ่อยนัก เขาตอบว่า มนุษย์ที่มีศีลธรรมมิใช่มนุษย์ที่ควรรังเกียจ ยิ่งเป็นที่หอมหวน 
ชวนให้เคารพบูชาอย่างยิ่ง และอยากมาเยี่ยมฟิงเทศน์อยู่เสมอไม่เบื่อเลย มนุษย์ที่เหม็นคาวน่ารังเกียจ 
คือมนุษย์ที่เหม็นคาวศีลธรรม รังเกียจศีลธรรม ไม่สนใจในศีลธรรม มนุษย์ประเภทเบื่อศีลธรรมซึ่งเป็น 
ของดีเลิศในโลกทั้งสาม แต่ชอบในสิ่งที่น่ารังเกียจของท่านผู้ดีมีศีลธรรมทั้งหลาย มนุษย์ประเภทนี้น่า 
รังเกียจจริงไม่อยากเข้าใกล้และเหม็นคาวฟ้งไปไกลด้วย แต่เทวดามิได้ตั้งข้อรังเกียจชาวมนุษย์แต่อย่างใด 
หากเป็นนิสัยของพวกเทวดามีความรู้สึกอย่างนั้นมาตั้งเดิมดังนี้ 



เวลาท่านเล่าเรื่องเทวดาภูตผีชนิดต่าง ๆ ให้ฟิง ผู้ฟ้งเคลิ้มไปจนลืมตัวและลืมเวลํ่าเวลา ลืม 
เหน็จเหนื่อยเมื่อยล้าไปตาม ๆ กัน ประหนึ่งตนก็ใคร่เอย่างนั้นบ้าง และคิดว่าจะเจะเห็นอย่างนั้นบ้างใน 
วันหนึ่งข้างหน้า แล้วทำให้เกิดความกระหยิ่มต่อความเพียรเพื่อผลอย่างนั้นขึ้นมา กับตอนท่านเล่า 
อดีตชาติของท่านและของคนอื่นเป็นบางรายที่เห็นว่าจำเป็นให้ฟิง ยิ่งทำให้อยากแรื่องอดีตของตนจนลืม 
ความคิดที่อยากพ้นทุกข์ไปนิพพาน ในบางครั้งพอเตัวเกิดตกใจและตำหนิตนว่า อ๋อ เรานี่จะเริ่มบ้าไป 
เสียแล้ว แทนที่จะคิดไปในทางหลุดพ้นดังที่ท่านสั่งสอน แต่กลับไปคว้าและงมเงาในอดีตที่ผ่านมาแล้ว 

๘๐ ด 9^ 9^ ๘? &/ ไๆ I ๐^ ๘? 0 ^ ๘ ^ ไ/เ เ/ะ3 3 ) 3 ) I I ๐/ I ๘! 

กํทำ เห่ รูสิกตัว[ปพักหนีง พอเผลอตัวกคด[ปอกแล้ว ต้องคอยปราบปรามตัวเองอยู่เริอย 

เวลาท่านเล่าเรื่องพวกเทวดาภูตผีชนิดต่าง ๆ มาเยี่ยมท่าน เสึกน , าฟิงมาก เฉพาะพวกภูตผีรู้สึกมีผี 
อันธพาลเช่นกับมนุษย์เรา ถ้าพวกใดชอบก่อความไม่สงบมาก เขาต้องขับพวกนั้นมาขังรวมกันไว้ใน 
คอกที่มนุษย์เรียกว่าห้องขังนั่นเอง ขังไว้เป็นพวก ๆ เป็นห้อง ๆ เต็มห้องขังแต่ละห้อง มีทั้งผีอันธพาล 
หญิง ผีอันธพาลชาย และอันธพาลประเภทโหดร้ายทารุณ จำพวกทารุณอังมีทั้งหญิงทั้งชายอีกด้วย 
มองดูหน้าตาพวกนี้บอกอย่างชัดแจ้งว่าแผ่เมตตาให้ไม่ยอมรับ พวกผีนี้เขามีบ้านเมืองเหมือนมนุษย์เรา 
เหมือนกัน เป็นบ้านเมืองใหญ่โตมาก มีหัวหน้าปกครองดูแลเหมือนกัน ผีที่มีอุปนิสัยใฝ่บุญกุศลก็มีอยู่ 
แยะ พวกผีธรรมดาและผีจำพวกอันธพาลเคารพนับถือมาก เพราะผู้มีอุปนิสัยวาสนาเป็นผู้มีฤทธาศักดา 
นุภาพมาก ผีทั้งหลายเคารพเกรงกลัวมากตามหลักธรรมชาติ มิใช่การประจบประแจง ท่านเล่าว่าที่ว่า 
บาปมีอำนาจน้อยกว่าบุญนั้น ท่านไปพบเห็นในเมืองผีเป็นพยานอีกประเด็นหนึ่ง คือผีมีวาสนาแต่มา 
เสวยกรรมตามวาระเช่นมาเกิดเป็นภูตผี แต่นิสัยใจคอในทางบุญนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยและมีอำนาจ 
มากด้วย เพียงผู้เดียวเท่านั้นก็สามารถปกครองผีได้เป็นจำนวนมากมาย เพราะเมืองผีไม่มีการถือพวกถือ 
พ้องเหมือนเมืองมนุษย์เรา แต่ถืออำนาจตามหลักธรรม แม้จะแนถืออย่างมนุษย์ก็เป็นไปไม , ได้ เพราะ 
กรรมไม , อำนวยไปตาม ต้องขึ้นอยู่กับกรรมดีชั่วเท่านั้นเป็นหลักตายตัว อำนาจที่ใช้อยู่ในเมืองมนุษย์จึง 
นำไปใช้ในปรโลกไม่ได้ ท่านเล่าตอนนี้รู้สึกพิสดารมาก แต่จำได้เพียงเล็กน้อยขาดๆวิ่นๆจึงขออภัย 
ด้วย เวลาท่านออกเที่ยวโปรดสัตว์ตามสถานที่ที่พวกผีตั้งบ้านเรือนอยู่โดยทางสมาธิภาวนา พอเขา 
มองเห็นท่านเขาก็รีบโฆษณาบอกกันมาทำความเคารพเหมือนมนุษย์เรา ท่านเดินผ่านไปตามที่ต่าง ๆ ใน 
ที่ชุมนุมผีและผ่านไปที่คุมขังผีอันธพาลหญิงชาย โดยมีหัวหน้าผีเป็นผู้พานำทางด้วยความเคารพเลื่อมใส 
ท่านมาก และอธิบายสภาพความเป็นอยู่ของผีชนิดต่าง ๆ ให้ , ท่านพีง และอธิบายเรื่องผีที่ถูกคุมขังว่า 
เป็นผู้มีใจโหดร้ายคอยรบกวนผู้อื่นไม่ให้มีความสงบสุขเท่าที่ควร ต้องขังไว้ตามแต่โทษหนักเบาของเขา 
คำว่าภูตผีนั้นเป็นคำที่มนุษย์เราให้ชื่อเขาต่างหาก ความจริงเขาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับสัตว์ชนิด 
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลกทั่วไปตามภูมิของตน 

ท่านว่าที่ใดมีป่ามีเขามาก ท่านพระอาจารย์มั่นชอบพักอยู่ที่นั้นนาน ไป ๆ มา ๆ อยู่ตามแถบเขา 
นั้น ๆ เมื่อท่านพักอยู่นครพนมและอบรมหมู่คณะนานพอสมควรแล้ว ทำให้คิดถึงตัวเองมากขึ้น โดย 
คำนึงถึง ความรู้สึกที่โผล่ขึ้นเสมอว่ากำลังเราอังไม่พอดังนี้ ล้าจะปีนอยู่กับหมู่คณะไปทำนองนี้ ความ 
เพียรก็ล่าช้า ท่านว่าเท่าที่สังเกตคู นับแต่กลับมาจากภาคกลางมาอบรมสั่งสอนหมู่คณะอยู่ทางภาคอีสาน 
รู้สึกว่าภูมิจิตใจไม , ค่อยก้าวไปรวดเร็วเหมือนอยู่องค์เดียว จะต้องเร่งความเพียรอีกสักพักจนบรรลุถึงความ 
พึงใจแล้วนั่นแหละถึงจะหมดความกังวลห่วงใยตัวเอง ประกอบระยะนั้นท่านรับโยมมารดามาบวชเป็น 
อุบาสิกาอบรมอยู่ด้วยประมาณ ๖ ปี จะไปมาทางใดไม , ค่อยสะดวก ทำให้เป็นอารมณ์ห่วงใยอยู่เสมอ 
เลยทำให้ท่านตัดสินใจจะเอาโยมมารดาไปส่งที่ขังหวัดอุบลราชธานี มารดาท่านก็เห็นดีด้วยไม , ขัด 



อัธยาศัย จากนั้นท่านก็เริ่มพามารดาออกเดินทางจากนครพนม โดยเดินตัดตรงไปภูเขาแถบหนองสูง คำ 
ชะอี ออกไปอำเภอเลิงนกทา จังหวัดอุบลฯ ขณะที่ท่านออกเดินทางทราบว่ามีพระเณรติดตามไปด้วย 
มากมาย ปีนั้นไปจำพรรษาบ้านหนองขอน อำเภออำนาจเจริญ อุบลฯ มีพระเณรจำพรรษากับท่านมาก 
ขณะที่จำพรรษาอยู่นี้ก็ , ให้การอบรมพระเณรอุบาสกอุบาสิกาอย่างเต็มกำลัง มีผู้คนพระเณรเกิดความเชื่อ 
เลื่อมใสและมาอยู่อบรมกับท่านมากขึ้นเป็นลำดับ 

คืนวันหนึ่งเวลาดึกสงัด ท่านกำลังเข้าที่ภาวนา พอจิตสงบรวมลงไป ปรากฏเห็นพระเณรจำนวน 
มากที่ค่อย ๆ เดินตามหลังท่านมาด้วยความเคารพและมีระเบียบสวยงามน่าเลื่อมใสก็มี ที่เดินแซงหน้า 
ท่านไปข้างหน้าด้วยอาการลุกลี้ลุกลนไม่มีความเคารพและสำรวมอินทรีย์เลยก็มี ที่กำลังถือโอกาสเดิน 
แซงหน้าท่านไปด้วยท่าทางที่ไม่มีระเบียบธรรมวินัยติดตัวเลยก็มี พวกที่กำลังเอาไม้มีลักษณะเหมือนไม้ 
ผ่าครึ่งเหมือนหีบปงปลามาคีบหัวอกท่านอย่างแน่นแทบหายใจไม , ได้ก็มี เมื่อเห็นความแตกต่างแห่งพระ 
ทั้งหลายที่แสดงอาการไม่มีความเคารพ และท่าความโหดร้ายทรมานท่านด้วยวิธีการต่าง ๆ กันเช่นนี้ 
ท่านก็กำหนดชิตดูเหตุการณ์ที่เกิดเฉพาะหน้าให้ละเอียด ก็ทราบขึ้นมาทันทีว่า จำพวกที่ค่อย ๆ เดิน 
ตามหลังท่านด้วยความเคารพและมีระเบียบสวยงามเป็นที่น่าเลื่อมใส นั้นคือจำพวกที่จะประพฤติปฏิบัติ 
ชอบตามโอวาทกำสั่งสอนของท่าน จะเป็นผู้เคารพเทิดทูนท่านและพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปใน 
อนาคต จะสามารถทำตนให้เป็นประโยชน์แก , พระศาสนาตลอดหมู , ชนทั่วไปได้ และสามารถจะยัง 

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทางศาสนาให้คงที่ดีงามต่อไป เป็นที่น่าเคารพเลื่อมใส ทั้งมนุษย์และ 
เทวดาอีกพรหมยมยักษ์ทั่วหน้ากัน ซึ่งนับว่าเป็นผู้ทรงตนและพระศาสนาไว้ได้ตามแบบอริยประเพณีไม่ 
เสื่อมสูญ จำพวกที่เดินแซงหน้าท่านไปด้วยท่าทาง ไม่ระวังสำรวมนั้นคือจำพวกอวดรู้อวดฉลาดเข้าใจว่า 
ตนเรียนมากรู้มาก ปฏิบัติดียิ่งกว่าครูอาจารย์ผู้พาปฏิบัติดำเนินด้วยสามีจิกรรมมาก่อน ไม่สนใจเคารพ 
เอื้อเฟิอต่อการศึกษาไต่ถามข้ออรรถข้อธรรมใด ๆ เพราะความสำคัญตนว่าฉลาดรอบรู้ทุกอย่าง แล้ว 
ปฏิบัติตนไปด้วยความสำคัญนั้น ๆ อันเป็นทางล่มจมแก่ตนและพระศาสนา ตลอดประชาชนผู้มา 

เกี่ยวข้องศึกษา ต่างจะนำยาพิษเพราะความเห็นผิดจากอาจารย์องค์นั้นไปใช้แล้วกลายเป็นผู้ท่าลายตน 
และหมู , ชนตลอดกุลบุตรสุดท้ายภายหลังให้เสียหายไปตาม โดยไม , รู้สึกระลึกได้ว่าเป็นทางถูกต้องดีงาม 
หรือไม่ประการใด จำพวกที่กำลังคอยหาโอกาสเดินแซงหน้าท่านไปในลำดับต่อมานั้น คือจำพวกที่ 
กำลังเริ่มก่อตั้งความเลื่อมเสียแก , ตนและวงพระศาสนาต่อไป ด้วยความสำคัญผิดชนิดต่าง ๆ ท่านอง 
จำพวกก่อนซึ่งเป็นจำพวกที่จะช่วยกันท่าลายตนและพระศาสนา อันเป็นส่วนรวมดวงใจของประชาชน 
ชาวพุทธให้ฉิบหายล่มจมลงไป โดยมิได้สนใจว่าผิดหรือถูกประการใด จำพวกที่เอาไม้มาคีบหัวอกท่าน 
นั้น คือจำพวกที่เข้าใจว่าตนฉลาดรอบรู้และปฏิบัติไปด้วยความสำคัญนั้น ๆ โดยมิได้คำนึงว่าผิดหรือถูก 
นั้งที่ความจริงการปฏิบัตินั้นเป็นทางผิด และยังมีส่วนกระทบกระเทือนวงพระศาสนาและครูอาจารย์ที่พา 
ดำเนินมาก่อน ให้มีส่วนบอบชํ้าเสียหายไปด้วย ส่วนจำพวกหลังนี้ ท่านเล่าว่าท่านรู้ตัวและนามของพระ 
นั้น ๆ ด้วย ที่มาท่าให้ท่านลำบากในเวลาต่อมา คือพระที่เป็นลูกศิษย์ท่านอยู่ก่อนเป็นแต่ออกไปจำ 
พรรษาอยู่ไม่ห่างกันนัก ซึ่งท่านเองเป็นผู้เห็นชอบและอนุญาตให้ออกไป เมื่อกำหนดดูเหตุการณ์ทราบ 
ละเอียดแล้ว ท่านก็มารำพึงถึงพระจำพวกที่มาท่าความทรมานให้ท่านลำบากว่าเป็นพระที่มีความเคารพ 
เลื่อมใสและนับถือท่านมาก ไม , น่าจะท่าอย่างนั้นได้ หลังจากนั้นท่านก็คอยสังเกตความเคลื่อนไหวของ 
บรรดาลูกศิษย์เหล่านั้นตลอดมา โดยมิได้แสดงเรื่องที่ปรากฏในคืนวันนั้นให้ใครทราบเลย ต่อมาไม่กี่ 
วันก็มีผ้ว่าราชการจังหวัดกับข้าราชการหลายท่าน และพระอาจารย์ที่เป็นลกศิษย์ท่าน และเป็นองค์ที่เป็น 



หัวหน้าพากันเอาไม้มาคีบหัวอกท่านมาเยี่ยมท่านที่สำนักทั้งสองฝ่ายมาแสดงความประสงค์ ขอให้ท่าน 

ช่วยอนุเคราะห์ประกาศเรี่ยไรเงินจากชาวม้านในตำบล อำเภอนั้น เพื่อสร้างโรงเรียนขึ้น ๒ - ๓ แห่ง อัน 
เป็นการช่วยทางราชการอีกทางหนึ่งด้วย โดยความเห็นของทั้งสองฝ่ายที่ตกลงกันมาก่อนแล้วว่า ท่าน 
พระอาจารย์มั่นเป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนมาก ท่านพูดอะไรขึ้นมาต้องสำเร็จแน่นอน จึงได้พา 
กันมาหาท่านให้อนุเคราะห์ช่วยเหลือ พอทราบความประสงค์ของผู้มาติดต่อแล้ว ท่านก็ทราบทันทีว่า 

พระทั้งสองรูปนี้เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ท่านลำบากซึ่งเทียบกับเอาไม้มาคีบหัวอกท่าน โอกาสต่อไปท่าน 
ได้เรียกพระทั้งสองรูปนั้นมาอบรมสั่งสอนเพื่อให้รู้สิ่งที่ควรหรือไม , ควรแก่เพศสมณะปฏิบัติผู้ตั้งอยู่ใน 
ความสงบและสำรวมระวัง ที่เรียนทั้งนี้ก็เพื่อท่านผู้อ่านได้ทราบว่าจิตเป็นธรรมชาติลึกดับ และสามารถ 
รู้ได้ทั้งสิ่งเปิดเผยและลึกลับ ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันดังเรื่องท่านพระอาจารย์มั่นเป็นตัวอย่างมาหลาย 
เรื่อง ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติเพื่อความเที่ยงตรงต่ออรรถธรรม มิได้มีความคิดเป็นโลกามิสแอบแฝงอยู่ 

ด้วยเลย คำพูดที่ออกจากความรู้ความเห็นท่านแต่ละคำจึงเป็นคำที่ควรสะดุดใจว่า มิใช่เป็นคำโกหก 

หลอกลวงท่านผู้หนึ่งผู้ใดทั้งที่อยู่ใกล้ชิดและทั่ว ๆ ไปให้งมงายเสียหายไปด้วยแต่อย่างใด เพราะคำพูด 
ท่านที่นำมาลงนี้เป็นคำพูดที่พูดในวงจำเพาะพระที่อยู่ใกล้ชิด มิได้พูดทั่วไปโดยไม่มีขอบเขตแต่ผู้เขียน 

อาจเป็นนิสัยไม่ดีอยู่บ้างที่ตัดสินใจนำเอาเรื่องท่านออกมา ความคิดก็เพื่อท่านที่สนใจได้อ่านและพิจารณา 
ดูบ้าง ซึ่งอาจเกิดประโยชน์เท่าที่ควร เรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นเรื่องอัศจรรย์และพิสดารอยู่มาก 
ในพระปฏิบัติสมัยปัจจุบัน ทั้งภาคปฏิบัติและความรู้ที่ท่านแสดงออกแต่ละประโยค การสั่งสอนบาง 

ประโยคก็บอกตรง ๆ บางประโยคก็บอกเป็นอุบายไม่บอกตรง ทั้งสิ่งที่ควรและไม , ควร การทำนายทาย 

ทักทางชิตใจนับแต่เรื่องขรัวตา ที่ชายเขาถาสาริกาเป็นด้นเหตุมาแล้ว ท่านระวังมากทั้งที่อยากเมตตา 

สงเคราะห์ บอกตามความคิดของผู้มาอบรมนั้น ๆ แสดงออกในทางผิดลูกต่าง ๆ อย่างบริสุทธิใจใน 
ฐานะเป็นอาจารย์สอนคน แต่เวลาบอกไปตามตรงว่า ท่านผู้นั้นคิดอย่างนั้นผิด ท่านผู้นี้ 1 คิดอย่างนี้ 

ลูกต้อง แทนที่จะได้รับประโยชน์ตามเจตนาอนุเคราะห์ แต่ผู้รับพิงกลับคิดไปอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นความ 

เสียหายแก่ตนแทบทั้งนั้น ไม , ค่อยมาสนใจตามเหตุผลและเจตนาสงเคราะห์เลย บางรายพอเห็นคิดไม่ดี 
และเริ่มจะเป็นชวนแห่งความเสียหาย ส่วนใหญ่ท่านก็ตักเตือนบ้างโดยอุบายไม่บอกตรง เกรงว่าผู้ลูก 

เตือนจะกลัวและอายหมู , เพื่อน เพียงเตือนให้รู้นึกตัวมิได้ระบุนาม แม้เช่นนั้นยังเกิดความรุ่มร้อนแทบจะ 
เป็นบ้าเป็นหลังไปต่อหน้าต่อตาท่านและหมู , คณะ ก็ยังมีเรื่องทั้งนี้จึงเท่ากับเตือนให้รู้เท่าทันถึงอุบาย วิธี 
สั่งสอนไปในตัวทุกระยะที่เหตุการณ์เกี่ยวข้องบังกับอยู่ ต้องขออภัยหากเป็นความไม่สบายใจในบางตอน 
ที่เขียนตามความจริงที่บันทึก และจดจำมาจากท่านเอง และจากครูอาจารย์ที่อยู่กับท่านมาเป็นคราว ๆ 
หลายท่านด้วยกัน จึงมีหลายเรื่องและหลายรสด้วยกัน โดยมากสิ่งที่เป็นภัยต่อนักบวช นักปฏิบัติ และ 
นักบวชนักปฏิบัติชอบคิดโดยไม , มีเจตนา แต่เป็นนิสัยที่ฟิงประจำสันดานมาตั้งเดิม ก็คือ อายตนะ 

ภายนอก ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ของเพศที่เป็นวิสภาคกัน นั่นแลคือกัณฑ์เทศน์ 
กัณฑ์เอกที่ท่านจำต้องเทศน์ และเตือนทั้งทางตรงทางอ้อมอยู่เสมอ มิได้รามือพอให้สบายใจได้บ้าง 

การนึกคิดอย่างอื่น ๆ ก็มี แต่อ้าไม่สำคัญนักท่านก็ท่าเป็นไม่สนใจ ที่สำคัญอย่างยิ่งก็เวลาประชุมพิง 

ธรรม ซึ่งท่านต้องการความสงบทั้งทางกายและทางใจ ไม , ต้องการอะไรมารบกวนทั้งผู้ฟิงและผู้ให้ 

โอวาท จุดประสงค์ก็เพื่อได้รับประโยชน์จากการพิงจริง ๆ ใครเกิดไปคะนองคิดเรื่องแสลงเพศแสลง 

ธรรมขึ้นมาในขณะนั้น ฟ้ามักจะผ่าเปร!ยง ๆ ลงในท่ามกลางความคิดที่กำลังคิดเพลินและท่ามกลางที่ 

ประชุม ท่าเอาผู้กำลังกล้าหาญคิดแบบไม , รู้จักตายตัวสั่นแทบสลบไปในขณะนั้น ทั้งที่ไม , ได้ระบุตัว 



บุคคล แต่ระบุเรื่องที่คิด ซึ่งเป็นเรื่องกระตุกใจของผู้กำลังคิดเรื่องนั้นอย่างสำคัญ แม้ผู้อื่นในที่ประชุมก็ 
พลอยตกใจ และบางรายตัวสั่นไปด้วยเผื่อคิดเช่นนั้นขึ้นมาบ้างขณะเผลอ ถ้าถูกฟ้าผ่าอยู่เรื่อย ๆ ขณะฟิง 
เทศน์ ปรากฏว่าชิตใจผู้ฟ้งหมอบและมีสติระวังตัวอย่างเข้มงวดกวดขัน และบางรายชิตรวมสงบลงอย่าง 
เต็มที่ก็มีในขณะนั้น ผู้ไม่รวมในขนาดนั้นก็อยู่ในเกณฑ์สงบและระวังตัว เพราะกลัวฟ้าจะลงเปริ้ยง 
หรือเหยี่ยวจะลงโฉบเอาศีรษะขณะใดก็ไม , รู้ ถ้าเผลอคิดไม , เข้าเรื่องในขณะนั้น ฉะนั้น ผู้ที่อยู่กับท่านจึงมี 
หลักใจเป็นที่มั่นคงไปโดยลำดับ อยู่กับท่านไปนานเท่าไรก็ยิ่งท่าให้นิสัยทั้งภายในภายนอกกลมกลืนกับ 
นิสัยท่านไปไม่มีสิ้นสุด ผู้ใดอดทนอยู่กับท่านได้นาน ๆ ด้วยความใฝ่ใจ ยอมเป็นผ้าขี้ริ้วให้ท่านตุด่าสั่ง 
สอน คอยยึดเอาเหตุเอาผลจากอุบายต่าง ๆ ที่ท่านแสดงในเวลาปกติหรือเวลาแสดงธรรม ไม , ลดละความ 
สังเกต และพยายามปฏิบัติตนให้เป็นไปตามท่านทุกวันเวลา นิสัยความใคร่ธรรมและหนักแน่นในข้อ 
ปฏิบัติทุกด้านนี่แล จะทำให้เป็นผู้มั่นคงทางภายในขึ้นวันละเล็กละน้อยจนสามารถทรงตัวได้ ที่ไม่ค่อย 
ได้หลักเกณฑ์จากการอยู่กับท่าน โดยมากมักจะเพ่งเล็งภายนอกยิ่งกว่าภายใน เช่น กลัวท่านดุด่าบ้างเวลา 
คิดไปต่าง ๆ ตามเรื่องความโง่ของตน พอถูกท่านว่าให้บ้างเลยกลัวโดยมิได้คิดจะแก้ตัวสมกับไปศึกษา 
อบรมกับท่านเพื่อหาความดีใส่ตัว ไม่มีเหตุมีผลอะไรเลย ไปอยู่กับท่านก็ไปแบบเรา อยู่แบบเรา ฟ้ง 
แบบเรา คิดไปร้อยแปดแบบเรา ที่เป็นทางดั้งเดิม อะไร ๆ ก็เป็นแบบเราซึ่งมีกิเลสหนาอยู่แล้ว ไม่มี 
แบบท่านเข้ามาแทรกบ้างเลย เวลาจากท่านไปก็จำต้องไปแบบเรา ที่เคยเป็นมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้น 
ชื่อว่าความดีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพอให้เป็นที่น่าชมเชย แต่ความชั่วที่ทับถมจนมองไม่เห็นตัวนั้นยิ่งสั่ง 
สมขึ้นทุกวันเวลา ไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอ ผลจึงเป็นคนอาภัพอยู่เสมอ ไม , มีสิ่งใดมาฉุดลากพอให้ 
กลับพีนตัวได้บ้างเลย ถ้าไปอยู่กับท่านแบบที่ว่านี้ จะอยู่นานเท่าไรก็ไม , ผิดอะไรกับทัพพีอยู่กับแกงที่มี 
รสอร่อย แต่ทัพพีจะไม่รู้เรื่องอะไรกับแกง นอกจากให้เขาขับโยนลงหม้อนั้นหม้อนี้ไม่ได้หยุดหย่อน 
เท่านั้น กิเลสตัณหาเครื่องพอกพูนความชั่วไม่มีประมาณ ขับเราโยนลงกองทุกข์หม้อนั้นหม้อนี้ก็ทำนอง 
เดียวกัน ผู้เขียนก็นับเข้าในจำนวนถูกขับโยนลงหม้อนั้นหม้อนี้ด้วยโดยไม่ต้องสงสัย เพราะชอบ 

ขยันหมั่นเพียร แต่สิ่งหนึ่งนั้นคอยกระซิบให้ขึ้เกียจ ชอบไปแบบท่าน อยู่แบบท่าน พีงแบบท่าน คิด 
แบบท่าน อย่างเป็นอรรถเป็นธรรม แต่สิ่งหนึ่งก็คอยกระซิบให้ไปแบบเรา อยู่แบบเรา ฟิงแบบเรา คิด 
แบบเรา อะไร ๆ ก็กระซิบให้เป็นแบบเราที่เคยเป็นมาดั้งเดิม และกระซิบไม , อยากให้เปลี่ยนแปลงอะไร 
ทั้งนั้น สุดท้ายก็เชื่อมันจนเคลิ้มหลับสนิทและยอมท่าตามแบบดั้งเดิม เราจึงเป็นคนดั้งเดิมไม่มีอะไร 
เปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นพอให้ตัวเองและผู้อื่นได้ชมเชยบ้าง คำว่า “ดั้งเดิม” จึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเรา 
และใคร ๆ จนมีรากปงลึกอยู่ภายใน ยากที่จะถอดถอนออกได้ ถ้าไม , สังเกตสอดรู้ความเป็นมาและ 
เป็นไปของตนอย่างเอาใจใส่จริง ๆ 

พอตกหน้าแล้ง ท่านพระอาจารย์มั่นก็เริ่มพาโยมมารดาท่านออกเดินทาง พาพักบ้านละคืนสอง 
คืนไปเรื่อยจนถึงบ้านท่านนานพอควร ให้การอบรมมารดาและชาวบ้านพอมีความอบอุ่นโดยทั่วกัน 

แล้วก็ลาโยมมารดาและญาติออกเดินทางธุดงค์ไปเรื่อย ๆ โดยมุ่งหน้าลงไปทางภาคกลาง ไปแบบธุดงค 
กรรมฐาน ไม่รีบ ไม่ด่วน เจอหมู่บ้านหรือสถานที่มีนั้าท่าสมบูรณ์ก็กางกลมลงที่นั้น แล้วพักบำเพ็ญ 
สมณธรรมอยู่อย่างเย็นใจ พอมีกำลังกายกำลังใจแล้วก็เดินทางต่อไป สมัยโน้นเดินด้วยเท้ากันทั้งนั้น 
รถราไม่มีเหมือนสมัยนี้ ท่านว่าท่านมิได้เร่งรีบกับเวลํ่าเวลา จุดใหญ่อยู่ที่การภาวนาเท่านั้น เดินทางทั้ง 
วันก็เท่ากับเดินจงกรมภาวนาไปทั้งวัน ขณะท่าจากหมู , คณะเดินทางลงมากรุงเทพฯ เพียงองค์เดียวนั้น 
เหมือนช้างสารตัวใหญ่ออกจากโขลงเที่ยวหากินในป่าลำพังตัวเดียว เป็นความเบากายเบาใจเหมือนถอด 



เสี้ยนถอดหนามออกจากหัวอกที่เคยหนักหน่วงถ่วงกายถ่วงใจมานาน กายก็เบา ใจก็เบา ขณะเดินทาง 
ด้วยวิธีจงกรมภาวนาไปแถบทุ่งกว้างที่มีสับกันเป็นตอน ๆ แต่ภายในใจไม , มีความรู้สึกว่าร้อนเพราะแดด 
แผดเผาเลย บรรยากาศคล้ายกับเป็นเครื่องส่งเสริมการเดินทางให้มีความสะอวดสบายไปเป็นลำดับ บน 
บ่าที่เต็มไปด้วยบริขารของพระธุดงค์ มีบาตร กลด เป็นต้น ซึ่งรวมหลายชิ้นด้วยกัน ตามปกติก็พอทำ 
ความลำบากให้พอดู แต่ในความรู้สึกกลับไม่หนักหนาอะไรเลย กายกับใจที่ถอดถอนความกังวลจากหมู่ 
คณะออกหมดแล้ว จึงเป็นเหมือนจะเหาะลอยชิ้นบนอากาศในขณะนั้น เพราะหมดอาลัยหายห่วงโดย 
ประการทั้งปวง โยมมารดาก็ได้อบรมสั่งสอนอย่างเต็มภูมิ จนมีหลักฐานทางจิตใจอย่างมั่นคงหมดห่วง 
แล้ว มีความรับผิดชอบเฉพาะตัวคนเดียวนับแต่บัดนี้เป็นด้นไป นี่เป็นคำรำพึงบริกรรมภาวนาไปตาม 
ทางซึ่งท่านใช้เป็นบทธรรมเตือนสติตัวเองมิให้ประมาท เดินทางโดยวิธีจงกรมภาวนาไปตามสายทางที่ 
ปราศจากผู้คนสัญจรไปมา ขณะเดินทางตอนกลางวันแดดกำลังร้อนจัด มองดูมีต้นไม้ใบหนาตามชาย 
ป่าก็เห็นว่าเหมาะก็แวะเข้าไปอาศัยพักพอหายเหนื่อย นั่งภาวนาสงบอารมณ์ใต้ร่มไม้ให้ใจเย็นสบาย ตก 
บ่าย ๆ อากาศร้อนค่อยลดลงบ้างก็เริ่มออกเดินทางต่อไปด้วยท่าทางของผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร มี 
สติสัมปชัญญะประคองใจ ไปถึงหมู่ม้าน ไม่กี่หลังคาเรือนพอได้อาศัยเขาโคจรบิณฑบาตก็พอแล้ว ไม่ 
ต้องการความเหลือเฟิออะไรมากไปกว่านั้น ตามองหาที่พักอยู่ห่างไกลจากหมู่ม้านพอประมาณ และ 
แวะพักไปเป็นทอด ๆ แล้วแต่ทำเลเหมาะสมจะพักภาวนาสะดวกเพียงไร บางแห่งก็เป็นความสะดวกแก่ 
การบำเพ็ญก็พักอยู่เป็นเวลานาน แล้วเดินทางต่อไป ท่านเล่าว่าตอนเดินทางไปถึงดงพญาเย็น ระหว่าง 
สระบุรีกับนครราชสีมาต่อกัน มีป่าเขาลำเนาไพรมาก ท่าให้เกิดความชื่นบานหรรษา คิดอยากพักอยู่ที่ 
นั้นนาน ๆ เพี่อบำเพ็ญเพียรเสริมกำลังใจที่กระหายต่อการอยู่คนเดียวในป่าในเขามานาน เมื่อมาเจอทำเล 
เหมาะ ๆ เข้าก็อยากพักภาวนาอยู่ที่นั้นเป็นเวลานาน แล้วค่อยผ่านไปเรื่อย พักไปเรื่อย ท่านว่าท่านก็ 
เพลิดเพลินไปกับสัตว์ชนิดต่าง ๆ เหมือนกัน เพราะป่าเขาแถบนั้นมีสัตว์นานาชนิดชุกชุมมาก มีอีเก้ง 
หมู กวาง ลิง ค่าง บ่าง ชะนี เสือ ข้าง อีเห็น ไก่ป่า ไก , ฟ้า หมี เม่น กระจ้อน กระแต เว้นสัตว์เล็ก ๆ 
ที่เที่ยวหากินเป็นประจำเสีย สัตว์นอกนั้นยังพากันมาเที่ยวหากินในเวลากลางวัน ท่านเคยเจอเขาบ่อย 
ซึ่งเขาก็ไม่แสดงอาการกลัวท่านนัก ป่าแถบนี้แต่ก่อนไม , มีม้านผู้ม้านคน ถึงมีก็อยู่ห่าง ๆ กัน และมี 
เพียง ๓ - ๔ หลังคาเรือน ตั้งอยู่เป็นหย่อม ๆ ซึ่งอาศัยท่าไร , ข้าวและปลูกสิ่งต่าง ๆ เป็นอาชีพ ตั้งอยู่ตาม 
ชายเขาระหว่างที่ผ่านไป ท่านอาศัยชาวม้านเหล่านั้นเป็นโคจรบิณฑบาตไปเป็นระยะ ๆ หมู่ม้านที่อยู่ 
แถบนั้นเขามีศรัทธาในพระธุดงค์ดีมาก พวกนี้อาศัยสัตว์ป่าเป็นอาหาร เพราะสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ มีมาก 
เวลาพักอยู่กับเขาได้รับความสะดวกแก , การบำเพ็ญมาก เขาไม่มารบกวนให้เสียเวลาเลย ต่างคนต่างอยู่ 
และต่างท่าหน้าที่ของตน ปรากฏว่าการเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่น ทั้งทางกายและทางใจ 
จนถึงกรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี 

ท่านเข้าพักวัดปทุมวัน ท่านว่า การชิ้นล่องระหว่างกรุงเทพฯ กับภาคอีสานท่านชิ้นล่องเสมอ 
บางเที่ยวชิ้นรถไฟไปลงเอาที่สุดรถไฟไปถึง เพราะแต่ก่อนรถไฟยังไม่ทันถึงที่สุดทาง บางเที่ยวก็เดิน 
ธุดงค์ไปมาเรื่อย ๆ ก็มี เวลาท่านพักและจำพรรษาที่วัดปทุมวัน ได้ไปศึกษาอรรถธรรมกับท่านเจ้าคุณ 
พระอุบาลีฯ วัดบรมนิวาสเสมอ ออกพรรษาแล้วหน้าแล้ง ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ จะไปเชียงใหม่ ท่าน 
นิมนต์ท่านอาจารย์ไปเชียงใหม่ด้วย ท่านเลยไปเที่ยวทางเชียงใหม่กับท่านเจ้าคุณอุบาลึฯ ขณะนั่งรถไฟ 
ไปเชียงใหม่ ท่านเล่าว่าท่านเข้าสมาธิภาวนาไปเรื่อย ๆ เกือบตลอดทาง มีพักนอนม้างก็เวลารถไฟออก 
จากกรุงเทพฯ ไปถึงลพบุรี พอถึงอุตรดิตถ์ รถจะเริ่มเข้าเขา ท่านก็เริ่มเข้าสมาธิภาวนาแต่ทัดนั้นเป็นต้น 



ไป จนจะถึงสถานีเชียงใหม่ถึงได้ถอนจิตออกจากสมาธิ เพราะขณะจะเริ่มทำสมาธิภาวนา ท่านตั้งจิต 
ไว้ว่า จะให้ชิตถอนจากสมาธิต่อเมื่อรถไฟจวนเข้าถึงตัวเมืองเชียงใหม่ แล้วก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่ภาวนา 
ต่อไปโดยมิได้สนใจกับอะไรอีก ขณะนั้นทำสมาธิไม , นาน ประมาณ ๒๐ นาที ชิตก็รวมลงสู่ความสงบ 
ถึงฐานของสมาธิอย่างเต็มที่ จากขณะนั้นแล้วก็ไม่ทราบว่ารถไฟวิ่งหรือไม่ มีแต่จิตที่แน่วลงสู่ความสงบ 
ระงับตัวจากสิ่งภายนอกทั้งมวล ไม่มีอะไรปรากฏ แม้ที่สุดกายก็ได้หายไปในความรู้สึก เป็นชิตที่ดับ 
สนิทจากการรับรู้และรบกวนจากสิ่งต่าง ๆ เป็นเหมือนโลกธาตุ ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย ประหนึ่งได้ดับ 
ไปพร้อมกับความคิดปรุงและความสำคัญรับรู้ต่าง ๆ ของขันธ์โดยสิ้นเชิง ขณะนั้น เป็นความรู้สึกว่ากาย 
หายไป รถไฟและเสียงรถหายไป ผู้คนโดยสารในรถไฟหายไป ตลอดสิ่งต่าง ๆ ที่เคยเกี่ยวข้องกันกับ 
จิตได้หายไปจากความรู้สึกโดยสิ้นเชิง สิ่งที่เหลืออยู่ในเวลานั้นก็น่าจะเป็นสมาธิสมาบัติอย่างเดียวเท่านั้น 
เพราะใจขณะนั้นมิได้สำคัญตนว่าอยู่ในที่เช่นไร จิตทรงตัวอยู่ในลักษณะนี้ตลอดมา แต่ ๒๐ นาที 
แรกเริ่มสมาธิจนถึงชานเมืองเชียงใหม่จึงได้ถอนตัวออกมาเป็นปกติชิต ลืมตาขึ้นมองดูสภาพทั่วไป ก็ 
พอดีเห็นตึกรามบ้านช่องขาวดาดาษไปทุกทิศทุกทาง จากนั้นก็เริ่มออกจากที่และเตรียมจะเก็บสิ่งของ 

บริขาร มองลูผู้คนในรถรอบ ๆ ข้าง ต่างพากันมองมานัยน์ตาจับจ้องมองดูท่านอย่างพิศวงสงสัยไปตาม 
ๆ กัน รู้สึกจะเป็นที่ประหลาดใจของคนในรถไฟทั้งขบวน นับตั้งแต่เจ้าหน้าที่รถไฟลงมาไม่น้อยเลย 
มาทราบได้ชัดเจนเอาตอนท่านจะขนสิ่งของบริขารลงจากรถ ขณะที่รถจะถึงที่เจ้าหน้าที่รถไฟต่างมาช่วย 
ขนสิ่งของลงรถช่วยท่าน ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนั้งที่ไม , เคยรู้จักกันมาก่อนเลย ทั้งคนโดยสารและ 
เจ้าหน้าที่รถไฟต่างยืนมองท่านจนวาระสุดท้ายอย่างไม่กระพริบตาไปตาม ๆ กัน แม้ก่อนจะลงจากรถก็มี 
เจ้าหน้าที่รถไฟและคนโดยสารมาถามท่านว่า ท่านอยู่วัดไหน และท่านจะเดินทางไปไหนต่อไป ท่านก็ 
ได้ตอบว่า ท่านเป็นพระอยู่ตามป่า ไม่ค่อยมีหลักฐานวัดวาแน่นอนนัก และตั้งใจจะมาเที่ยววิเวกตาม 
เขาแถบนี้ เจ้าหน้าที่รถไฟและผู้โดยสารบางคนก็ถามท่านด้วยความเอื้อเฟือเลื่อมใสว่า ขณะนี้ท่านจะไป 
พักวัดไหนและมีผู้มารับหรือตามส่งหรือยัง ท่านแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่รถไฟ และเรียนว่ามีผู้มา 
รับเรียบร้อยแล้ว เพราะท่านไปกับท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่และเป็นที่เคารพเลื่อมใสของ 
ชาวเมืองเป็นอย่างยิ่ง นับแต่เจ้าผู้ครองนครลงมาถึงพ่อค้าประชาชน 

ขณะนั้นปรากฏว่าผู้คนพระเณรไปรอรับท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ อยู่คับคั่ง แม้รถยนต์ซึ่งเป็นของหา 
ยากในสมัยนั้น แต่ก็ปรากฏว่ามีรถไปรอรับอยู่หลายคัน ทั้งรถข้าราชการและพ่อค้าประชาชน รับท่าน 
เจ้าคุณฯ จากสถานีมาวัดเจดีย์หลวง 

เมื่อประชาชนทราบว่า ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ มาพักที่วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ ต่างก็มา 
กราบนมัสการเยี่ยมและฟิงโอวาทท่าน ในโอกาสที่ประชาชนมามากนั้นท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ได้อาราธนา 
ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นองค์แสดงธรรมให้ประชาชนฟิง ปรากฏว่าท่านแสดงธรรมไพเราะเพราะพริ้ง 
ขับใจท่านผู้ฟงมากมาย ไม , อยากให้จบลงง่าย ๆ เทศน์กัณฑ์นั้นทราบว่า ท่านเริ่มแสดงมาแต่ต้นอนุปุ 
พพิกถาขึ้นไปเป็นลำดับจนจบลง ในท่ามกลางแห่งความเสียดายของพุทธศาสนึกชนที่กำลังฟิงเพลิน พอ 
เทศน์จบลงท่านลงมากราบพระเถระ แล้วหลีกออกไปหาที่พักผ่อนตามอัธยาศัย ขณะนั้นท่านเจ้าคุณอุ 
บาลีฯ กล่าวชมเชยธรรมเทศนาของท่านในท่ามกลางบริษัทว่า ท่านมั่นแสดงธรรมไพเราะมาก หาผู้ 
เสมอเหมือนได้ยาก และแสดงธรรมเป็นมุตโตมัย คือแดนแห่งความหลุดพ้น ที่ผู้ฟิงไม่มีที่น่าเคลือบ 
แคลงสงสัย นับว่าท่านแสดงได้อย่างละเอียดลออดีมาก แม้แต่เราเองก็ไม่อาจแสดงได้ในลักษณะแปลก 
ๆ และชวนให้ฟิงเพลินไปอย่างท่านเลย สำนวนโวหารของพระธุดงคกรรมฐานนี้แปลกมาก ฟิงแล้วทำ 



ให้ได้ข้อคิดและเพลินไปตาม ไม่มีเวลาอิ่มพอและเบื่อง่ายเลย ท่านเทศน์ในสิ่งที่เราเหยียบยํ่าไปมาอยู่นี่ 
แล คือสึ่งที่เคยเห็นเคยได้ยินอยู่เป็นประจำ แต่มิได้สนใจคิดและนำมาทำประโยชน์เวลาท่านเทศน์ผ่าน 
ไปแล้วถึงระลึกได้ ท่านมั่นท่านเป็นพระกรรมฐานองค์สำคัญที่ใช้สติปัญญาตามทางมรรถที่พระพุทธเจ้า 
ทรงสอนไว้จริง ๆ ไม่นำมาเหยียบยํ่าทำลายให้กลายเป็นโลก ๆ เลว ๆ ไปเสียดังที่เห็น ๆ กัน ท่านเทศน์มี 
บทหนักบทเบาและเน้นหนักลงเป็นตอน ๆ พร้อมทั้งการคลี่คลายความสลับซับช้อนแห่งเนื้อธรรมที่ 
ลึกลับซึ่ง พวกเราไม่อาจแสดงออกมาได้อย่างเปิดเผย และสามารถแยกแยะธรรมนั้น ๆ ออกมาชี้แจงให้ 
เราปังได้อย่างถึงใจโดยไม่มีปัญหาอะไรเลย นับว่าท่านฉลาดแหลมคมมากในเชิงเทศนา วิธีซึ่งหาตัวจับ 
ได้ยาก อาตมาแม้เป็นอาจารย์ท่าน แต่ก็ยกให้ท่านสำหรับอุบายต่าง ๆ ที่เราไม่สามารถซึ่งมีอยู่เยอะแยะ 
เฉพาะท่านมั่นท่านสามารถจริง อาตมาเองยังเคยถามปัญหาขัดข้องใจที่ตนไม่สามารถแล้ได้โดยลำพังกับ 
ท่าน แต่ท่านยังสามารถแก้ได้อย่างคล่องแคลำว่องไวด้วยปัญญา เราพลอยได้คติจากท่านไม่มีประมาณ 
อาตมาจะมาเชียงใหม่จึงได้นิมนต์ท่านมาด้วยซึ่งท่านก็เต็มใจมาไม , ขัดข้อง ส่วนใหญ่ท่านอาจเห็นว่าที่ 

เชียงใหม่เรามีป่า มีภูเขามาก สะดวกแก่การแสวงหาที่วิเวก ถึงได้ตกลงใจมากับอาตมาก็เป็นได้ เป็น 
แต่ท่านมิได้แสดงออกเท่านั้นเอง พระอย่างท่านมั่นเป็นพระที่หาได้ยากมาก อาตมาแม้จะเป็นผู้ใหญ่กว่า 
ท่าน แต่ก็เคารพเลื่อมใสธรรมของท่านอยู่ภายใน ท่านเองก็ยิ่งมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่ออาตมามากจน 
ละอายท่านในบางคราว ท่านพักอยู่ที่นี่พอสมควรก็ออกแสวงหาที่วิเวกต่อไป อาตมาก็จำต้องปล่อยตาม 
อัธยาศัยท่าน ไม่กล้าขัดใจ เพราะพระจะหาแบบท่านมั่นนี้รู้สึกจะหาได้ยากอย่างยิ่ง เบื่อท่านมีเจตนามุ่ง 
ต , อธรรมอย่างยิ่ง เราก็ควรอนุโมทนา เพี่อท่านจะได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ตนและประชาชน พระเณรใน 
อนาคตอันใกล้นี้ ท่านผู้ใดมีข้อข้องใจเกี่ยวกับการอบรมภาวนาก็เชิญไปศึกษาไต่ถามท่าน จะไม่ผิดหวัง 
แน่นอน แต่กรุณาอย่าไปขอตะกรุดวิชาคาถาอาคมอยู่ยงคงกระพันชาตรี ความแคล้วคลาดปลอดภัยต่าง 
ๆ ที่ผิดทาง จะเป็นการไปรบกวนท่านให้ลำบากโดยมิใช่ทาง บางทีท่านอาจใส่ปัญหาเจ็บแสบเอาบ้าง 
จะว่าอาตมาไม่บอก เพราะท่านมั่นมิใช่พระประเภทนั้น ท่านเป็นพระจริง ๆ และสั่งสอนคนให้เห็นผิด 
เห็นถูกเห็นชั่วเห็นดีและเห็นบาปเห็นบุญจริง ๆ มิได้สั่งสอนออกนอกลู่นอกทางไปจากคลองธรรม ท่าน 
เป็นพระปฏิบัติจริงและรู้ธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จริง ๆ เท่าที่ได้สนทนาธรรมกับท่านแล้ว 
รู้สึกได้ข้อคิดอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งใคร ๆ ไม , อาจพูดได้อย่างท่านเลยเท่าที่ผ่านมาในสมัยปัจจุบัน อาตมา 
เคารพเลื่อมใสท่านมากภายในใจ โดยที่ท่านไม่ทราบว่าอาตมาเคารพท่าน ล้าท่านไม่ทราบด้วยญาณเอง 
เพราะมิได้พูดให้ท่านปัง ท่านเป็นพระที่น่าเคารพบูชาจริง ๆ และอยู่ในข่ายแห่งปุญญ่'กเขตตัง โลกัสสะ 
ขั้นใดขั้นหนึ่งแน่นอนไม่สงสัย แต่ท่านเองมิได้แสดงตัวว่าเป็นพระที่ตั้งอยู่ในธรรมขั้นนั้น ๆ หากพอรู้ 
ได้ในเวลาสนทนากันโดยเฉพาะไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อาตมาเองเชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมขั้น 
สามอย่างเต็มภูมิ ทั้งนี้'ทราบจากการแสดงออกแห่งธรรมที่ท่านรู้เห็น แม้ท่านจะไม่บอกภูมิที่บรรลุว่าภูมิ 
นั้น ๆ แต่ก็ทราบได้อย่างไม่มีข้อสงสัย เพราะธรรมที่ท่านแสดงให้ปังเป็นธรรมในภูมินั้น ๆ แน่นอน 
ไม่ผิดกับปริยัติที่แสดงไว้ ท่านเป็นพระที่มีความเคารพและจงรักภักดีต่ออาตมามากตลอดมา ไม่เคยแสดง 
อากัปกิริยากระด้างวางตัวเย่อหยิ่งแต่อย่างใดให้เห็นเลย นอกจากวางตัวแบบผ้าขี้ริ้วซึ่งเห็นแล้วอด 

เลื่อมใสอย่างจับใจไม , ได้ทุก ๆ ครั้งไปเท่านั้น นี่เป็นคำของเจ้าคุณอุบาลีฯ กล่าวชมเชยท่านพระอาจารย์ 
มั่นในที่ลับหลังให้ญาติโยมและพระเณรปัง หลังจากท่านแสดงธรรมจบลงแล้วหลีกไป พระที่ได้ยินคำ 
ชมเชยนี้แล้วนำไปเล่าให้ท่านปัง ท่านจึงนำเรื่องมาเล่าให้คณะลูกศิษย์ปังเวลามีโอกาสดี ๆ คำว่า “มุต 
โตทัย” ที่มีในชีวประวัติย่อของท่าน ซึ่งพิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพท่านก็เป็นนิมิตตกนามไปจากคำ 



ชมเชยของท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ครั้งนั้นสืบต่อมา ทราบว่าท่านไปพักบำเพ็ญเพียรอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๓ จึงได้ไปจังหวัดอุดรตามคำอาราธนาของท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ วัด 
โพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี ตอนเกี่ยวกับอุดรจะรอเขียนลงข้างหน้า เมื่อเรื่องท่านดำเนินไปถึง 

ท่านพักอยู่วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ พอสมควรแล้ว ก็กราบลาท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ เพื่อไป 
เที่ยวแสวงหาที่วิเวกตามอำเภอต่าง ๆ ที่มีป่ามีเขามาก ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ก็อนุญาตตามอัธยาศัย ท่านเริ่ม 
ออกเที่ยวครั้งแรกที่ชังหวัดเชียงใหม่ ทราบว่าท่านไปเที่ยวองค์เดียว จึงเป็นโอกาสอันเหมาะอย่างยิ่งที่ 
ช่วยให้ท่านมีตนเป็นผู้เดียวในการบำเพ็ญเพียรอย่างสมใจที่หิวกระหายมานาน นับแต่สมัยที่อยู่เกลื่อน 
กล่นกับหมู่คณะมาหลายปี เพิ่งได้มีเวลาเป็นของตนในคราวนั้น ทราบว่าท่านเที่ยววิเวกไปทางอำเภอแม่ 
ริม เชียงดาว เป็นต้น เข้าไปพักในป่าในเขาตามนิสัย ทั้งหน้าแล้งหน้าฝนการบำเพ็ญเพียรคราวนี้ท่าน 
เล่าว่าเป็นความเพียรขั้นแตกหัก ท่านพรํ่าสอนตนว่าคราวนี้จะดีหรือไม่ดี จะเป็นหรือจะตาย ต้องเห็นกัน 
แน่นอน เรื่องอื่น ๆ ไม่มียุ่งเกี่ยวแล้ว เพราะความสงสารหมู , คณะและการอบรมสั่งสอนก็ได้ท่าเต็ม 
ความสามารถแล้ว ไม่มีทางสงสัย ผลเป็นประการใดก็เห็นประจักษ์มาบ้างแล้ว มัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะ 
สงสารตัวเอง อบรมสั่งสอนตัวเอง ยกตัวเองให้พ้นจากสิ่งมืดมิดปิดมังที่มีอยู่ภายในให้พ้นไป ชีวิต 
ความเป็นอยู่ของคนที่ภาวะเกี่ยวข้องด้วยหมู , คณะ เป็นชีวิตที่เกลื่อนกล่นทนทุกข์จนเหลือทน แทบไม , มี 
เวลาปลีกตัวออกได้ แบ้จะมีสติปัญญาพอเป็นเครื่องพาหลบซ่อนผ่อนคลายความทุกข์ได้บ้างไม่เผาลน 
จนเกินไปก็ตาม แต่ก็จำต้องยอมรับว่าเป็นชีวิตที่กระเสือกกระสนอดทนต่อความทุกข์ร้อนอยู่นั่นเอง 

การบำเพ็ญก็น้อย ผลที่จะพึงได้รับก็นิดเดียว ไม่สมกับความเหนื่อยยากลำบากมานาน มัดนี้เป็นโอกาส 
ที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ได้หลีกออกมาบำเพ็ญอยู่คนเดียวในสถานที่เปล่าเปลี่ยวไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใด นี่คือ 
ชีวิตของบุคคลผู้เดียวไม่เกี่ยวเกาะ นี่คือสถานที่อยู่ที่บำเพ็ญที่เป็นและที่ตายของบุคคลผู้มุ่งตัดความเยื่อใย 
ทั้งภายในภายนอกออกจากใจ มิให้มีสึ่งกังวลเศษเหลืออยู่พอเป็นเชื้อแห่งภพ ชาติ อันเป็นที่ไหลมาแห่ง 
กองทุกข์ทั้งมวล ซึ่งจะตามมาบีบบังคับให้จำต้องทรมานต่อไปไม , มีเวลาจบสิ้นลงได้ นี่คือสถานที่ของผู้ 
มีความเพียรตามติด เพื่อประชิดต่อสิ่งที่เคยก่อภพก่อชาติอันเป็นจอมฉลาดทางปลิ้นปล้อนหลอกลวงให้ 
พลอยหลงตามอยู่ภายในให้ขาดกระเด็นไปจากใจในไม , ช้า อย่ามัวพะว้าพะวงกับสิ่งโน้นสิ่งนี้คนโน้นคน 
นี้ อันเป็นเรื่องของเรือพ่วงที่เพียบด้วยภาระหนัก จะไปไม , ถึงไหนและใกล้ต่อความอับปาง ทั้งห่างเหิน 
ต่อส่งแห่งพระนิพพาน เมื่อถึงที่หมายตามใจหวังแล้ว ความเมตตาสงสารจะดับไปตามกิเลสความเห็นแก่ 
ตัว ไม , เหลียวแลผู้ใดที่กำลังตกทุกข์ ก็ขอให้รู้กันในวงแห่งความบริสุทธิทกำลังมุ่งมั่นหวั่นเกรงกลัวจะ 
ไม่ถึงอยู่เวลานี้ ขณะนี้จงห่วงใยตัวเอง เมตตาตัวเอง ให้พอกับความหวังด้วยความเพียรของผู้เป็นศิษย์ 
พระตถาคตผู้ปรากฏเด่นทางความเพียรไม , ลดละและถอยกำลัง เราทราบหรือยังว่าเวลานี้เรามาท่าความ 
เพียรพยายามเพื่อข้ามโลกข้ามสงสารมีพระนิพพานเป็นหลักชัย ไกลกังวลและพ้นทุกข์โดยประการทั้ง 
ปวง ถ้าทราบแล้วประโยคพยายามของผู้จะข้ามโลกสมมติท่านดำเนินกันอย่างไรบ้าง พระศาสดาผู้ทรง 
พาดำเนินและประกาศสอนธรรมไว้ท่านพาดำเนินและสอนไว้อย่างไร ท่านสอนไว้ว่าพอรู้เห็นอรรถ 

ธรรมบ้างแล้วให้เริ่มห่วงนั้นห่วงนี้จนลืมตัวหรืออย่างไร? แรกเริ่มที่พระองค์ทรงประกาศพระศาสนาแก่ 
หมู , ชน โดยมีพระองค์และพระสาวกไม่กี่องค์ที่ควรช่วยพุทธภาระให้เบาลง และเพื่อพระศาสนาได้แพร่ 
ไปในหมู , ชนกว้างขวางโดยรวดเร็ว ข้อนั้นควรอย่างยิ่ง สำหรับเราไม , เข้าในลักษณะนั้น จึงควรเห็นตน 
เป็นสำคัญในขณะนี้ เมื่อตนชอบยิ่งแล้ว ประโยชน์เพื่อผู้อื่นจะค่อยตามมาอย่างแยกไม , ออก นี่ชัดว่าเป็น 
ผ้รอบคอบและไม่เนิ่นช้า ควรนำมาขบคิดเพื่อเป็นคติแก่ตัวเรา เวลานี้เรากำลังเข้าอย่ในสนามรบ เพื่อชิง 



ชัยระหว่างกิเลสกับมรรคคือข้อปฏิบัติ เพื่อช่วงชิงจิตให้พ้นจากความเป็นสมบัติสองเจ้าของ มาครอง 
เป็นเอกสิทธิแต่ผู้เดียว ถ้าความเพียรย่อหย่อน ความฉลาดไม่พอ จิตจำต้องหลุดมือตกไปอยู่ในอำนาจ 
ของฝ่ายตํ่า คือกิเลส และพาให้เป็นวัฏฏจักรหมุนเพื่อความทุกข์ร้อนไปตลอดอนันตกาล ถ้าเราสามารถ 
ด้วยความเพียรและความฉลาดแหลมคม จิตจำต้องตกมาอยู่ในเงื้อมมือและเป็นสมบัติอันล้นค่าของเราแต่ 
ผู้เดียว คราวนี้เป็นเวลาที่เรารบรันฟ้นแทงกับกิเลสอย่างสะบั้นหั่นแหลม ไม่รีรอย่อหย่อนอ่อนกำลัง 
โดยเอาชีวิตเข้าประกัน ถ้าไม่ชนะก็ยอมตายกับความเพียรโดยถ่ายเดียว ไม่ยอมถอยหลังพังทลายให้ 
กิเลสหัวเราะเยาะเย้ยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอับอายไปนาน ถ้าชนะเราก็ครองอิสระอย่างสมบูรณ์ไปตลอดกาล 
ทางเดินของเรามีทางเดียวเท่านี้ คือต้องสิ'จนถึงตายกับความเพียรเพื่อชัยชนะอย่างเดียวเท่าบั้น ไม่มีทาง 
อื่นเป็นทางออกตัว เหล่านี้เป็นโอวาทที่ท่านพรํ่าสอนตัวเองให้เกิดความกล้าหาญ เพื่อชัยชนะอันเป็น 
ความสมหวังดังใจหมายต่อไป ก็เป็นประโยคแห่งความเพียรที่ดำเนินตามกฎข้อบังกับแบบตายตัวบั้ง 

กลางวันกลางคืน ยืน เดิน นั่ง นอน เว้นแต่ขณะหลับเท่านั้น นอกบั้นเป็นความเพียรไปตลอดสาย สติ 
กับปัญญาหมุนรอบความสัมผัสภายนอกและความคิดภายใน มีสติกับปัญญาเป็นผู้วินิจฉัยไต่สวนเรื่องที่ 
เกิดกับใจไม , ยอมให้ผ่านไปไต้ เพราะสติปัญญาขั้นนี้เป็นธรรมจักรหมุนรอบตัวอยู่ตลอดเวลา ไม , นิยม 
อิริยาบถ 

ท่านเล่าความเพียรตอนนี้ ผู้ฟิงบั้งหลายต่างนั่งตัวแข็งเหมือนไม่มีลมหายใจไปตาม ๆ กัน เพราะ 
เกิดความอัศจรรย์ในธรรมท่านอย่างสุดขีด เหมือนท่านเปิดประตูพระนิพพานออกให้ดู บั้งที่ไม่เคยรู้ว่า 
พระนิพพานเป็นเช่นไรเลย แม้องค์ท่านเองก็ปรากฏว่ากำลังเร่งเแท้าคือความเพียรเพื่อบรรลุพระนิพพาน 
อย่างรีบด่วนอยู่เช่นกันในขณะบั้น หากแต่ธรรมที่ท่านเล่าเพียงขั้นกำลังดำเนินบั้นเป็นธรรมที่ผู้ไม่เคยได้ 
ยินมาก่อนจะทรงตัวอยู่ไม่ได้ จำต้องไหวตามด้วยความอัศจรรย์อยู่โดยดี 

ท่านเล่าว่า จิตท่านทรงอริยธรรมขั้น ๓ อย่างเต็มภูมิมานานแล้ว แต่ไม่มีเวลาเร่งความเพียรตามใจ 
ชอบ เพราะภารกิจเกี่ยวกับหมู , คณะมีมากตลอดมา พอได้โอกาสคราวไปพักที่เชียงใหม่จึงได้เร่งความ 
เพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วย และก็ได้อย่างใจหมายไปทุกระยะ สถานที่บรรยากาศก็อำนวย พื้นเพของจิตที่ 
เป็นมาดั้งเดิมก็อยู่ในขั้นเตรียมพร้อม สุขภาพทางร่างกายก็สมบูรณ์ควรแก่ความเพียรทุก ๆ อิริยาบถ 
ความหวังในธรรมขั้นสุดยอด ล้าเป็นตะวันก็กำลังทอแสงอยู่แล้วทุกขณะจิต ว่าแดนพ้นทุกข์กับเราคง 
เจอกันในไม่ช้านี้ ท่านเทียบจิตกับธรรมและกิเลสขั้นนี้เหมือนสุนัขไล่เนื้อ ตัวอ่อนกำลังเต็มที่แล้วเข้าสู่ 
ที่จนมุม รอคอยแต่วาระสุดท้ายของเนื้อจะตกเข้าสู่ปากและบดเคี้ยวให้แหลกละเอียดอยู่เท่านั้น ไม่มีทาง 
เป็นอย่างอื่น เพราะเป็นชิตที่สัมปยุตด้วยมหาสติมหาปัญญาไม่มีเวลาพลั้งเผลอตัว แม้ไม่ตั้งใจระวัง 
รักษา เนื่องจากเป็นสติปัญญาอัตโนมัติหมุนกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปโดยลำพังตนเอง เมื่อ 
ทราบเหตุผลแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริง ไม , ต้องมีการบังคับบัญชาเหมือนขั้นเริ่มแรกปฏิบัติ ว่าต้อง 
พิจารณาสิ่งบั้น ต้องปฏิบัติต่อสิ่งนี้ อย่าเผลอตัวดังนี้ แต่เป็นสติปัญญาที่มีเหตุมีผลอยู่กับตัวอย่างพร้อม 
มูลแล้ว ไม่จำต้องหาเหตุหาผลหรืออุบายต่าง ๆ มาพรํ่าสอนสติปัญญาขั้นนี้ให้ออกท่างาน เพราะใน 
อิริยาบถทั้งสี่เว้นแต่หลับเท่านั้น เป็นเวลาท่างานของสติปัญญาขั้นนี้ตลอดไป ไม่ขาดวรรคขาดตอน 
เหมือนนำซับนำซึมที่ไหลรินอยู่ตลอดหน้าแล้งหน้าฝน โดยถือเอาอารมณ์ที่คิดปรุงจากจิตเป็นเป้าหมาย 
แห่งการพิจารณาเพื่อหามูลความจริงจากความคิดปรุงบั้น ๆ ขันธ์สี่คือนามขันธ์ได้แก่ เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ นี่แลคือสนามรบของสติปัญญาขั้นนี้ ส่วนรูปขันธ์เริ่มหมดปัญหามาแต่ปัญญาขั้น 
กลางที่ท่าหน้าที่เพื่ออริยธรรมขั้น ๓ คือ อนาคามีธรรมบั้นแล้ว อริยธรรมขั้น ๓ นี้ ต้องถือรูปขันธ์เป็น 



เป้าหมายแห่งการพิจารณาอย่างเต็มที่ และละเอียดถี่ถ้วนจนหมดทางสงสัยแล้วผ่านไปอย่างหายห่วง 

เมื่อถึงขั้นสุดท้าย นามขันธ์เป็นธรรมจำเป็นที่ต้องพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริง ทั้งที่ปรากฏขั้น ตั้งอยู่ และ 
ดับไป โดยมีอนัตตาธรรมเป็นที่รวมลง คือ พิจารณาลงในความว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลหญิง ชาย เรา 
เขา ไม่มีคำว่าสัตว์บุคคลเป็นต้น เข้าไปแทรกสิงอยู่ในนามธรรมเหล่านั้นเลย การเห็นนามธรรมเหล่านี้ 
ต้องเห็นด้วยปัญญาหยั่งทราบตามหลักความจริงจริง ๆ ไม่เพียงเห็นด้วยความคาดหมายหรือคาดคะเนเดา 
เอาตามนิสัยของมนุษย์ที่ชอบด้นเดามาประจำสันดาน ความเห็นตามสัญญาลับความเห็นด้วยปัญญา 

ต่างกันอยู่มากราวฟ้ากับดิน ความเห็นด้วยสัญญาพาให้ผู้เห็นมีอารมณ์มาก มักเสกสรรตัวว่ามีความรู้ 
มากทั้งที่กำลังหลงมากจึงมีทิฏฐิมานะมากไม , ยอมลงใครง่าย ๆ เราพอทราบได้เวลาสนทนาธรรมกันใน 
วงนักศึกษาที่ต่างรู้ด้วยความจดจำด้วยกัน สภาธรรมมักจะกลายเป็นสภามวย่แปากกันอยู่เสมอ โดยไม่ 
จำกัดชาติขั้นวรรณะและเพศวัยเลย เพราะความสำคัญตนพาให้เป็นไป จนลืมมรรยาทความเคารพอันดี 
งามต่อคันตามประเพณีของมนุษย์ผู้มีธรรม ส่วนความเห็นด้วยปัญญาเป็นความเห็นซึ่งพร้อมที่จะถอด 
ถอนความสำคัญมั่นหมายต่าง ๆ อันเป็นตัวกิเลสทิฏฐิมานะน้อยใหญ่ออกไปโดยลำดับที่ปัญญาหยั่งถึง 
ถ้าปัญญาหยั่งลงโดยทั่วถึงจริง ๆ กิเลสทั้งมวลก็พังทลายไปหมด ไม่มีกิเลสชนิดใดจะทนต่อสติปัญญา 
ขั้นยอดเยี่ยมไปได้ ฉะนั้น สติปัญญาจึงเป็นอาวุธขั้นนำของธรรมที่กิเลสทั้งมวลไม่หาญลัได้แต่ไหนแต่ 
ไรมา พระศาสดาได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะสติปัญญา พระสาวกได้บรรลุถึงพระอรหันต์ก็เพราะ 
สติปัญญาความรู้จริงเห็นจริง มิได้ถอดถอนกิเลสด้วยสัญญาความคาดหมายหรือเดาเอาเฉย ๆ เลย 
นอกจากนำมาใช้พอเป็นแนวทางในขั้นเริ่มแรกเท่านั้น แม้เช่นนั้นก็จำต้องระวังสัญญาจะแอบแฝงตัว 

ขั้นมาเป็นความจริงให้หลงตามอยู่ทุกระยะมิได้นิ่งนอนใจ การประกาศพระศาสนาเพื่อความจริงแก , โลก 
ทั้งพระพุทธเจ้าและพระสาวกทรงประกาศด้วยปัญญาความรู้จริงเห็นจริงทั้งนั้น ดังนั้น ผู้ปฏิบัติทางจิต 
ภาวนาจึงควรระวังเจ้าสัญญาจะแอบเข้าท่าหน้าที่แทนปัญญา โดยรู้เอาหมายเองเฉย ๆ แต่กิเลสแม้ตัวเดียว 
ก็ไม , ถอดออกจากใจบ้างเลย และอาจกลายเป็นท่านองว่า “ความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไปไม่รอด” ก็ได้ 
ธรรมขั้นรู้เห็นด้วยปัญญานี่แลที่พระพุทธเจ้าแสดงแก , กาลามชนว่า ไม่ให้เชื่อแบบสุ่มเดา แบบคาดคะเน 
ไม่ให้เชื่อตาม ๆ คันมา ไม่ให้เชื่อตามครูอาจารย์ที่ควรเชื่อได้ เป็นต้น แต่ให้เชื่อด้วยปัญญาที่หยั่งลงสู่ 
หลักความจริงด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นความรู้ที่แน , ใจอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ท่านมิได้มีคน 
ประกันรับรองว่า ท่านได้บรรลุธรรมจริงอย่างนั้น ไม่จริงอย่างนี้ แต่สันทิฏฐิโกมีอยู่กับทุกคน ถ้า 
ปฏิบัติตามธรรมที่แสดงไว้โดยสมควรแก่ธรรม ท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่า ปฏิบัติมาถึงขั้นนี้ มีความ 
เพลิดเพลินจนลืมเวลํ่าเวลา ลืมวันลืมคืน ลืมพักผ่อนหลับนอน ลืมความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยถ้า จิตตั้งท่า 
แต่จะลักิเลสทุกประเภทด้วยความเพียรเพื่อถอดถอนมันพร้อมทั้งราก โดยไม่มีความสะทกสะท้านหวั่น 
เกรงอะไรเลย นับแต่ออกจากวัดเจดีย์หลวงไปบำเพ็ญโดยลำพังองค์เดียวด้วยเวลาเป็นของตนทุก ๆ ระยะ 
ไม่ปล่อยให้วันคืนผ่านไปเปล่า ไม , นานนักเลยก็ไปถึงบึงใหญ่ชื่อ “หนองอ้อ” และ “อ้อนี่เอง” คือนับ 
แต่ขณะปลีกออกไป จิตท่านเริ่มแสดงตัวอย่างผาดโผนเหมือนม้าอาชาไนยตัวองอาจ ทั้งจะเหาะเหินเดิน 
ฟ้า ทั้งจะดำดินและบินขั้นบนอากาศ ทั้งจะออกรู้สิ่งต่าง ๆ ไม่มีประมาณบรรดามีอยู่ในโลกธาตุ ทั้งจะ 
ขุดอ้นรื้อถอนกิเลสภายในใจให้หมดสิ้นไป ประหนึ่งในอึดใจเดียวเพราะความสามารถอาจหาญของ 

สติปัญญาที่ถูกกักขังบังคับไว้ด้วยภาระเกี่ยวกับหมู , คณะเป็นเวลานาน มิได้ออกแล่นในห้วงมหาสมมติ 
มหานิยม เพื่อชมและเลือกเฟ้นกลั่นกรองให้สุดสติปัญญาที่แสนอยากรู้มานาน คราวนั้นจึงสบโอกาส 
วาสนาอำนวย สติปัญญาจึงแผลงฤทธิทะพยานออกล่องหนค้นดูไตรโลกธาตุ ทั้งภายในภายนอก วิ่ง 



ออกวิ่งเข้าแหวกว่ายผุดขึ้นดำลง ทั้งปลดทั้งปลง ทั้งปล่อยทั้งวาง ทั้งตัดทั้งฟิน ทั้งขยี้ท่าลายสิ่ง 
จอมปลอมทั้งหลายอย่างสุดกำลัง เหมือนปลาใหญ่สนุกแหวกว่ายหัวหางกลางตัวในทะเลหลวง ฉะนั้น 
จิตมองคืนไปข้างหลังที่ผ่านมาแล้ว เห็นแต่ความตีบตันมืดมิดและเต็มไปด้วยภัยนานาชนิดสุดที่จะรั้งรอ 
อยู่ได้ ใจสั่นริก ๆ เพื่อหาทางรอดพ้น มองไปข้างหน้าเห็นมีแต่ความสง่าผ่าเผยเวิ้งว้างสว่างไสวสุด 
ความรู้ความเห็นที่จะพรรณนาให้จบสิ้นลงได้และยากที่จะนำมาเขียนลงเพื่อท่านได้อ่านอย่างสมใจ จึงขอ 
อภัยไว้ด้วยในตอนที่ไม , สามารถจะนำมาลงซึ่งมีอยู่มากมายตามที่ท่านเล่าให้ฟ้ง 

ในเวลาไม่นานนักนับแต่ท่านออกรีบเร่งตักตวงความเพียรด้วยมหาสติมหาปัญญา ซึ่งเป็น 

สติปัญญาธรรมจักรหมุนรอบตัวและรอบสิ่งเกี่ยวข้องไม , มีประมาณตลอดเวลาในคืนวันหนึ่งเวลาดึกสงัด 
ท่านนั่งสมาธิภาวนาอยู่ชายภูเขาที่มีหินพลาญกว้างขวางและเตียนโล่ง อากาศก็ปลอดโปร่งดี ท่าน ท่าน 
ว่าท่านนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ซึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวเพียงต้นเดียวมีใบดกหนาร่มเย็นดี ซึ่งในตอนกลางวันท่านก็เคย 

อาศัยนั่งภาวนาที่นั้นบ้างในบางวัน แต่ผู้เขียนจำชื่อต้นไม้และที่อยู่ไม่ได้ว่า เป็นตำบล อำเภอและชาย 
เขาอะไร เพราะขณะทัเงท่านเล่าก็มีแต่ความเพลิดเพลินในธรรมท่านจนลืมคิดเรื่องอื่น ๆ ไปเสียหมด 

หลังจากฟ้งท่านผ่านไปแล้วก็นำธรรมที่ท่านเล่าให้ฟ้งไปบริกรรมครุ่นคิดแต่ความอัศจรรย์แห่งธรรมนั้น 
ถ่ายเดียวว่า ตัวเรานี้จะเกิดมาเสียชาติและจะนำวาสนาแห่งความเป็นมนุษย์นี้ไปทิ้งลงในตมในโคลนที่ 

ไหนหนอ จะมีวาสนาบารมีพอมีวันโผล่หน้าขึ้นมาเห็นธรรมดวงเลิศดังท่านบ้างหรือเปล่าก็ทราบไม่ได้ 

ดังนี้ จึงลืมไปเสียสิ้น มิได้สนใจว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องราวกับท่านในวาระต่อไป ดังได้นำประวัติ 

ท่านมาลงอยู่ขณะนี้ 

นับแต่ตอนเย็นไปตลอดจนถึงยามดึกสงัดของคืนวันนั้น ท่านว่าใจมีความสัมผัสรับรู้อยู่อับปัจจ 
ยาการ คือ อวิชชาปัจจายาสังขาร เป็นต้น เพียงอย่างเดียว ทั้งเวลาเดินจงกรมตอนหัวคํ่า ทั้งเวลานั่งเข้าที่ 
ภาวนา จึงท่าให้ท่านสนใจพิจารณาในจุดนั้นโดยมิได้สนใจกับหมวดธรรมอื่นใด ตั้งหน้าพิจารณา 

อวิชชาอย่างเดียวแต่แรกเริ่มนั่งสมาธิภาวนาโดยอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาอยู่ภายในอันเป็นที่รวม 
แห่งภพชาติ กิเลสตัณหา มีอวิชชาเป็นตัวการ เริ่มแต่ ๒๐ น. คือ ๒ ทุ่มที่ออกจากทางจงกรมแล้วเป็น 
ต้นไป ตอนนี้เป็นตอนสำคัญมาก ในการรบของท่านระหว่างมหาสติมหาปัญญาอันเป็นอาวุธคมกล้า 

ทันสมัย กับอวิชชาซึ่งเป็นข้าศึกที่เคยทรงความฉลาดในเชิงหลบหลีกอาวุธอย่างว่องไว แล้วกลับยิง 

โต้ตอบให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับพ่ายแพ้ยับเยินไม่เป็นท่า และครองตำแหน่งกษัตริย์วัฏฏจักรบนหัวใจสัตว์ 

โลกต่อไปตลอดอนันตกาล ไม่มีใครกล้าต่อล้กับ!]มือได้ แต่ 1 ขณะที่ต่อยุทธสงครามกันกับท่านพระ 

อาจารย์มั่นในคืนวันนั้น ประมาณเวลาราวตี ๓ ผลปรากฏว่า ฝ่ายกษัตริย์วัฏฏจักรถูกสังหารท่าลาย 

บัลลังก์ลงอย่างพินาศขาดสูญ ปราศจากการต่อลัและหลบหลีกใด ๆ ทั้งสิ้น กลายเป็นผู้สิ้นฤทธ สิ้น 
อำนาจ สิ้นความฉลาดทั้งมวลที่จะครองอำนาจอยู่ต่อไป ขณะกษัตริย์อวิชชาดับชาติขาดภพลงไปแล้ว 
เพราะอาวุธสายฟ้าอันสง่าแหลมคมของท่านสังหาร ท่านว่า ขณะนั้นเหมือนโลกธาตุหวั่นไหว เสียงเทว 
บุตรเทวธิดาทั่วโลกธาตุประกาศก้องสาธุการเสียงสะเทือนสะท้านไปทั่วพิภพ ว่าศิษย์พระตถาคตปรากฏ 
ขึ้นในโลกอีกหนึ่งองค์แล้ว พวกเราทั้งหลายมีความยินดีและเป็นสุขใจกับท่านมาก แต่ชาวมนุษย์คงไม่มี 
โอกาสทราบ อาจมัวแต่เพลิดเพลินหาความสุขทางโลกเกินขอบเขต ไม่มีใครสนใจทราบว่าธรรม 

ประเสริฐในดวงใจเกิดขึ้นในแดนมนุษย์เมื่อสักครู , นี้ พอขณะอัศจรรย์กระเทือนโลกธาตุผ่านไปเหลือแต่วิ 
สุทธิธรรมภายในใจอันเป็นธรรมชาติแท้ซึ่งแผ่ซ่านไปทั่วสรรพางค์ร่างกายและจิตใจ แผ่กระจายไปทั่ว 

โลกธาตุในเวลานั้น ท่าให้ท่านเกิดความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ตัวเองมากมาย จนไม่สามารถจะ 



เลย 


บอกกับใครได้ ที่เคยมีเมตตาต่อโลกและสนใจจะอบรมสั่งสอนหมู , คณะและประชาชนมาดั้งเดิม 
กลับกลายหาญสูญไปหมดเพราะความเห็นธรรมภายในใจว่าเป็นธรรมละเอียดและอัศจรรย์จนสุดวิสัยของ 
มนุษย์จะรู้เห็นตามได้ และเกิดความท้อใจจนกลายเป็นผู้มีความขวนขวายน้อย ไม่คิดจะสั่งสอนใคร 

ต่อไปในขณะนั้น คิดจะเสวยธรรมอัศจรรย์ในท่ามกลางโลกสมมติแต่ผู้เดียว ใจหนักไปทางรำพึงรำพัน 
ถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูทรงรู้จริงเห็นจริง และสั่งสอนเวไนยเพื่อวิมุตติหลุดท้นจริง ๆ 

ไม่มีคำโกหกหลอกลวงแฝงอยู่ในพระโอวาทแม้บทเดียวบาทเดียวเลย แล้วกราบไหว้บูชาพระคุณท่านไม่ 
มีเวลาอิ่มพอตลอดคืน จากนั้นก็คิดเมตตาสงสารหมู่ชนเป็นกำลังที่เห็นว่าสุดวิสัยจะสั่งสอนได้ โดย 

ถือเอาความบริสุทธิและอัศจรรย์ภายในใจมาเป็นอุปสรรค ว่าธรรมนี้มิใช่ธรรมของคนมีกิเลสจะครองได้ 
ถ้าสั่งสอนใครก็เกรงจะถูกหาว่าเป็นน้า ว่าไปหาเรื่องอะไรมาสั่งสอนกัน คนดี ๆ มีสติสตังอยู่น้างเขาจะ 
ไม่นำเรื่องท่านองนี้มาสอนกันดังนี้กันทั่วโลก จะไม่มีใครอาจรู้เห็นตามได้พอเป็นพยานให้เกิดกำลังใจ 

ในการสั่งสอน นอกจากอยู่ไปคนเดียวอย่างนี้พอถึงวันตายเท่านั้น ก็พอแล้วกับความหวังที่อุตส่าห์เสาะ 
แสวงมาเป็นเวลานาน อย่าหาเรื่องร้ายใส่ตัวเองเลย จะกลายเป็นว่าท่าคุณกลับได้โทษ โปรดสัตว์กลับ 
ได้บาปไปเปล่า ๆ นี้เป็นความคิดที่เกิดขึ้นกับท่านขณะที่ค้นพบธรรมอัศจรรย์ใหม่ ๆ ยังมิได้คิดอะไรให้ 
กว้างขวางออกไป พอมีทางเชื่อมโยงถึงการอบรมสั่งสอนตามแนวศาสนธรรมที่พระศาสดาพาดำเนินมา 
ในวาระต่อมาค่อยมีโอกาสทบทวนธรรมที่รู้เห็นและปฏิปทาเครื่องดำเนิน ตลอดตัวเองที่รู้เห็นธรรมอยู่ 

ขณะนั้นว่า ก็เป็นมนุษย์เดินดินกินผักกินหญ้าเหมือนโลกทั่ว ๆ ไป ไม่มีอะไรพิเศษแตกต่างกันพอจะ 
เป็นบุคคลพิเศษสามารถอาจรู้เฉพาะผู้เดียว ส่วนผู้อื่นไม่สามารถ ทั้งที่มีอำนาจวาสนาสามารถรู้ได้อาจมี 
อยู่จำนวนมาก จึงเป็นความคิดเห็นที่เหยียบยํ่าท่าลายอำนาจวาสนาของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะความไม่ 
รอบคอบกว้างขวางซึ่งไม , เป็นธรรมเลย เพราะปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานพระศาสดามิได้ 
ประทานไว้เฉพาะบุคคลเดียว แต่ประทานไว้เพื่อโลกทั้งมวล ทั้งก่อนและหลังการเสด็จปรินิพพาน ผู้ 
ตรัสรู้มรรคผลนิพพานตามพระองค์ด้วยปฏิปทาที่ประทานไว้มีจำนวนมหาศาลเหลือที่จะนับจะประมาณ 
มิได้มีเฉพาะเราคนเดียวที่กำลังคิดมองข้ามโลกว่าไร้สมรรถภาพอยู่เวลานี้ พอพิจารณาทบทวนทั้งเหตุ 

และผลทั้งต้นและปลายแห่งพระโอวาทที่ประกาศปฏิปทาทางดำเนินเพื่อมรรคเพื่อผล ว่าเป็นธรรม 

สมบูรณ์สุดส่วนควรแก่สัตว์โลกทั่วไปไม , ลำเอียงต่อผู้หนึ่งผู้ใดที่ปฏิบัติชอบอยู่ จึงท่าให้เกิดความหวังที่ 

จะสงเคราะห์ผู้อื่นขึ้นมา มีความพอใจที่จะอบรมสั่งสอนแก , ผู้มาเกี่ยวข้องอาลัยเท่าที่จะสามารถทั้งสอง 

ฝ่าย แต่การแสดงธรรมผู้แสดงต้องมีความเคารพต , อธรรม ไม่แสดงแก่บุคคลไม่มีความเคารพและไม่ 

สนใจที่จะพึง ขณะฟ้งมีผู้ส่งเสียงอื้ออึงไม่สนใจว่าธรรมมีคุณค่าเพียงไร ขณะนี้เป็นเวลาเช่นไรและกำลัง 
อยู่ในสถานที่เช่นไร ควรจะใช้กิริยามรรยาทอย่างใดถึงจะเหมาะสมกับกรณีเห็นเป็นธรรมดา ๆ แบบ 
โลกที่ชินชาต่อธรรมมาจนจำเจ ชินชาต่อวัด ชินชาต่อพระ ชินชาต่อธรรม เหมือนสิ่งธรรมดาทั่วไป 
อย่างนี้ก็แสดงไม , ลง เราก็เป็นโทษ ผู้ฟิงก็ไม , ได้รับประโยชน์ที่ควรจะได้ กว่าจะได้ธรรมมาแสดงก็แทบ 
กระอักเลือดตายอยู่กลางป่ากลางเขาอยู่แล้ว เพราะความพยายามตะเกียกตะกายสุดกำลัง แถมยังนำธรรม 
มาละลายกับนั้าในทะเลเสียอีก ซึ่งมีที่ไหน ท่านพาท่ากันสืบมา พอจะไม , คิดคำนึงบ้างสำหรับสมณะซึ่ง 
เป็นเพศที่ใคร่ครวญ แม้แต่กะปิเขายังรู้จักที่ที่ควรละลาย ธรรมมิใช่กะปิจึงควรพิจารณาด้วยดีก่อนจะนำ 
ออกมาท่าประโยชน์ มิฉะนั้นจะกลายเป็นโทษโดยไม , รู้สึกและไม , มีอะไรสำคัญในโลกเลย การแสดง 

ธรรมก็เพื่ออนุเคราะห์โลก เหมือนหมอวางยาแก , คนไข้เพื่อหายโรคและทุกขเวทยา หวังความอยู่สบาย 
เป็นผล ล้าเขาไม , สนใจอยากฟ้งก็จะไปกระวนกระวายแสดงธรรมหาประโยชน์อะไร ล้าเรามีธรรมในใจ 



จริง อยู่คนเดียวก็สบายพอแล้ว ไม , จำต้องไปแสวงหาเพื่อนหรือใคร ๆ มาคุยด้วยเพื่อแก้รำคาญหรือ 

บรรเทาทุกข์เพราะความอยากเทศน์อยากคุยซึ่งเป็นการเสริมทุกข์แก , ตัวเปล่า ๆ ผู้ทรงธรรมในลักษณะ 

เช่นนั้นก็เป็นเพียงชื่อเท่านั้น ไม , เป็นความจริงใจในธรรมอย่างแท้จริง ที่ว่ารู้ธรรมเห็นธรรมดัง 

พระพุทธเจ้าและพระสาวกทรงรู้เห็นสำหรับผมเองอยู่คนเดียวเป็นความสนิทใจว่าได้ปรับตัวทั้งทางกาย 
และทางใจได้ดีพอ เพราะผู้มีธรรมก็คือผู้ไม , กระเพื่อมคะนองทางใจนั่นเอง ธรรมคือความสงบ ใจที่มี 
ธรรมบรรจุอยู่ก็คือใจดวงสงบระงับจากเรื่องทั้งปวงนั่นแล ด้วยความรู้สึกประจำใจอย่างนี้แลจึงชอบอยู่แต่ 
ป่าแต่เขาประจำนิสัย เพราะเป็นที่ให้ความสุขทางวิหารธรรมได้ดีกว่าที่ทั้งหลาย การสงเคราะห์โลกเป็น 
กรณีพิเศษที่มีเปีนบางกาล ไม , ถือเป็นความจำเป็นเสมอไป ดังสุขวิหารธรรมที่จะควรทำให้มีอยู่เสมอใน 
เวลาขันธ์ยังครองตัวอยู่ ไม่เช่นนั้นย่อมไม่สะดวกในการครองตัว ธรรมเมื่อมีอยู่กับเรา เรารู้อยู่ เห็นอยู่ 
ทรงอยู่ จะกระวนกระวายไปไหน ซึ่งล้วนเป็นการแส่หาทุกข์ทั้งนั้น ธรรมอยู่ที่ไหนความสงบสุขก็อยู่ที่ 
นั้น ตามหลักธรรมชาติแล้วธรรมอยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติธรรม ความสงบสุขจึงมักเกิดขึ้นที่นั้น ที่อื่นไม่มี 
ทางเกิดความสงบสุขได้ การแสดงธรรมผมระวังเอานักเอาหนา ไม่แสดงแบบสุ่มสี่สุ่มห้า เพราะธรรม 
มิใช่ธรรมสุ่มสี่สุ่มห้า การปฏิบัติธรรมก็มิได้ปฏิบัติแบบสุ่มสี่สุ่มห้าแต่ปฏิบัติอย่างมีกฎเกณฑ์ มีข้อบังคับ 
มีระเบียบแบบแผนตำรับตำราพาดำเนิน เวลารู้ก็มิได้รู้สุ่มสี่สุ่มห้า แต่รู้ตามหลักความจริง ตาม 

ความสามารถมากน้อยเพียงไร พระนักปฏิบัติจึงควรระวังและสำนึกตัวเสมอว่า เรามิใช่พระสุ่มสี่สุ่มห้า 
แต่เป็นพระที่มีระเบียบธรรมวินัย คือ องค์แทนของศาสดาเป็นเครื่องปฏิบัติดำเนิน ความสงบเสงี่ยมเจียม 
ตัวระวังกายวาจาใจไม่ให้เคลื่อนไปในทางผิดนั่นแล คือพระที่ทรงมรรค ทรงผล ทรงธรรม ทรงวินัย 

จะสามารถทรงตนได้ดีนั้งปัจจุบันและอนาคตไม่เสื่อมเสีย ท่านว่า ท่านพูดถึงการแสดงธรรม แล้วก็ 

ย้อนมาหาธรรมภายในอีกว่า ขณะที่ธรรมแสดงขึ้นกับใจอย่างเต็มที่โดยมิได้คิดอ่านไตร่ตรองไว้ก่อนเลย 
นั้น เป็นขณะที่ผิดคาดผิดหมายและสุดวิสัยที่จะคาดคะเนหรือด้นเดาให้ถูกกับความจริงของธรรมจริง ๆ 
ได้รู้สึกเหมือนเราตายแล้วเกิดชาติใหม่ขึ้นมาในขณะนั้น ซึ่งเป็นการตายและการเกิดที่อัศจรรย์ไม่มีอะไร 
จะเทียบได้ ความรู้ซึ่งเปลี่ยนตัวขึ้นมาที่ว่าเกิดใหม่นี้เป็นความรู้ที่ไม , เคยพบเคยเห็นทั้ง ๆ ที่มีอยู่กับตัวมา 
ดั้งเดิม แต่เพิ่งมาปรากฏอย่างตื่นเต้นและอัศจรรย์เหลือประมาณเอาขณะนั้นนั่นเองจึงทำให้เกิดความ 

คิดเห็นไปต่าง ๆ ซึ่งออกจะนอกลู่นอกทางไปบ้าง ตอนคิดว่าไม่มีทางจะสั่งสอนคนอื่นให้รู้ตามได้ 

เพราะธรรมนี้สุดวิสัยที่ใคร ๆ จะรู้ได้ ดังนี้ 

ท่านพระอาจารย์นั่น ท่านมีนิสัยผาดโผนมาดั้งเดิมนับแต่เริ่มออกปฏิบัติใหม่ ๆ ดังที่เรียนแล้ว 
แม้ขณะจิตจะเข้าถึงจุดอันเป็นวาระสุดท้ายก็ยังแสดงลวดลายให้องค์ท่านเองระลึกอยู่ไม , ลืม ถึงกับได้ 

นำมาเล่าให้บรรดาลูกศิษย์ฟ้งพอเป็นขวัญใจ คือ พอจิตพลิกควํ่าวัฏฏจักรออกจากใจโดยสิ้นเชิงแล้ว ยัง 
แสดงขณะเป็นลักษณะฉวัดเฉวียนเวียนรอบตัวริวัฏฏชิตถึงสามรอบ รอบที่หนึ่งสิ้นสุดลงแสดงบทบาลี 
ขึ้นมาว่า “โลโป” บอกความหมายขึ้นมาพร้อมว่า ขณะใหญ่ของจิตที่ทำหน้าที่สิ้นสุดลงนั้น คือการลบ 
สมมติทั้งสิ้นออกจากใจ รอบที่สองสิ้นสุดลงแสดงคำบาลีขึ้นมาว่า “วิมุตติ” บอกความหมายว่าขณะ 
ใหญ่ของจิตที่ท่าหน้าที่สิ้นสุดลงนั้น คือความหลุดพ้นอย่างตายตัว รอบที่สามสิ้นสุดลงแสดงคำบาลี 
ขึ้นมาว่า “อนาลโย” บอกความหมายขึ้นมาว่า ขณะใหญ่ของจิตที่ทำหน้าที่สิ้นสุดลงนั้น คือการตัด 
อาลัยอาวรณ์โดยสิ้นเชิง เป็นเอกจิต เอกธรรม จิตแท้ ธรรมแท้ มีอันเดียว ไม , มีสองเหมือนสมมติ 
ทั้งหลาย นี่คือวิมุตติธรรมล้วน ๆ ไม่มีสมมติเข้าแอบแฝง จึงมีได้เพียงอันเดียว รู้ได้เพียงครั้งเดียว ไม่มี 
สองมีสามมาสืบต่อสนับสนุนกัน พระพุทธเจ้าและพระสาวกล้วนแต่รู้เพียงครั้งเดียวก็เป็นเอกจิตเอกธรรม 



อันสมบูรณ์ ไม่แสวงเพื่ออะไรอีก สมมติภายในคือขันธ์ก็เป็นขันธ์ล้วน ๆ ไม่เป็นพิษเป็นภัยและทรงตัว 
อยู่ตามปกติเดิม ไม่มีการเพิ่มขึ้นและลดลงตามความตรัสรู้ คือขันธ์ที่เคยนึกคิด เป็นต้น ก็ทำหน้าที่ของ 
ตนไปตามคำสั่งของจิตผู้บงการ ชิตที่เป็นวิมุตติก็หลุดพ้นจากความคละเคล้าพัวพันในขันธ์ ต่างอันต่าง 
อยู่ ต่างอันต่างจริง ต่างไม่หาเรื่องหลอกลวงต้มตุ๋นกันตังที่เคยเป็นมา ต่างฝ่ายต่างสงบอยู่ตาม 

ธรรมชาติของตน ต่างฝ่ายต่างทำธุระหน้าที่ประจำตนจนกว่าจะถึงกาลแยกย้ายจากส่วนผสม เมื่อกาล 
นั้นมาถึงชิตที่บริ สุทธิ กแสดง ยถาทีโป จ นิพพุโต เหมือนประทีปดวงไฟที่หมดเชื้อแล้วดับไปฉะนั้นไป 
ตามความจริง เรื่องของสมมติที่เกี่ยวข้องกันก็มีเพียงเท่านี้ นอกนั้นไม่มีสมมติจะติดต่อกันให้เกิด 
เรื่องราวต่อไป นี่คือธรรมแสดงในชิตท่านขณะแสดงลวดลายเป็นขณะสามรอบจบลง อันเป็นวาระ 

สุดท้ายแห่งสมมติกับวิมุตติทำหน้าที่ต่อกัน และแยกทางกันเดินตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

ตลอดคืนวันนั้นท่านว่าท่านปลงความสลดสังเวชในความโง , เขลาเต่าตุ่น ซึ่งเปรียบเหมือนทุ่นตัว 
ท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีประมาณ จนนั้าตาไหลตลอดคืน ในขณะที่เดินทางมาพบบึงใหญ่มีนั้า 
ใสสะอาดรสชาติมหัศจรรย์ไม่เคยพบมาก่อน ชื่อว่า “หนองอ้อ” และ “อ้อนี้เองหรือ” ที่พระพุทธเจ้า 
และสาวกท่านค้นพบว่าหนองอ้อและประกาศธรรมสอนโลกมาไต้ตั้ง ๒,๐๐๐ กว่าปีแล้ว เพิ่งมาพบวันนี้ 
และกราบพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์อย่างถึงใจ โดยกราบแล้วกราบเล่าอยู่ 
ท่านองนั้นไม , อิ่มพอ ล้ามีคนไปพบเห็นเข้า ซึ่งกำลังนั่งปลงธรรมสังเวชด้วยทั้งนั้าตาและก้มกราบแล้วยก 
ราบเล่าอยู่เช่นนั้น คงจะมีความรู้สึกผิดปกติขึ้นมาทันว่า สมณะรูปนี้เห็นท่าจะมีทุกข์มากถึงกับนั้าตาร่วง 
ไหลออกมา และคงกราบกรานสารกล่าวเพื่อวิงวอนเทวดาอารักษ์ที่สิงสถิตอยู่ในทิศทั้งหลายให้ช่วย 

ระบายคลายทุกข์ให้อย่างแน่นอนหรือมิฉะนั้นคงจวนเข้าชั้น...แล้วเป็นแน่ ดังนี้แน่นอน เพราะเป็นกิริยา 
ที่ผิดปกติเอามากในเวลานั้น ความจริงก็คือท่านถึงพุทธะ ธรรมะ สังฆะ ประจักษ์ใจในคำว่า ผู้ใดเห็น 
ธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต และเข้าเผ่าพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ทางมรรยาทของบุคคลผู้มี 
กตัญญกตเวทิตาธรรมในใจจะพึงท่า ปีนทนอยู่มิได้ 

ในคืนวันนั้นชาวเทพทั้งหลายทั้งเบื้องบนชั้นต่าง ๆ ทั้งเบื้องล่างทุกทิศทุกทาง หลังจากพร้อมกัน 
ให้สาธุการประสานเสียงสำเนียงไพเราะเสนาะโสต จนสะเทือนโลกธาตุเพื่อประกาศอนุโมทนากับท่าน 
แล้ว ยังพร้อมกันมาเยี่ยมฟิงธรรมท่านอีกวาระหนึ่ง แต่ท่านไม , มีเวลารับแขก เพราะภารกิจเกี่ยวกับธรรม 
ชั้นสูงสุดยังไม่ยุติลงเป็นปกติ ท่านเป็นเพียงให้อาณัติสัญญาณบอกชาวเทพทั้งหลายให้ทราบว่าท่านไม่ 
ว่าง โอกาสหน้าค่อยมาใหม่ ชาวเทพทุกภูมิพากันกลับไปด้วยความโสมนัสยินดีโดยทั่วกันที่ได้มาพบ 
เห็นวิสุทธิเทพในคืนแรกที่ท่านเห็นธรรม 

พอสว่างออกจากที่ภาวนาแล้ว ท่านยังหวนระลึกถึงธรรมที่แสดงความอัศจรรย์ในตอนกลางคืน 
อยู่มิได้ลืม ทั้งขณะที่แสดงความหลุดพ้น ทั้งขณะที่แสดงสามรอบตอนสุดท้ายที่แสดงความหมายต่าง ๆ 
ให้ท่านเห็นอย่างละเอียดลออ ทั้งหวนระลึกคุณของต้นไม้ที่ท่านอาศัยนั่งภาวนาและสถานที่อยู่อาศัย 

ตลอดชาวบ้านที่ให้ทานอาหารปัจจัยความเป็นอยู่ทุกอย่างตลอดมา จนถึงเวลาบิณฑบาตซึ่งทีแรกท่านนึก 
จะไม่ไปบิณฑบาตมาฉัน โดยคิดว่าเท่าที่เสวยมิมุตติสุขตอนกลางคืนมาถึงบัดนี้ก็พอกับความต้องการอยู่ 
แล้ว แต่อดคิดเมตตาสงสารชาวม้านป่าบ้านเขาที่เคยมีบุญคุณต่อท่านมิได้ เลยจำต้องไปทั้งที่ตั้งตาขับจ้อง 
มองดูชาวม้านทั้งที่มาใส่บาตร ทั้งที่อยู่ตามบ้านตามเรือน ตลอดเด็กเล็ก ๆ ที่เล่นคลุกฝ่นอยู่ตามหน้า 
บ้านหลังเรือนด้วยความสนใจและเมตตาสงสารเป็นพิเศษ ทั้งที่แต่ก่อนไม่ค่อยมองดูใคร แม้ประชาชน 
ทั้งบ้านก็รู้สึกหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นพิเศษ มองเห็นท่านแล้วต่างยิ้มย่องผ่องใสไปตาม ๆ กัน กลับ 



มาถึงที่พักแล้วใจก็อิ่มธรรม ธาตุขันธ์ก็อิ่มพอในอาหารทั้งที่ยังมิได้ลงมือฉัน จิตใจและธาตุขันธ์ไม , รู้สึก 
หิวโหยอะไรเลย แต่ก็ฟืนฉันไปตามจารีตของขันธ์ที่มีความสืบต่อกันด้วย อาหารปัจจัยเป็นเครื่อง 

ประสาน ขณะฉันอาหารก็ไม่มีรสชาติ มีแต่รสแห่งธรรมท่วมท้นไปหมดทั่วร่างกายจิตใจเข้าในบทธรรม 
ว่า รสแห่งธรรมชำนะซึ่งรสทั้งปวง 

ในคืนต่อมาชาวเทพทั้งหลายที่มีความหิวกระหายในธรรม ได้พากันมาเยี่ยมท่านเป็นพวก ๆ ทั้ง 
เบื้องบนเบื้องล่างแทบทุกทิศทุกทาง ต่างพวกก็มาเล่าความอัศจรรย์แห่งรัศมีและอานุภาพแห่งธรรมของ 
คืนวันนั้นให้ท่านปังว่าเหมือนสวรรค์วิมานพิภพครุฑนาคเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ทุกชั้นทุกภูมิในแดน 
โลกธาตุ สะเทือนสะท้านหวั่นไหวไปตาม ๆ กัน พร้อมกับความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนส่งแสงสว่าง 
ไปทั่วพิภพเบื้องบนเบื้องล่างไม่มีประมาณ ผู้มีญาณหยั่งทราบต้องสามารถมองเห็นกันได้ทั่วแดน 

โลกธาตุ ไม่มีอะไรปิดบัง เพราะความสว่างไสวแห่งธรรมที่พุ่งออกจากกายจากใจของพระคุณเจ้ายิ่งกว่า 
ความสว่างของดวงอาทิตย์ร้อยดวงพันดวงเป็นไหน ๆ ใครไม่เห็นและเกิดความอัศจรรย์ก็นับว่าเหลือทน 
ที่เกิดเป็นคนเป็นสัตว์นอนค้างโลกอยู่เปล่า ๆ นอกจากสัตว์ตัวมืดมิดปิดทวารเอาเสียจริง ๆ จนไม่มี 

ช่องว่างเอาเลย ถึงจะไม่รู้ไม่เห็นความอัศจรรย์ของคืนวันนั้น ใครอยู่ที่ไหนต่างก็ตะลึงพรึงเพริดเกิด 

พิศวงงงงันและอัศจรรย์ไปตาม ๆ กัน พวกเทวดาในภพภูมิต่าง ๆ จึงได้พากันเปล่งเสียงสาธุการเพื่อ 

อนุโมทนาโพธิสมภารที่เกิดจากบุญบันดาล เพราะบารมีของพระคุณเจ้าเป็นเสียงเดียวกัน ถ้าไม , อัศจรรย์ 
ถึงขนาดนั้น ใครจะได้รู้ทั่วถึงกันเลย นับว่าพระคุณเจ้ามีบุญหนักศักดั้ใหญ่ มีวาสนาบารมีแก'กล้า 

สามารถทำให้มวลสัตว์มากมายหลายภพหลายภูมิได้อาศัยพึ่งร่มเงาแห่งความร่มเย็นจากบารมีท่านได้เป็น 
สุขทั่วหน้ากัน นาน ๆ ทีถึงจะมีสักครั้ง ผู้ไม่มีบุญวาสนาไม่ว่ามนุษย์มนา เทวดา อินทร์ พรหม ใต้นั้า 
บนบกในเวหาอากาศทั่วไตรโลกธาตุเกิดมาตายเปล่าไม่ได้พบได้เห็นอย่างง่ายดาย ทั้งนี้นับว่าพวกข้าพเจ้า 
ทั้งหลายมีบุญชักนำมา วาสนาตามส่งถึงได้พบได้เห็น ได้กราบไหว้บูชาท่านอย่างสมใจและได้ปัง 

โอวาทคำสั่งสอนที่ท่านเมตตาชี้แจงพอเป็นแสงสว่างแก่จิตใจ และทางดำเนินเพื่อภพเพื่อภูมิอันสูงส่งขึ้น 
ไปด้วยความสดชื่นตื่นตัว พอพวกเทวดาที่มาจากชั้นและที่ต่าง ๆ กลับไปตามวาระของตนซึ่งมาในเวลา 
ต่าง ๆ กันแล้ว ท่านก็เริ่มรำพึงธรรมที่ได้รู้เห็นมาด้วยความทุกข์ยากลำบาก ปรากฏได้ความสำหรับท่าน 
ผู้ค่อนข้างปฏิบัติยากผิดธรรมดาว่า “ธรรมรอดตาย ,, ล้าไม่รอดตายก็คงไม , ได้พบเห็นแน่นอน เมื่อ 

พยายามแหวกว่ายจนถึงฟืงแห , งความปลอดภัยไร้ทุกข์แล้ว จากนั้นพอเริ่มทำภาวนาทีไร ท่าให้ท่านหวน 
ระลึกถึงสิ่งที่ไม , ควรระลึกแทบทุกครั้งไป ทั้งที่แต่ก่อนท่านไม , เคยสนใจเลย ตอนนี้ต้องขออภัยจากท่าน 
ผู้อ่านมาก ๆ ด้วยที่จำต้องนำเรื่องนี้มาลงโดยเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกัน ถ้าไม , นำมาลงก็รู้สึกจะขาด 

เรื่องน่าคิดไป ซึ่งเรื่องท่านองนี้อาจเป็นเงาเทียมตัวอยู่กับทุกท่านก็ได้ นอกจากไม , รู้เรื่องของตัวเท่านั้น 
หากเป็นการไม่งามก็กรุณาตำหนิผู้นำมาลงซึ่งไม่มีความรอบคอบพอ เพราะเรื่องนี้ท่านผู้อ่านก็คงทราบดี 
ว่าต้องเป็นเรื่องภายในที่ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์พูดต่อกันโดยเฉพาะเท่านั้น แต่ผู้นำมาลงก็พยายาม 

ปราบความอยากเขียนอยากนำลงตัวนี้อย่างเต็มกำลังเหมือนกัน จึงขอความเห็นใจว่าเราพยายามปราบ 

เท่าไร ความอยากตัวนี้ก็รู้ลึกยิ่งอยากมากขึ้น เลยจำต้องปล่อยให้ลองดู พอได้เขียนเรื่องนี้แล้วความ 

อยากค่อยหายไป ดังนี้จึงสารภาพตัวว่าเหลวจริง ๆ และหวังว่าคงได้รับอภัยจากท่านโดยทั่วกัน และ 
อาจเป็นข้อคิดสำหรับชาวเราที่อยู่ในกฎแห่งความหมุนเวียนด้วยกัน 

สิ่งนั้นเกี่ยวกับคู่บารมีท่านมาดั้งเดิม ท่านเล่าว่าแต่ก่อนที่ยังไม , ถึงธรรมขึ้นนี้คู , บารมีที่เคย 

ปรารถนาพุทธภูมิมาด้วยกันแต่สมัยก่อนโน้นก็เคยมาเยี่ยมท่านทางสมาธิภาวนาเสมอ ท่านแสดงธรรม 



ให้พิงเล็กน้อยแล้วสั่งให้กลับไป นาน ๆ มาครั้งหนึ่งแต่มาในรูปแห่งวิญญาณ มองร่างไม่ปรากฏเหมือน 
ภพอื่น ๆ เวลาท่านถามก็ตอบว่าเป็นห่วงท่านมาก ยังมิได้ตั้งใจไปเกิดในภพภูมิที่เป็นหลักเป็นฐานใด ๆ 
ทั้งสิ้น ทั้งกลัวท่านจะหลงลืมความสัมพันธ์ และความปรารถนาที่เคยพาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ 
หนึ่งในอนาคต จึงต้องมาคอยพิงเรื่องราวอยู่เสมอด้วยความเป็นห่วงและเสียดาย ท่านก็ได้บอกว่าได้ 

ของดความปรารถนานั้นไปแล้ว และได้ตังใจปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกข์ในชาตินี้ ไม่ขอเกิดอีก ซึ่ง 

เท่ากับขอเอาทุกข์ภัยที่เคยพบเคยเห็นมากับชาตินั้น ๆ มาแบกหามต่อไปอีก แม้มิได้ตอบให้ท่านทราบว่า 
หายห่วงหรือยังห่วงอยู่ในเรื่องนั้น แต่ก็ยังเป็นห่วงคิดถึงท่านตลอดมามิได้หลงลืมจืดจาง แต่นาน ๆ มา 
เยี่ยมท่านหนหนึ่งดังนี้ พอมาถึงระยะนี้องค์ท่านเองนึกเป็นห่วงและสงสารที่เคยรับความทุกข์ยากลำบาก 
ในภพชาตินั้น ๆ มาด้วยกันตามที่ท่านพิจารณารู้เห็น จึงนึกวิตกอยากพบเพื่อจะได้ปรับปรุงความเข้าใจ 
และเล่าอะไรที่จำเป็นให้พิงจะได้หายสงสัยหมดกังวลความผูกพันในความหลัง เพียงนึกวิตกเท่านั้น พอ 
ตกกลางคืนยามดึกสงัด คู่บารมีท่านก็มาจริง ๆ และมาในรูปแห่งวิญญาณตามเดิม ท่านเริ่มถามถึงภพ 
ชาติที่กำลังเป็นอยู่ว่า ทำไมมีแต่ดวงวิญญาณไม่มีร่างเหมือนภูมิอันเป็นทิพย์ทั่ว ๆ ไป เวลานี้เกิดเป็น 
อะไรจึงได้ในลักษณะวิญญาณเช่นนี้ ดวงวิญญาณตอบท่านว่า นี่เป็นภพย่อยอันละเอียดอีกภพหนึ่งใน 
บรรดาภพทั้งหลาย ที่มารออยู่ในภพนี้ก็เพราะความเป็นห่วงดังที่เคยเรียนแล้วนั่นเอง ที่มานี้ก็ทราบว่า 
ท่านอยากให้มาถึงได้มา ไม่กล้ามาปอยนักเพราะเป็นความกระดากอายอยู่ภายใน ทั้ง ๆ ที่อยากมาบ่อย 

ที่สุด แม้มาแล้วจะไม่มีความเสียหายอะไรทั้งสองฝ่าย เพราะมิใช่วิสัยจะทำให้เกิดความเสียหายได้ก็ 

ตาม แต่ความรู้สึกอันตั้งเดิมที่เคยมีต่อกัน หากทำให้เกิดความตะขิดตะขวงใจไม่กล้ามาไปเอง ทั้งท่าน 
ก็เคยบอกว่าไม่ให้มาบ่อยนัก แม้ไม่เสียหายก็อาจเป็นอารมณ์เครื่องทำให้เนิ่นช้าแก่การปฏิบัติได้ เพราะ 
ใจเป็นสิ่งล ะเอียดอาจรับเอาอารมณ์อันละเอียดมาเป็นอุปสรรคแก่การดำเนินของตนได้ ก็เชื่อว่าอาจเป็นได้ 
ดังที่บอกจึงมิได้มาบ่อยนัก คืนวันท่านตัดขาดจากภพจากชาติจากญาติมิตรสหาย จากสายบารมีผู้หวังพึ่ง 
เป็นพึ่งตายอย่างไม , อาลัยเสียดายเลยนั้นก็ทราบ เพราะเรื่องกระเทือนไปทั่วโลกธาตุต้องทราบกันทุกแห่ง 
หน แต่แทนที่จะเกิดความชื่นบานหรรษาอนุโมทนาด้วยดังที่เคยมีเคยเป็นมาแต่ก่อนนั้น เลยกลับเกิด 

ความน้อยเนื้อตํ่าใจด้วยความวิปริตคิดไปต่าง ๆ ว่า ท่านไปแบบไม่เหลียวแล แม้คู , บารมีที่เคยทุกข์เคย 
ตะเกียกตะกายถวายความจงรักภักดีในภพน้อยภพใหญ่มาด้วยกันก็ไม , เหลือบมอง ชาติวาสนาของตัวนี้ 

แสนอาภัพก็อยู่ไปตามกรรม มีแต่ลูบคลำทุกข์ไม่มีวันปล่อยวางอย่างนี้แล ผู้พ้นไปก็ไกลทุกข์ แต่ผู้ที่ 

กำลังตกอยู่ในกองทุกข์ก็อดทนไป คิดไปมากเท่าไรก็เหมือนคนไม่มีปัญญาแต่อยากขึ้นไปชมเดือนดาว 

บนฟ้า สุดท้ายก็กลับมานั่งนอนกอดกับทุกข์ไปตามแบบของคนมีกรรมหนาหาทางออกไม , ได้ ผู้อาภัพ 
ชาติวาสนาที่กำลังดิ้นรนทนทุกข์บ่นหาความสุขอยู่เวลานี้ ก็ศึอผู้กำลังเสียใจ ร้องไห้อยากขึ้นไปชมเดือน 
ชมดาวบนฟ้า ซึ่งแสนน่าทุเรศเอาหนักหนา น่าเวทนาเหลือประมาณ ผู้นี้เองจะเป็นผู้อื่นใดที่ไหนกัน 
ท่านผู้เป็นเสมือนเดือนดาวบนฟ้าส่งแสงสว่างจ้าทั่วสารทิศ จะสถิตอยู่ที่ใดก็ไม , อับเฉาเขลาในธรรม มีแต่ 
ความสว่างไสวไปทุกทิศทุกทางโดยรอบขอบเขตจักรวาล สนุกอยู่ด้วยความสำราญบานใจ หากบุญ 

วาสนาของดวงวิญญาณข้าบาทบริจาริกายังพอมีอยู่บ้างไม , ขาดสูญพูนทุกข์ก็ขอท่านได้โปรดเมตตาแผ่ 
กระแสธรรมไปบันดาลพร้อมทั้งดวงปัญญาญาณอันบริสุทธิผองใสไปโปรดประทานพอได้พ้นจากโทษ 
ในสงสาร บรรลุพระนิพพานตามไปในไม , ช้านี้เถิด จะไม , อดรนทนทุกข์ทรมานจิตใจไปช้านาน ขอคำ 
วิงวอนสัตยาธิษฐานนี้ จึงมีกำลังบันดาลให้เป็นไปดังใจหมายขอข้าอย่าเนิ่นนาน ได้โพธิสมภารอย่าง 



ใกล้ชิดเร็วพลันเถิด นี่เป็นคำของดวงวิญญาณวิงวอนอธิษฐานหวังโพธิสมภาร หมายปองด้วยความ 

ละลํ่าละลัก ซึ่งเป็นคำที่น่าสมเพชเวทนาเอานักหนา 

ท่านตอบว่าเท่าที่นึกวิตกอยากให้มาก็มิได้มุ่งเจตนาให้เกิดความเสียใจดังที่เป็นอยู่เวลานี้ ซึ่งเป็น 
ทางที่ผิด สัตว์โลกที่มีอยู่ทั่วโลกธาตุซึ่งมีความหวังดีต่อกัน เขามิได้นำเรื่องท่านองนี้มาคิดกัน คำว่า 
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในพรหมวิหารก็เคยบำเพ็ญมามิใช่หรือ ดวงวิญญาณตอบว่าเคยบำเพ็ญมา 
ช้านานจึงอดคิดถึงความผูกพันที่เคยบำเพ็ญธรรมทั้งสี่นี้มาด้วยกันไม่ได้ เมื่อผู้หนึ่งเอาตัวรอดไปเสียเพียง 
คนเดียวเช่นนี้ธรรมดาสัตว์ที่มีกิเลสเช่นวิญญาณนี้จึงอดกลั้นความเสียใจไม่ได้ แล้วก็ได้รับความทุกข์ 
เพราะความสลัดปัดทั้งไม , เหลียวแลนั้น จนเวลานี้ก็ยังมองไม่เห็นความสว่างสร่างซาแห่งความทุกข์นั้นลง 
บ้างเลย ท่านพูดตอบว่า การสร้างความดีมาทั้งมวลทั้งที่สร้างโดยลำพังตนเองทั้งที่ผู้อื่นพาสร้างก็เพื่อแก้ 
ความกังวลขนทุกข์ออกจากตัว มิได้สร้างเพื่อความร้อนรนขนทุกข์เช้าใส่ตัวจนถึงต้องได้รับความ 

เดือดร้อนวุ่นวายมิใช่หรือ ดวงวิญญาณตอบว่าใช่ แต่วิสัยของผู้มีกิเลสเมื่อไม่สามารถเลือกทางเดินที่ 
ราบรื่นปลอดภัยได้ ก็จำต้องลูบคลำไปตามประสา โดยไม่ทราบว่าที่ท่าไปนั้นลูกหรือผิด จะพาให้ตน 
เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ส่วนที่เป็นทุกข์ก็รู้อยู่แก่ , ใจ แต่ไม่ทราบจะหาทางออกด้วยวิธีใด ก็จำต้องดิ้นรนบ่น 
ทุกข์ไปทำนองดังที่เห็นอยู่เวลานี้ ท่านเล่าว่าวิญญาณทำความเหนียวแน่นแม่นมั่นปรับทุกข์ปรับร้อนกับ 
ท่านอย่างเอาจริงเอาจัง หาว่าท่านหลบหลีกปลีกตัวไปเสียคนเดียว ปราศจากความเมตตาสงสารกับผู้ที่ 
เคยตะเกียกตะกายเสือกคลานผ่านทุกข์มาด้วยกัน ไม่เหลือบมองเพื่ออนุเคราะห์ล่งเสริมพอให้มีทางผ่าน 
พ้นไปด้วยได้ ตอนนี้ท่านพูดเป็นประโยคแทรกในระหว่าง จากนั้นก็อนุสนธิสืบต่อกับดวงวิญญาณ 
ต่อไป ท่านพูดปลอบโยนกับดวงวิญญาณว่า การรับประทานแม้จะรับอยู่ร่วมวงในภาชนะหรือในโต๊ะ 
เดียวกันก็ยังมีผู้อิ่มก่อนผู้อิ่มทีหลัง จะให้อิ่มในขณะเดียวกันย่อมไม่ได้ การบำเพ็ญความดีทั้งหลายแม้จะ 
บำเพ็ญมาด้วยกัน ดังพระพุทธเจ้ากับพระนางพิมพายโสธราคู , พระบารมี ก็ยังปรากฏว่าพระองค์ทรง 
บรรลุถึงแดนพ้นทุกข์ก่อน แล้วเสด็จกลับมาประทานพระโอวาทแก่พระนาง แล้วค่อยสำเร็จในวาระ 
ต่อไป เรื่องเช่นนี้ก็ควรนำไปคิดอ่านไตร่ตรองยึดเป็นคติย่อมจะเกิดประโยชน์มหาศาลแก่เราเอง ดีกว่า 
จะมาปรับทุกข์ปรับร้อนแก , ฝ่ายหนึ่ง ซึ่งกำลังพยายามคิดหาทางช่วยเหลืออยู่อย่างเต็มใจ และเสาะ 
แสวงหาทางเพื่อช่วยให้หลุดพ้นอย่างเต็มกำลัง มิหนำยังลูกหาว่ามีใจจืดจางวางปล่อยไม่เหลียวแล ก็ยิ่ง 
เพิ่มความทุกข์ทั้งสองฝ่ายเข้าไปอีก ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่เหมาะสมเลย ควรเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ตาม 
แบบพระชายาของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นทางให้เกิดความสุขและเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องดีงามแก , ผู้อิ่นด้วย 
การวิตกอยากให้มาก็เพื่อจะอนุเคราะห์ มิได้เพื่อจะขับไล่ไสล่ง การสั่งสอนตลอดมาก็เพื่ออนุเคราะห์ 
ล่งเสริมตามแบบฉบับแห่งธรรมแก , ผู้ควรอนุเคราะห์ คำว่าปล่อยปละละเลยไม่เหลียวแลนี้ยังมองไม่เห็น 
ว่าได้ทอดธุระปล่อยวางห่างเหินอย่างไร ความคิดและอุบายที่แสดงออกทุกขณะจิตที่คิดเพื่ออนุเคราะห์ 
เป็นจิตที่บริสุทธิ”ด'วยเมตตากรุณาจริง ๆ เพื่อผลที่ผู้รับไปปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด ก็รอคอยจะแสดง 
มุทิตาจิตไปด้วยอยู่เสมอ หากได้ผลเป็นที่พึงพอใจไม่มีข้องแวะที่ไหนแล้ว ผู้ให้ความอนุเคราะห์ก็เบาใจ 
หายห่วง จิตกับอุเบกขาธรรมก็เข้ากันได้สนิท การที่พาปรารถนาพุทธภูมิก็มุ่งจะพาข้ามโลกสงสาร 
การของดจากพุทธภูมิมาตั้งความปรารถนาเป็นสาวกภูมิ อันเป็นภูมิของผู้สิ้นกิเลสอาสวะ ก็เป็นความมุ่ง 
หมายเพื่อจะพาสิ้นกิเลสและกองทุกข์ทั้งมวลก้าวเข้าสู่บรมสุขคือพระนิพพานอันเป็นจุดอันเดียวกัน การ 
พาบำเพ็ญกุศลในชาติต่าง ๆ ตลอดมาจนชาติปัจจุบันได้มาบวชบำเพ็ญในศาสนา มีสติปัญญาเพียงใด 
พอติดต่อข่าวสารถึงได้ก็พยายามเสมอมา จนได้มาพบเห็นกันในภพนี้และได้ให้โอวาทสั่งสอนเต็ม 



สติปัญญาตลอดมาถึงปัจจุบันบัดนี้ ล้วนเป็นอุบายวิธีอนุเคราะห์ด้วยความเมตตาสงสารสุดที่จะประมาณ 
อยู่แล้ว ไม่มีขณะจิตใจที่จะทอดอาลัยหมายหลีกปลีกตัวให้พ้นไปแต่ผู้เดียว แต่เป็นขณะชิตที่เต็มไปด้วย 
ความเป็นห่วงสงสาร หวังจะฉุดจะลากจะพรากออกจากกองทุกข์ภพชาติในสงสารให้ถึงพระนิพพาน 

เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ความคิดวิปริตไปในทางน้อยเนื้อตํ่าใจที่สำคัญว่าทอดทิ้งปล่อยวางไม่เหลียวแลนี้ 

เป็นความคิดที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรทิ้งสองฝ่าย จึงควรระงับดับมันเสีย อย่าให้เกิดมีขึ้นมาเหยียบยํ่า 
ท่าลายชิตใจอีกต่อไป ผลคือความทุกข์จะตามมาอีกไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้ตลอดกาล และผิดกับความมุ่ง 
หมายของผู้หวังอนุเคราะห์ด้วยใจเมตตาสงสารตลอดมา คำว่าหลุดพ้นไปไม , อาลัยอาวรณ์นั้น หลุดพ้น 

ไปไหน? และไม , อาลัยผู้ใด? เพราะขณะนี้กำลังช่วยฉุดช่วยลากช่วยถากช่วยถางช่วยอนุเคราะห์กันอยู่ 

อย่างเต็มกำลัง แม้การอบรมสั่งสอนทิ้งมวลก็ล้วนออกจากความอาลัยสงสารโดยถ่ายเดียวมิใช่หรือ? จะ 
หาความอาลัยสงสารจากที่ไหนให้ยิ่งกว่าที่กำลังให้และกำลังได้รับอยู่เวลานี้ การอบรมบ่มนิสัยเพื่อการ 
เชิดชูส่งเสริมตลอดมาก็ได้ถอดออกมาจากดวงใจที่เปียมด้วยความสงสารยิ่งกว่านี้าในทะเลมหาสมุทร 
และได้ทุ่มเทลงอย่างไม , อัดไม , อั้น ไม่คิดเป็นคิดตาย และคิดจะหมดหรือยังเหลืออยู่ในบรรดาธรรมที่มี 
อยู่ภายในใจ ขอได้เข้าใจตามเจตนาที่หวังอนุเคราะห์อยู่เสมอมา และรับไปเป็นสิริมงคลแก่ตนตาม 

ธรรมที่อบรมสั่งสอนมานี้ ผลคือความสุขใจจะเป็นที่ยอมรับอยู่กับตัวผู้เชื่อถือและปฏิบัติตามนับแต่ออก 
บวชและปฏิบัติธรรมแทบเป็นแทบตาย แม้แต่ขณะชิตหนึ่งที่สิดขึ้นเพื่อเป็นคนใจดำนี้าขุ่นยังไม่เคย 

ปรากฏว่ามีเลย การวิตกคิดถึงอยากให้มาหาก็มิได้หวังเพื่อจะต้มตุ๋นหลวกลวงให้ล่มจมเสียหาย แต่หวัง 
จะอนุเคราะห์อย่างสมใจที่เมตตาสงสารอย่างเดียวเท่านั้น ล้ายังเป็นที่เชื่อถือไม่ได้อยู่แล้ว ก็ยากที่จะไป 
แสวงหาความเชื่อสือที่ไว้วางใจได้จากผู้ใดที่เห็นว่าดีเยี่ยมและซื่อสัตย์สุจริตยิ่งกว่านี้ ที่ว่าทราบเรื่อง 

สะเทือนโลกธาตุในคืนวันนั้น นั้นเป็นการทราบความสะเทือนแห่งธรรมประเภทหลอกลวงต้มตุ๋นให้ 

โลกล่มจมปรากฏขึ้นหรืออย่างไร? จึงไม่แน่ใจและปลงใจที่จะยอมเชื่อถือตามดำอบรมสั่งสอนที่ตั้งใจ 

อนุเคราะห์ด้วยความเมตตา ล้าเข้าใจว่าธรรมเป็นธรรมแล้ว ความสะเทือนโลกธาตุนั้นก็ควรนำมาคิด 

เพื่อปลงชิตปลงใจเชื่อถือ และเย็นใจว่าเรายังมีวาสนาบารมีอยู่มาก แม้มาอุบัติในภพชาติที่ลึกลับควรจะ 
สุดวิสัยแล้ว แต่ยังได้รับฟิงสิ่งดีชั่วของตัวจากธรรมที่มีผู้เมตตาแสดงให้ฟิงได้ไม่เสียกาลไปเปล่า นับว่า 
เป็นโชควาสนาของเราที่เคยสั่งสอนอบรมมา และควรจะภาคภูมิใจในวาสนาของตัวที่มีผู้มาฉุดมาลากมา 
ช่วยพรากจากความมืดมนอนธการพอได้รู้ความผิดพลาดของตัวบ้าง ไม่มืดบอดจอดจมไปถ่ายเดียว หาก 
คิดอย่างนี้ก็น่าอนุโมทนาสาธุการและพลอยเบาใจหายห่วงไปด้วย ไม่เป็นความคิดที่ให้ทุกข์ผูกมัดรัดตัว 
จนพากันหาทางออกมิได้ เพราะธรรมกลายเป็นโลก ความห่วงใยสงสารกลายเป็นศัตรูคู , ก่อเวร 

ขณะที่ฟิงท่านสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารเหมือนสายนี้าทิพย์ในลำธารประพรมโสรจสรงด้วย 
ทิ้งเหตุและผลระคนคละเคล้ากันไปไม่หยุดหย่อน บาทบริจาริกาคู , บารมีกลับได้สติ กลายเป็นผู้มี , ใจอ่อน 
น้อมยอมรับธรรมด้วยความซาบซึ้งเพลิดเพลินจนลืมเวลํ่าเวลา พอจบเทศนาวินิจฉัยปัญหาก็ยอมตนเป็นผู้ 
ผิด ว่ามาท่าให้ท่านได้รับความลำบากลำบน เพราะความมืดมนด้วยความรักความอาลัย โดยเข้าใจว่า 
ท่านปล่อยท่านวางไปกับสินกับหญ้าไม่เมตตาเอื้อเฟิออาลัย จึงเกิดความเสียอกเสียใจจนไม่มีที่ปลงที่วาง 
นึกว่าตนไร้ญาติขาดมิตรปลิดชีวิตชีวาไม่มีที่พึ่งพาอาศัย มาบัดนี้ได้รับความสว่างจากดวงธรรม ใจเกิด 
ความเย็นฉํ่าเปีนสุข ทุกข์ที่เคยแบกหามมาก็ปลงวางลงได้ เพราะธรรมเหมือนนี้าอมฤตรดโสรจสรงชะ 
ล้างให้เกิดความสว่างไสวขึ้นมา โทษใดที่ได้ล่วงเกินพระคุณท่านด้วยความรู้เท่าไม , ถึงการณ์ ขอได้ 
โปรดประทานโทษนั้นให้แก , ข้าบาทดวงวิญญาณ เพื่อจะได้ตั้งหน้าสำรวมระวังต่อไปตลอดอวสาน ไม่ 



หลงลืมผิดพลาดขลาดเขลาอีกต่อไป จากนั้น ท่านก็อธิบายแนะนำเกี่ยวกับภพกำเนิดว่าขอให้ไปเกิดใน 
ภพที่เป็นหลักฐานอันสมควรแก , ภาวะของตน ไม , ควรมากังวลวกเวียนเกี่ยวข้องกับความเป็นห่วงใยดังที่ 
เคยเป็นมาอีกต่อไป ดวงวิญญาณยินดีรับคำท่านด้วยความเคารพนบน้อมก่อนจะจากไปได้กราบขอพรว่า 
เมื่อได้ไปเกิดในภพที่เหมาะสมแล้ว ขอให้ได้มารับปงโอวาทตามความปรารถนาดังที่เคยท่ามา ขอได้ 
โปรดประทานพรตามใจหวังเถิด เมื่อท่านอนุญาตแล้วก็หายไปในขณะนั้น พอดวงวิญญาณจากไปแล้ว 
จิตถอนขึ้นมาราวตี ๕ จวนสว่าง คืนนั้นท่านมิได้พักผ่อนร่างกายเลย เพราะเริ่มนั่งสมาธิภาวนาแต่ขณะ 
ออกจากทางจงกรมราว ๒๐ น. ตอนดึกก็รับแขกวิญญาณเสียหลายชั่วโมง 

ท่านเล่าว่า ต่อมาไม่นานนัก ดวงวิญญาณก็มาเยี่ยมปงเทศน์ท่านอีก คราวนี้มาในร่างแห่งเทวดา 
ผู้มีรูปสวยงามมาก แต่มิได้ตกแต่งด้วยเครื่องประดับต่าง ๆ ตามปกติของพวกเทวดาที่ท่ากัน เพราะมาหา 
พระองค์สำคัญซึ่งเทวดาถือเป็นความเคารพมากโดยทั่วไป พอเทวดามาถึงก็เล่าถวายท่านว่า พอได้รับคำ 
ชี้แจงจากท่านให้หายสงสัยไร้ทุกข์ที่เคยทรมานใจมาแล้ว ก็ไปอุบัติเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พิภพ 
ซึ่งมีความสุขสนุกสนานด้วยเครื่องบำรุงบำเรอต่าง ๆ ที่ล้วนแต่สำเร็จไปจากการบำเพ็ญเมื่ออยู่กับท่านใน 
เมืองมนุษย์ทั้งนั้น แม้จะมีความสุขสบายตามวิบากกรรมอำนวยก็ตามแต่ก็อดระลึกมิได้ว่า วิบากสมบัติ 
ที่ปรากฏให้ได้รับเสวยเหล่านั้นล้วนเป็นสาเหตุไปจากพระคุณท่านเป็นผู้พาริเริ่มบำเพ็ญแต่ต้นมา เพียง 
ลำพังตัวผู้เดียว ไม่มีปัญญาสามารถคิดอ่านบำเพ็ญให้สำเร็จเป็นสมบัติที่พึงพอใจอย่างมหาศาลเช่นนั้นได้ 
เวลามีวาสนาได้ไปเกิดในกองมหาสมบัติอันเป็นทิพย์และมีความสุขสบายหายโกรธแค้นน้อยใจแล้ว จึง 
ได้ระลึกถึงพระคุณของท่านที่มีแก , ตนอย่างมากมายเหลือที่ประมาณได้ ฉะนั้นการเลือกเฟ้นในทุกสิ่งไม่ 
ว่าการงานอาหารและสิ่งของนานาชนิดตลอดมิตรสหายเพื่อนหญิงเพื่อนชายที่ควรก่อน เป็นสิ่งจำเป็น 
อย่างยิ่งที่ผู้ต้องการครองตัวด้วยความราบรื่นจะพึงถือเป็นกิจจำเป็น เฉพาะอย่างยิ่งการเลือกลู่ครองเพื่อ 
หวังพึ่งเป็นพึ่งตายจริง ๆ ควรถือเป็นกรณีพิเศษกว่าสิ่งอื่นใด เพราะลู่ครองนั้นเป็นเหมือนกับใช้ลม 
หายใจและความเป็นอยู่ทุกด้านร่วมอันเดียวกัน ความสุข ทุกข์ น้อยมากย่อมเป็นสิ่งกระเทือนถึงกันทุก 
ระยะ ผู้ได้ลู่ครองที่ดี แม้ตัวจะตํ่าบ้างทางฐานะความรู้ความฉลาดการประพฤติจริตนิสัย แตกยังดีที่มีผู้ 
คอยฉุดคอยลากคอยให้คติเตือนใจเสมอ และพาประพฤติดำเนินใจกิจการต่าง ๆ ทั้งทางโลกอันเป็น 
เครื่องส่งเสริมครอบครัวให้มั่นคงและสงบสุขและทางธรรมซึ่งเป็นความดีงามแก่จิตใจ ตลอดการงาน 
อย่างอื่นที่พลอยมีส่วนดีงามไปด้วย ไม่มืดมิดปิดตากำดำกำขาวไปถ่ายเดียว โดยหาความแน่นอนและ 
รับรองผลไม , ได้ ล้าต่างผ่ายต่างดีด้วยกันก็เท่ากับต่างช่วยกันสร้างวิมานหลังใหญ่ในครอบครัวให้อยู่เย็น 
เป็นสุขร่วมกันไปตลอดอวสาน ไม่มีการทะเลาะวิวาทถกเถียงกัน ครัวเรือนย่อมเป็นสุขไม่มีเรื่องขุ่นข้อง 
หมองใจมารบกวน เพราะต่างฝ่ายต่างสร้างสรรค์ ต่างฝ่ายต่างสำรวมระวัง ต่างฝ่ายต่างตั้งอยู่ในเหตุผล 
หลักธรรม ไม , ท่าตามใจชอบที่ผิดจากหลักศีลธรรม อันเป็นหลักรับรองความร่มเย็นผาสุกต่อกัน คู , ครอง 
แต่ละฝ่ายจึงเป็นผู้ช่วยกันสร้างกรรมดี ชั่ว สุข ทุกข์ บุญ บาป นรก สวรรค์ เกี่ยวเนื่องกันแต่เริ่มต้น 
ชีวิตร่วมกันเป็นต้น ไปเหมือนลูกโซ่ ทั้งปัจจุบันชาตินี้ตลอดอนาคตของภพชาติต่อไปดังข้าบาทได้เห็น 
ประจักษ์กับตัวเอง (คำว่าข้าบาทเป็นคำแทนชื่อที่ถนัดใจของเทวดา เรียกตัวเองกับท่านพระอาจารย์นั่น) 
ที่ได้มีบุญติดสอยห้อยตามบาทไปในภพชาติต่าง ๆ ด้วยการนำของพระคุณท่านพาสร้างแต่ความดีมา 
ประจำนิสัย ไม่พาสร้างบาปกรรมท่าชั่วมัวหมองเลย จึงพลอยได้เป็นคนดีติดตามบาทมาแทบทุกชาติทุก 
ภพ และพาให้แคล้วคลาดจากภัยเวรทั้งหลายตลอดมา นึกถึงพระคุณแล้วทำให้ซึ้งในจิตใจสุดที่จะเรียน 
ได้ลูก คราวนี้ข้าบาทได้เห็นโทษของตัวที่เคยผิดพลาดล่วงเกินพระคุณท่านมาในอดีต ทั้งชาติแห่ง 



วิญญาณและอดีตกาลที่ผ่านมานาน ขอท่านได้โปรดเมตตาอโหสิกรรมนำเสียซึ่งโทษ อย่าได้มีกรรมมี 
เวรสืบต่อเกี่ยวข้องอีกต่อไป ท่านได้อโหสิกรรมแก่เทวดาตามความปรารถนาและได้แสดงธรรมอบรม 
ส่งเสริมบารมีให้เป็นที่รื่นเริงจนควรแก , กาลแล้ว เทวดานมัสการลากระทำประทักษิณสามรอบ หลีก 
ออกห่างจากท่านพอประมาณ แล้วเหาะลอยขึ้นสู่อากาศด้วยความโสมนัสศรัทธาเป็นสันพ้น 

ระหว่างวิญญาณมาปรับทุกข์ด้วยความน้อยอกน้อยใจกับท่าน รู้สึกว่าพิสดารเหลือจะพรรณนา 

ผู้เขียนไม่สามารถนำมาลงได้ทุกประโยคไปจึงขออภัยท่านไว้ด้วยเท่าที่จำได้และนำมาลงนี้ก็ไม่ค่อยสนิท 
ใจนัก ล้าจะผ่านไปก็รู้สึกจะขาดเนื้อเรื่องที่น่าคิดไปดังที่เรียนไว้แล้วตอนก่อนที่จะเขียนเรื่องนี้ 


พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์เสด็จมาอนุโมทนา 

หลังจากท่านเดินทางถึงแดนแห่งวิมุตติแล้ว คืนต่อ ๆ มามีพระพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกจำนวน 
มากเสด็จมาอนุโมทนาวิมุตติธรรมกับท่านเสมอมิได้ขาด คืนนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นกับพระสาวก 
บริวารเป็นจำนวนหมื่นเสด็จมาเยี่ยม คืนนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นกับสาวกบริวารจำนวนแสนเสด็จมา 
เยี่ยม คืนนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีสาวกเท่านั้นเสด็จมาเยี่ยมอนุโมนา จำนวนพระสาวกที่ตามเสด็จ 
พระพุทธเจ้ามาแต่ละพระองค์นั้นมีจำนวนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ท่านว่าขึ้นอยู่กับวาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละ 
พระองค์ไม่เหมือนกัน ที่พระสาวกตามเสด็จมาด้วยแต่ละพระองค์นั้น มิได้ตามเสด็จมาทั้งหมดใน 
บรรดาพระสาวกของแต่ละพระองค์ที่มีอยู่ แต่ที่ตามเสด็จมามากน้อยต่างกันนั้นพอแสดงให้เห็นภูมิพระ 
วาสนาบารมีของแต่ละพระองค์นั้นต่างกันเท่านั้น บรรดาพระสาวกจำนวนมากของแต่ละพระองค์ที่ตาม 
เสด็จมานั้น มีสามเณรติดตามมาด้วยครั้งละไม , น้อยเลย ท่านสงสัยจึงพิจารณาก็ทราบว่า คำว่าพระ 
อรหันต์ในนามธรรมนั้นมิได้หมายเฉพาะพระ แต่สามเณรที่มีจิตบริสุทธิหมดจดก็นับเข้าในจำนวนสาวก 
อรหันต์ด้วย ฉะนั้น ที่สามเณรติดตามมาด้วยจึงไม , ขัดกัน ในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ 
ประทานอนุโมทนาแก , ท่านพระอาจารย์มั่นนั้น ส่วนใหญ่มีว่า เราตถาคตทราบว่าเธอพ้นโทษจา 

กอนันตรทุกข์ในที่คุมขังแห่งเรือนจำของวัฏฏทุกข์ จึงได้มาเยี่ยมอนุโมทนาที่คุมขังแหล่งนี้ใหญ่โต 

มโหฬารและแน่นหนามั่นคงมาก และมีเครื่องยั่วยวนชวนให้เผลอตัวและติดอยู่รอบตัวไม่มีช่องว่าง จึง 
ยากที่จะมีผู้แหวกว่ายออกมาได้ เพราะสัตว์โลกจำนวนมากไม , ค่อยมีผู้สนใจกับทุกข์ที่เป็นอยู่กับตัวตลอด 
มา ว่าเป็นสิ่งที่ทรมานและเสียดแทงร่างกายจิตใจเพียงใด พอจะคิดเสาะแสวงหาทางออกด้วยวิธีต่าง ๆ 
เหมือนคนเป็นโรคแต่มิได้สนใจกับยา ยาแม้มีมากจึงไม , มีประโยชน์สำหรับคนประเภทนั้น ธรรมของ 
เราตถาคตก็เช่นเดียวกับยา สัตว์โลกอาภัพเพราะโรคกิเลสตัณหาภายในใจเบียดเบียนเสียดแทง ทำให้ 
เป็นทุกข์แบบไม่มีจุดหมายว่าจะหายได้เมื่อไร สิ่งตายตัวก็ศึอโรคพรรค์นี้ ล้าไม่รับยาคือธรรมจะไม่มีวัน 
หายได้ ต้องฉุดลากสัตว์โลกให้ตายเกิดคละเคล้าไปกับความทุกข์กายทุกข์ใจ และเกี่ยวโยงกันเหมือน 
ลูกโซ่ตลอดอนันตกาล ธรรมแม้จะมีเต็มไปทั้งโลกธาตุก็ไม่สามารถอำนวยประโยชน์ให้แก'ผู้ไม่สนใจ 
นำไปปฏิบัติรักษาตัวเท่าที่ควรจะได้รับจากธรรม ธรรมก็อยู่แบบธรรม สัตว์โลกก็หมุนตัวเป็นกงจักรไป 
กับทุกข์ในภพน้อยภพใหญ่แบบสัตว์โลก โดยไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะสิ้นสุดทุกข์กันลงได้เมื่อใด 

ไม่มีทางช่วยได้ ล้าไม่สนใจช่วยตัวเองโดยยึดธรรมมาเป็นหลักใจและพยายามปฏิบัติตาม พระพุทธเจ้า 
จะมาตรัสร้เพิ่มจำนวนองค์และสั่งสอนมากมายเพียงไร ผลที่ได้รับก็เท่าที่โรคประเภทคอยรับยามีอย่ 


เท่านั้น ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใด มีแบบตายตัวอยู่อย่างเดียวกัน คือสอนให้ละชั่วทำดี 
ทั้งนั้น ไม่มีธรรมพิเศษและแบบสอนพิเศษไปกว่านี้ เพราะไม่มีกิเลสตัณหาพิเศษในใจสัตว์โลกที่พิเศษ 
เหนือธรรมซึ่งประกาศสอนไว้ เท่าที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายประทานไว้แล้วเป็นธรรมที่ควรแก่การรื้อถอน 
กิเลสทุกประเภทของมวลสัตว์อยู่แล้ว นอกจากผู้รับพิงและปฏิบัติตามจะยอมแพ้ต่อเรื่องกิเลสตัณหาของ 
ตัวเสียเอง แล้วเห็นธรรมเป็นของไร้สาระไปเสียเท่านั้น ตามธรรมดาแล้วกิเลสทุกประการต้องแน 
ธรรมดาดั้งเดิม คนที่คล้อยตามมันจึงเป็นผู้ลืมธรรมไม , อยากเชื่อพิงและทำตาม โดยเห็นว่าลำบากและ 
เสียเวลาทำในสิ่งที่ตนชอบ ทั้งที่สิ่งนั้นให้โทษ ประเพณีของนักปราชญ์ผู้ฉลาดมองเห็นการณ์ไกลย่อม 
ไม่หดตัวมั่วสุมอยู่เปล่า ๆ เหมือนเต่าถูกนี้าร้อนไม่มีทางออก ต้องยอมตายในหม้อที่กำลังเดือดพล่าน 
โลกเดือดพล่านอยู่ด้วยกิเลสตัณหาความแผดเผา ไม่มีกาลสถานที่ที่พอจะปลงวางลงได้ จำต้องยอมทน 
ทุกข์ทรมานไปตาม ๆ กัน โดยไม่นิยมสัตว์นี้า สัตว์บก สัตว์อยู่บนอากาศและใต้ดิน เพราะสิ่งแผดเผาเร่า 
ร้อนอยู่กับใจ ความทุกข์จึงอยู่ที่นั่น ที่นี่เธอเห็นพระตถาคตอย่างแท้จริงแล้วมิใช่หรือ? พระตถาคตแท้ 
คืออะไร คือความบริสุทธี๋เแห่ง , ใจที่เธอเห็นแล้วนั้นแล ที่พระตถาคตมาในร่างนี้มาในร่างแห่งสมมติ 
ต่างหาก เพราะพระตถาคตและพระอรหันต์อันแท้จริงมิใช่ร่างแบบที่มากันนี้ นี่เพียงเป็นเรือนร่างของ 
ตถาคตโดยทางสมมติต่างหาก ท่านพระอาจารย์กราบทูลว่า ข้าพระองค์ทราบพระตถาคตและพระสาวก 
อรหันต์อันแท้จริงไม่สงสัย ที่สงสัยก็คือ พระองค์ทั้งหลายกับพระสาวกท่านที่เสด็จไปด้วยอนุปาทิเสส- 
นพพานไม่มีส่วนสมมติยังเหลืออยู่เลย แล้วเสด็จมาในร่างนี้ได้อย่างไร? พระพุทธเจ้าตรัสว่า ล้าอีกฝาย 
หนึ่งแม้มีความบริสุทธิ”ทาง , ใจด้วยดีแล้ว แต่ยังครองร่างอันเป็นส่วนสมมติอยู่ ฝ่ายอนุปาทิเสสนิพพานก็ 
ต้องแสดงสมมติตอบรับกัน คือต้องมาในร่างสมมติซึ่งเป็นเครื่องใช้ชั่วคราวได้ ล้าต่างฝ่ายต่างเป็นอนุ 
ปาทิเสสนิพพานด้วยกันแล้วไม่มีส่วนสมมติยังเหลืออยู่ ตถาคตก็ไม่มีสมมติอันใดมาแสดงเพื่ออะไรอีก 
ฉะนั้น การมาในร่างสมมตินี้จึงเพื่อสมมติเท่านั้น ถ้าไม่มีสมมติเสียอย่างเดียวก็หมดปัญหา พระพุทธเจ้า 
ทั้งหลายทรงทราบเรื่องอดีตอนาคตก็ทรงลือเอานิมิต คือสมมติอันดั้งเดิมของเรื่องนั้น ๆ เป็นเครื่องหมาย 
ให้ทราบ เช่นทรงทราบอดีตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่าทรงเป็นมาอย่างไรเป็นต้น ก็ต้องถือเอานิมิต 
ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น และพระอาการนั้น ๆ เป็นเครื่องหมายพิจารณาให้รู้ ถ้าไม่มีสมมติของสิ่ง 
นั้น ๆ เป็นเครื่องหมาย ก็ไม , มีทางทราบได้ในทางสมมติ เพราะวิมุตติล้วน ๆ ไม่มีทางแสดงได้ ฉะนั้น 
การพิจารณาและทราบได้ต้องอาศัยสมมติเป็นหลักพิจารณาดังที่เราตถาคตนำสาวกมาเยี่ยมเวลานี้ ก็ 

จำต้องมาในรูปลักษณะอันเป็นสมมติดั้งเดิม เพื่อผู้อื่นจะพอมีทางทราบได้ว่า พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
ๆ และพระอรหันต์องค์นั้น ๆ มีรูปลักษณะอย่างนั้น ๆ ล้าไม่มาในรูปลักษณะนี้แล้ว ผู้อื่นก็ไม่มีทาง 
ทราบได้เมื่อยังต้องเกี่ยวกับสมมติในเวลาต้องการอยู่ วิมุตติก็จำต้องแยกแสดงออกโดยทางสมมติเพื่อ 
ความเหมาะสมกัน ล้าเป็นวิมุตติล้วน ๆ เช่นจิตที่บริสุทธิรู , เห็นจิตที่บริสุทธด้วยกันก็เพียงแต่รู้อยู่เห็นอยู่ 
เท่านั้น ไม่มีทางแสดงให้รู้ยิ่งกว่านั้นไปได้ เมื่อต้องการทราบลักษณะอาการของความบริสุทธิวาเป็น 
อย่างไรบ้าง ก็จำต้องนำสมมติเข้ามาช่วยเสริมให้วิมุตติเด่นขึ้น พอมีทางทราบกันได้ว่าวิมุตติมีลักษณะ 
ว่างเปล่าจากนิมิตทั้งปวง มีความสว่างไสวประจำตัว มีความสงบสุขเหนือสิ่งใด ๆ เป็นต้น พอเป็น 
เครื่องหมายให้ทราบได้โดยทางสมมติทั่ว ๆ ไป ผู้ทราบวิมุตติอย่างประจักษ์ใจแล้ว จึงไม่มีทางสงสัยทั้ง 
เรื่องวิมุตติแสดงตัวออกต่อสมมติในบางคราวที่ควรแก , กรณี และทรงตัวอยู่ตามสภาพเดิมของวิมุตติ ไม่ 
แสดงอาการ ที่เธอถามเราตถาคตนั้น ถามด้วยความสงสัยหรือถามพอเป็นกิริยาแห่งการสนทนากัน ท่าน 
กราบทูลว่า ข้าพระองค์มิได้มีความสงสัยทั้งสมมติและวิมุตติของพระองค์ทั้งหลาย แต่ที่กราบทูลนั้นก็ 



เพื่อถวายความเคารพไปตามกิริยาแห่งสมมติเท่านั้น แม้พระองค์กับพระสากวกจะเสด็จมาหรือไม , ก็มิได้ 
สงสัยว่าพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ อันแท้จริงมีอยู่ ณ ที่แห่งใด แต่เป็นความเชื่อประจักษ์ 
ใจอยู่เสมอว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต อันแสดงว่าพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ 
มิใช่ธรรมชาติอื่นใดจากที่บริสุทธิหมดจดจากสมมติในลักษณะเดียวกันกับพระรัตนตรัย พระพุทธเจ้า 
ตรัสว่า การที่เราตถาคตถามเธอ ก็มิได้ถามด้วยความเข้าใจว่าเธอมีความสงสัย แต่ถามเพื่อเป็นส้มโมทนีย 
ธรรมต่อกันเท่านั้น บรรดาพระสาวกที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาแต่ละพระองค์และแต่ละครั้งนั้น มิได้ 
กล่าวปราศรัยอะไรกับท่านพระอาจารย์มั่นเลย มีพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทพระองค์เดียว ส่วน 
พระสาวกทั้งหลายเป็นเพียงมั่งพีงอยู่อย่างสงบเสงี่ยม น่าเคารพเลื่อมใสมากเท่านั้น แม้สามเณรองค์เล็ก 
ๆ ที่น่ารักมากกว่าจะน่าเคารพเลื่อมใส ก็มั่งฟิงอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเช่นเดียวกับพระสาวกทั้งหลาย อัน 
เป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสมากและนำรักมากด้วย ซึ่งยังอยู่ในวัยเล็กมากก็มี อายุราว ๙ ขวบ ๑๐ ขวบ ๑๑ - 
๑๒ ขวบ ซึ่งน่ารักมาก ท่านเล่าว่าพอเห็นสามเณรอรหันต์แล้ว ท่านเกิดความรู้สึกรักมากและสงสาร 
มาก ล้าตามภาษาของผู้ใหญ่พูดกับเด็กธรรมดามั่วไปก็ว่า เณรตัวเล็ก ๆ ตาใสแจ๋ว ใครเห็นแล้วก็อดที่จะ 
รักไม , ได้ ดีไม่ดีล้าไม่ทราบไว้ก่อนว่าท่านเป็นสามเณรอรหันต์แล้วน่ากลัวจะดื้อมือไปคว้าเอาศีรษะท่าน 
ขทั้เขย่าเล่นโดยมิได้สำนึกในบาปแน่ ท่านพูดมาตอนนี้เลยนึกคันมือขึ้นมาว่า ถึงผู้เขียนก็เถอะอาจเป็นผู้ 
หนึ่งก่อนใครที่จะอดคว้าไม่ได้ เป็นอะไรเป็นกัน แล้วค่อยขอขมาโทษท่านทีหลัง เพราะอดรักอดเล่น 
ไม่ได้ ท่านว่าแม้ท่านจะเป็นสามเณรองค์เล็ก ๆ ก็ตาม แต่มรรยาทท่านเป็นผู้ใหญ่สงบเสงี่ยมสวยงามมาก 
เหมือนพระสาวกทั้งหลาย สรุปแล้วบรรดาพระสาวกอรหันต์และสามเณรที่ตามเสด็จมากับพระพุทธเจ้า 
แต่ละครั้ง ล้วนมีมรรยาทอันสวยงามน่าเคารพเลื่อมใสมาก เหมือนผ้าที่ลูกพับและเก็บไว้เป็นระเบียบ 
งามตา ฉะนั้น เวลาท่านเกิดความสงสัยเกี่ยวกับระเบียบขนบประเพณีดั้งเดิม เช่น การเดินจงกรม มั่ง 
สมาธิ ความเคารพต่อกันระหว่างผู้อาวุโสกับคันเต และการครองผ้าเวลามั่งสมาธิ หรือเดินจงกรมจำเป็น 
ทุกครั้งไปหรือไม , อย่างไร ขณะมั่งภาวนาท่านนึกวิตกอยากทราบความจริงที่พระพุทธเจ้าและพระสาวก 
พาดำเนินมาก่อนท่านท่ากันอย่างไร ดังนี้ล้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเสด็จมาแสดงวิธีให้ดูเอง ก็เป็นพระสาวก 
องค์ใดองค์หนึ่งมาแสดงให้ลูตัวอย่างจนได้ เช่น การเดินจงกรมจะควรปฏิบัติตัวอย่างไรในขณะเดินถึงจะ 
ลูกต้อง และเป็นความเคารพธรรมตามหน้าที่ของผู้สนใจเคารพธรรมในเวลาเช่นนั้น ท่านก็เสด็จมา 
แสดงวิธีวางมือ วิธีก้าวเดิน วิธีสำรวมตนในเวลาเดินให้ลูอย่างละเอียด บางครั้งก็ประทานพระโอวาท 
ประกอบกับวิธีแสดงด้วย บางครั้งก็แสดงเพียงวิธีท่าต่าง ๆ ให้ลู แม้พระสาวกอรหันต์มาแสดงให้ลูก็ทำ 
ในลักษณะเดียวกัน การมั่งท่าสมาธิท่าอย่างไร ควรหันหน้าไปทางทิศใดเป็นการเหมาะกว่าทิศอื่น ๆ ท่า 
มั่งจะตั้งตัวอย่างไรเป็นการเหมาะสมในขณะนั้น ท่านแสดงให้ลูทุกวิธี 

ความเคารพต่อกันระหว่างอาวุโสกับคันเต ตอนนี้ท่านเล่าแปลกอยู่บ้าง คือ ขณะที่ท่านนึกวิตก 
อยากทราบว่าครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติต่อกันอย่างไร ที่เป็นสามีจิกรรมต่อกันโดยชอบธรรม พอวิตกไม่ 
นาน ก็ปรากฏมีพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหนุ่มทั้งแก่และแก่จนหง่อมศีรษะหงอกขาวไปหมดตลอด 
สามเณรเล็ก ๆ และโตพอประมาณ ซึ่งล้วนอยู่ในวัยที่น่ารักตามเสด็จมามากมาย แต่การเสด็จมาของ 
พระพุทธเจ้ากับการมาของพระสาวกทั้งหลายมิได้มาพร้อมกัน ต่างองค์ต่างมา องค์ใดมาถึงก่อนองค์นั้น 
ก็มั่งอาสนะข้างหน้า องค์มาที่สองที่สามก็มั่งรองกันลงมาตามลำดับที่มาถึง ไม , นิยมวัยและอาวุโสคันเต 
แม้สามเณรมาถึงก่อนก็มั่งข้างหน้าพระ จนถึงองค์สุดท้ายองค์แก , ๆ รุ่นปรุ , นทวดสามเณรมาถึงทีหลังก็ 
ต้องมั่งอาสนะสดท้าย โดยมิได้มีองค์ใดแสดงกิริยาขวยเขินกระดากอายต่อกันเลย แม้องค์พระพทธเจ้า 



เองเสด็จมาถึงลำดับใดก็ประทับอาสนะ นั้น ที่ควรแก่ผู้มาถึงทีหลัง ท่านเห็นอาการอย่างนั้นจึงเกิดความ 
สงสัยว่าพระครั้งพุทธกาลไม่มีการเคารพกันบ้างหรืออย่างไรถึงได้ทำอย่างนี้ ดูไม่มีระเบียบงามตาบ้างเลย 
แล้วพระพุทธเจ้าและพระสาวกทรงประกาศพระศาสนาให้ประชาชนเคารพนับถือได้อย่างไร เมื่อพระ 
ศาสนาและผู้นำของพระศาสนาตลอดผู้ปฏิบัติศาสนาอย่างใกล้ชิด ประพฤติต่อกันอย่างไม่มีระเบียบ 

เช่นนั้น สักประเดี๋ยวธรรมก็ผุดขึ้นมาในใจท่านเอง โดยพระพุทธเจ้าและสาวกยังมิได้ประทานโอวาทแต่ 
อย่างใด ว่านี่คือวิสุทธิธรรมล้วน ๆ ไม่มีสมมติเข้าเจือปนเลย จึงไม่มีกฎข้อบังคับหรือระเบียบใด ๆ เข้า 
มาเกี่ยวข้อง ที่แสดงอย่างนี้แสดงเรื่องวิสุทธิธรรมที่เป็นความเสมอภาคทั่วกัน ไม่นิยมว่าอ่อน ว่าแก่ ว่า 
สูง ว่าตํ่า อันเป็นเรื่องของสมมติ นับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกอรหันต์องค์สุดท้าย จะเป็นพระหรือ 
เณรไม่จำกัด แต่มีความเสมอกันด้วยความบริสุทธิ ๔ ท่านแสดงบุคคลาธิษฐานในลักษณะนี้ เป็นเครื่อง 
บอกถึงความบริสุทธิของกันและกัน ว่าไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากัน บรรดาพระและเณรที่เป็นอรหันต์ 
ด้วยกัน 

พอธรรมที่แสดงขึ้นสงบลง ท่านนึกวิตกอีกว่า ท่านเคารพกันตามสมมตินั้นเคารพกันอย่างไร 
บ้างหนอ พอความคิดวิตกระงับลงภาพของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่ประทับนั่ง และนั่งกัน 
อย่างไม่มีระเบียบอยู่ขณะนั้น ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเปลี่ยนท่าประทับและท่านั่งใหม่ 
ทันที คราวนี้ปรากฏว่า พระพุทธเจ้าประทับนั่งเป็นประมุขอยู่ข้างหน้าสงฆ์ สามเณรองค์เล็ก ๆ ที่มาถึง 
ก่อนและเคยนั่งอยู่ข้างหน้าก็ได้เปลี่ยนเป็นนั่งอยู่สุดท้ายอย่างมีระเบียบงามตา น่าเคารพเลื่อมใสมาก 

ขณะนั้นธรรมผุดขึ้นในใจท่านว่า นี่คือระเบียบและขนบประเพณีของพระครั้งพุทธกาลเคารพกัน ท่าน 
เคารพกันอย่างนี้ แบ้เป็นพระอรหันต์แล้วแต่ยังอ่อนพรรษาอยู่ ก็จำต้องเคารพพระอาวุโสที่ปฏิบัติดี นั้งที่ 
ยังมีกิเลสภายในใจอยู่ ต่อลำดับนั้นพระองค์ประทานพระโอวาทว่า พระของเราตถาคตต้องมีความเคารพ 
และสนิทสนมกันประหนึ่งอวัยวะอันเดียวกัน แต่มิได้สนิทกันแบบโลก หากแต่สนิทกันตามแบบของ 
ธรรมซึ่งเป็นความเสมอภาคไม , ลำเอียง พระของเราตถาคตอยู่ด้วยกัน แบ้จำนวนมากก็ไม่ทะเลาะกัน ไม่มี 
การเผยอเย่อหยิ่งต่อกัน พระที่ไม่เคารพกันตามหลักธรรมวินัยที่เป็นองค์ศาสดาแทนเราตถาคต มิใช่พระ 
ของตถาคต แม้จะเลียนแบบของลูกศิษย์ตถาคตก็คือพระที่เลียน ๆ อยู่นั่นแล ไม่จริงดังคำประกาศ 
อวดอ้าง ล้าพระยังมีความเคารพกันตามหลักธรรมวินัย คือ ตถาคต และเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อธรรม 
วินัยไม่ฝ่าแน พระนั้นจะอยู่ที่ใด บวชเมื่อไร เป็นชาติชั้นวรรณะและออกมาจากสกุลใด ก็คือพระลูกศิษย์ 
เราตถาคตอยู่นั่นแล ชื่อว่าผู้เดินตามเราตถาคต ต้องปรากฏความสิ้นสุดทุกข์ในวันหนึ่งแน่นอน พอ 
ประทานพระโอวาทย่อจบลง นับแต่พระพุทธเจ้าลงมาต่างองค์ต่างหายไปในขณะนั้น ท่านอาจารย์เองก็ 
สิ้นสงสัยในขณะที่นิมิตมาแสดงบอกอย่างชัดเจนนั้นเช่นกัน 

แม้การครองผ้าในเวลานั่งสมาธิหรือเดินจงกรม พระสาวกก็ได้มาแสดงให้ลูตามลำดับที่เกิด 

ความสงสัยไม , แน่ใจ ว่าไม่จำเป็นต้องครองผ้าทุกครั้งไป โดยท่านมาแสดงการนั่งสมาธิและเดินจงกรมใน 
ท่าครองผ้าและไม , ครองผ้าให้ลูจนสิ้นความสงสัยทุกกรณีไปตลอดสีผ้าสบง จีวร สังฆาฏิอันเป็น 

เครื่องบุ่งห่มของพระ ท่านก็แสดงให้ดู โดยแสดงด้าสีกรักคือสึแก่นขนุนออกเป็นสามสี คือ สึกรักอ่อน 
สึกรักขนาดกลาง และสึกรักแก่ ให้โดยละเอียด เท่าที่พิจารณาตามท่านเล่าให้พิงแล้ว ก็พอทราบได้ว่า 
ท่านท่าอะไรลงไปมักมีแบบฉบับมาเป็นเครื่องยืนยันรับรองความแน่ใจในการท่าเสมอ มิได้ท่าแบบสุ่ม 
เดาที่เรียกว่าเอาตนเข้าไปเสี่ยงต่อกิจการที่ไม่แน่ใจ ฉะนั้น ปฏิปทาท่านจึงราบรื่นสมํ่าเสมอตลอดมา ไม่ 
มีซัอที่น่าตำหนิและกระทบกระเทือนใด ๆ มาแต่ต้นจนอวสาน ซึ่งจะหาผู้เสมอได้ยากในสมัยปัจจุบัน 



บรรดาสานุศิษย์ที่ยึดเอาปฏิปทาท่านไปปฏิบัติย่อมเป็นความงามเสมอต้นเสมอปลายแบบลูกศิษย์มีครู 
นอกจากที่ชอบแหวกแนวแบบผีไม่มีป่าช้า ลูกไม่มีพ่อแม่ ศิษย์ไม่มีอาจารย์ซึ่งอาจมีได้เท่านั้น ปฏิปทาที่ 
ท่านพาดำเนินมาจึงอาจลูกดัดแปลงไปตามความคิดเห็น นอกนั้นปฏิปทาท่านนับว่าราบเรียบมาก ทั้งนี้ 
ท่านรู้สึกมีอะไร ๆ ที่พูดไม่ออกบอกไม่ลูกอยู่ภายในอย่างลึกลับ เป็นเข็มทิศพาดำเนิน ซึ่งผู้ปฏิบัติ 

ทั้งหลายไม , อาจมีได้อย่างท่าน 

การจำพรรษาของท่านในจังหวัดเชียงใหม่ทราบว่าท่านจำที่หมู่บ้านจอมแตง อำเภอแม่ริม ๑ 
พรรษา ที่บ้านโป่งอำเภอแม่แตง ๑ พรรษา ที่บ้านกลอย อำเภอพร้าว ๑ พรรษา ในเขาอำเภอแม่สวย ๑ 
พรรษา ที่บ้านปูพระยาอำเภอแม่สวย ๑ พรรษา ที่วัดเจดีย์หลวง ๑ พรรษา ที่บ้านแม่ทองทิพย์ อำเภอแม่ 
สาย จังหวัดเชียงราย ๑ พรรษา ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ พรรษา ส่วนที่ท่านเที่ยวบำเพ็ญสมณธรรมในที่ต่าง 
ๆ ตามบ้านป่าบ้านเขานั้นจำไม่ได้ทุกสถานที่ไป และไม่สามารถนำมาเรียงลำดับพรรษาก่อนและหลังกัน 
ได้ เพราะท่านเที่ยวอยู่แถบชังหวัดเชียงใหม่ และเชียงรายนานถึง ๑๑ ปี ต่อไปจะขอระบุเฉพาะหมู่บ้านที่ 
ท่านพักซึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์เป็นแห่ง ๆ ไป ที่ไม่จำเป็นจะไม , ขอกล่าวถึง ท่านพักอยู่ในที่นั้น ๆ ไม , ว่าจำ 
พรรษาหรือเที่ยววิเวกธรรมดาเว้นวัดเจดีย์หลวง นอกนั้นทราบว่าเป็นป่าเป็นเขาซึ่งเป็นที่เปลี่ยว ๆ แทบ 
ทั้งนั้น และเป็นการเสี่ยงต่อภยันตรายหลายอย่างมาตลอดระยะที่ท่านเที่ยวบำเพ็ญ ฉะนั้น ประวัติท่านจึง 
เป็นประวัติที่สำคัญมากทั้งการเที่ยวธุดงคกรรมฐาน และการรู้เห็นธรรมประเภทต่าง ๆ เป็นเรื่องแปลก 
และพิสดารผิดกับประวัติของอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นนักท่องเที่ยวบำเพ็ญเหมือนกันอยู่มาก เริ่มแรกที่ท่าน 
ออกปฏิบัติใจเขตจังหวัดเชียงใหม่ ท่านไปเที่ยวและพักอยู่เพียงองค์เดียว ถ้าเป็นแบบโลกก็นับว่าเปล่า 
เปลี่ยวที่สุด ความหวาดหวั่นพรั่นพรึงคงแทบไม่หายใจ เพราะความกลัวบังคับอยู่ทั้งวันทั้งคืน ไม่เป็นอัน 
กินอยู่หลับนอนได้ แต่สำหรับท่านแล้วในอิริยาบถทั้งสี่ซึ่งเป็นเรื่องของบุคคลผู้เดียว ท่านถือว่ามี 
ความสุขทางจิตใจและสะดวกทางความเพียรมาก เพราะการถอดถอนกิเลส ท่านก็ถอดถอนได้ด้วย 

อำนาจความเพียรของบุคคลผู้เดียวดังที่กล่าวมาแล้ว ต่อมาค่อยมีพระทยอยไปหาท่าน มีท่านเจ้าคุณเทสค์ 
อำเภอท่าท่อ ชังหวัดหนองคาย ท่านอาจารย์สาร ท่านอาจารย์ขาว วัดถํ้ากลองเพล เป็นต้น แต่อยู่กับท่าน 
ชั่วระยะกาลเท่านั้น ท่านก็สั่งให้ออกหาที่วิเวกตามที่ต่าง ๆ แถบหมู่บ้านชาวเขาที่ตั้งอยู่ห่าง ๆ กัน ที่ชาย 
เขาบ้าง บนหลังเขาบ้างหมู่บ้านละ ๔-๕ หลังคาเรือนบ้าง ๙-๑๐ หลังคาเรือนบ้าง พอได้อาศัยเขาไปเป็น 
วัน ๆ ท่านเองก็ชอบอยู่ลำพังองค์เดียวตามนิสัย พระกรรมฐานสมัยท่านเป็นผู้นำพาดำเนิน ครั้งนั้น 
ปรากฏว่าเด็ดเดี่ยวอาจหาญมาก เที่ยวแสวงหาธรรมกันแบบเอาชีวิตเข้าประกันจริง ๆ ไม , อาลัยชีวิตยิ่งกว่า 
ธรรม ที่ใดมีสัตว์เสือชุม ท่านชอบสั่งให้พระไปอยู่ที่นั้นเพราะเป็นที่ช่วยกระตุ้นเตือนสติปัญญามิให้นิ่ง 
นอนใจ ความเพียรก็จำต้องติดต่อกันไปเอง และเป็นเครื่องหนุนจิตใจให้มีกำลังขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าปกติ 
ที่ควรจะเป็น ท่านเองก็พักบำเพ็ญเป็นสุขวิหารธรรมอยู่สบายในป่าในเขาที่สงัดปราศจากผู้คนทั้งกลางวัน 
กลางคืน การติดต่อกับพวกกายทิพย์ เช่น เทวบุตร เทวดา อินทร์ พรหม พญานาค ภูตผีที่มาจากที่ต่าง 
ๆ ท่านถือเป็นธรรมดา เช่นเดียวกับมนุษย์ติดต่อกับพวกมนุษย์ชาติต่าง ๆ ที่รู้ภาษากัน เพราะท่านชำนิ 
ชำนาญในทางนี้มาช้านานแล้ว ท่านพักอยู่ที่ป่าที่เขาโดยมากก็บำประโยชน์แก่พวกกายทิพย์นี้ และพวก 
ชาวเขาซึ่งเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไม , ค่อยมีแง่งอนต่าง ๆ เวลาเขารู้นิสัยและซาบซึ้งในธรรมท่านแล้ว เขา 
เคารพเลื่อมใสท่านมากแบบเอาชีวิตเข้าประกันได้เลย คำว่าชาวป่าชาวเขา เช่น พวกอีก้อ ขมุ มูเซอ 
แม้ว ยางเหล่านี้ ตามความคาดหมายของคนทั่วไป เข้าใจว่าเขาเป็นคนป่าคนเขา รูปร่างทั้งหญิงทั้งชาย 
ต้องขี้ริ้วขี้เลอะตัวดำกำโคลนราวกับตอตะโกแน่ ๆ แต่ท่านว่าคนพวกนี้รูปร่างหน้าตาสวยงาม และขาว 



สะอาดสะอ้าน กิริยาเรียบร้อย มีระเบียบขนบธรรมเนียมดีเคารพนับถือผู้ใหญ่และผู้เป็นหัวหน้าใน 
หมู่บ้านดีมาก สามัคคีกันดี ไม , ค่อยมีประเภทแหวกแนวแฝงอยู่ในหมู่บ้านเหล่านั้นในสมัยนั้น มีความ 
เชื่อถือผู้ใหญ่และหัวหน้าบ้านมาก หัวหน้าพูดอะไรชอบเชื่อฟ้งและทำตาม ไม่ดื้อดึงฝ่าพัน สั่งสอนก็ง่าย 
ไม่ค่อยมีทิฏฐิมานะ คำว่าป่าแทนที่จะเป็นป่าเถื่อนแบบสัตว์ แต่กลับเป็นป่าแห่งคนดีมีสัตย์มีศีล ไม่มี 
การฉกลักขโมยปล้นจี่กนเหมือนป่ามนุษย์ล้วน ๆ ป่าไม้ป่าสัตว์เป็นป่าที่ไม่ค่อยได้ระเวียงระวังมาก 

เหมือนป่ามนุษย์ล้วน ๆ ที่เต็มไปด้วยภัยนานาชนิด กิเลส ความโลโภ โทโส โมโห เป็นป่าลึกลับชนิดที่ 
โดนเอา ๆ ไม่เว้นแต่ละเวลา เมื่อโดนเข้าแล้วต้องเป็นแผลลึกอยู่ภายใน และคอยทำลายสุขภาพทาง 
ร่างกายและจิตใจให้เกิดทุกข์เสียหายไปนาน ๆ ไม , ค่อยมีวันหายได้เหมือนแผลชนิดอื่น ๆ และไม่ค่อย 
สนใจหายามาระงับหรือกำจัดกันด้วยแผลลึกที่กิเลสเหล่านี้ตำจึงมักจะเป็นแผลเรื้อรัง ผู้ลูกตำก็มักปล่อย 
ทิ้งไว้ให้หายไปเอง ป่าประเภทนี้มีอยู่ในใจของมนุษย์หญิงชายพระเณรทุกคน ไม , เลือกหน้า ถ้าเผลอก็ 
เสียท่าให้มันจนได้ ท่านว่าเท่าที่ท่านพยายามอยู่ในป่าก็เพื่อจะกำจัดตัดป่าเสือร้ายภายในตัวคึกคะนองและ 
โหดร้ายทารุณไม่มีวันสงบซบเซาลงบ้างเลยนี้ ให้สงบหรือตายไปจากใจพอได้อยู่สบายหายวุ่นบ้าง สม 
กับมนุษย์เป็นสัตว์ฉลาดแสวงหาความสุขใส่ตนในเวลาที่ได้เกิดมาเป็นคนทิ้งชาติ ไม่ขาดทุนสูญอำนาจ 
วาสนาแห่งความเป็นมนุษย์ไปเปล่า ๆ ท่านอยู่ป่าอยู่เขาเช่นนั้น เวลามีหมู่คณะไปอาศัยท่าน การอบรม 
สั่งสอนก็เด็ดเดี่ยวไปตามสถานที่และผู้ไปเกี่ยวข้อง เพราะผู้ที่ไปหาท่านโดยมากมักมีแต่ผู้กล้าตายแบบ 
เสียสละทุกอย่างแล้วทิ้งนั้น การสั่งสอนจึงทำให้สมภูมิทั้งสองฝ่าย จะตายก็ยอมให้ตายไปด้วยความเพียร 
เมื่อชีวิตยังเป็นไปอยู่ก็ขอให้รู้ให้เห็นธรรมและหลุดพ้นจากทุกข์ภายในใจ ไม่ต้องกลับมาเกิดตายและทน 
ทุกข์ซํ้าซากอยู่ในโลกไม่มีขอบเขตแห่งความสิ้นสุดนี้ การอบรมสั่งสอนพระในคราวอยู่เชียงใหม่ผิดกับ 
แต่ก่อนอยู่ ไม่มีการอนุโลมผ่อนผันใด ๆ เลย แม้พระที่ไปอบรมกับท่านโดยมากก็เป็นพระประเภท 
ปฏิโลม ฟิงกันแบบปฏิโลม คือคอยจ้องมองดูกิเลสของตัวจะแสดงขึ้นมาอย่างไรบ้าง เพื่อปราบปรามให้ 
หายพยศลดกำลังลงโดยถ่ายเดียว มิได้ไปสนใจคิดว่าท่านเทศน์หนักไป เผ็ดร้อนไป ยิ่งท่านเทศน์เผ็ด 
ร้อนเท่าไร ธรรมก็ยิ่งสูงขึ้นเป็นลำดับ ใจก็ยิ่งสงบแนบแน่นดีสำหรับผู้ที่อยู่ในขั้นสงบ ผู้อยู่ในขั้น 
ปัญญาจิตก็พยายามคิดค้นตามคำเทศน์ท่านไปเรื่อยไม , ลดละ ท่านอยู่เชียงใหม่เทศน์ธรรมสูงมาก เพราะ 
ความรู้ท่านก็เต็มภูมิ ผู้ไปศึกษาอบรมก็มีภูมิจิตสูงและเป็นไปด้วยความหมายมั่นปันมือที่จะให้รู้ให้เห็น 
ขั้นสูงขึ้นไปเป็นลำดับจนสุดภูมิ นอกจากเทศน์ธรรมดาแล้ว ยิ่งมีธรรมแปลก ๆ คอยดักใจผู้คิดออกนอก 
ลู่นอกทางอีกด้วย ประเภทหลังนี้มีอำนาจมากในการดักจับและปราบโจรภายในของพระที่ชอบขโมย 

สิ่งของ เก่งแบบไม่เลือกกาลสถานที่ คือ ขโมยคิดเรื่องร้อยแปดตามนิสัยของคนมีกิเลส มิใช่แบบเขา 
ขโมยกันทั่ว ๆ ไป 

มาถึงตอนนี้มีเรื่องแปลก ๆ ที่ไม , น่าจะมีได้ แต่ก็ได้มีแทรกขึ้นในวงกรรมฐานมาแล้วสมัยท่านพัก 
อยู่ในเขาที่เชียงใหม่ จึงขออภัยเขียนไว้บ้างตามที่ได้ยินมา เพื่อเป็นข้อคิดและเป็นคติเตือนใจแก่ชาวเรา 
ต่างก็กำลังตกอยู่ในภาวะทำนองเดียวกัน เรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องกรรมกันโดยมากบรรดาที่ได้ทราบกันใน 
วงใกล้ชิดมีท่านพระอาจารย์มั่นเป็นต้น ผู้ให้ข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้พอได้เป็นข้อคิดตลอดมา พระ 

อาจารย์รูปหนึ่งซึ่งเคยอยู่กับท่านอาจารย์มั่นเล่าให้ฟิงว่า บ่าย ๆ วันหนึ่งท่านกับพระอีกรูปหนึ่งไปอาบนั้า 
ที่แอ่งหินใกล้กับหนทางไปไร , ไปสวนของชาวบ้านแถบนั้น แต่อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านมาก ขณะลง 
อาบนั้าเผอิญมีพวกสีกามาจากไร่เดินผ่านมาที่ตรงนั้นซึ่งแต่ก่อนไม , เคยมีเลย พอพระรูปนั้นเจอเข้าจิตก็เกิด 
แปรปรวนขึ้นมาทันทีทันใด โดยไม , ทันได้มีสติยับยั้งเอาเลย จึงเกิดเป็นไฟราคะตัณหาเผาลนตัวเองขึ้นใน 



ขณะนั้นและร้อนสุมอยู่ตลอดไป พยายามแก้ไขเท่าไรก็ไม , ตกทั้งกลัวท่านอาจารย์จะทราบก็กลัว ทั้งกลัว 
เจ้าตัวจะเสียไปเพราะเรื่องทั้ก็กลัว เลยท่าให้พระรูปนั้นตั้งตัวไม่ติดนับแต่ขณะนั้นไปถึงกลางคืน จน 
ตลอดศึนที่พิจารณากันอยู่อย่างไม่หยุดยั้งลดละ เพราะความไม่เคยเป็นมาก่อนเลย เพิ่งมาเจอเอาขณะนั้น 
ท่านจึงรู้สึกเป็นทุกข์มาก ในคืนนั้นท่านอาจารย์ก็พิจารณาทราบเช่นกันว่า พระรูปนี้ไปเจอเอาของดีเข้า 
แล้ว กำลังเกิดความกระวนกระวายด้วยความรักและความกลัว ตลอดศึนมิได้หลับนอนด้วยความพยายาม 
แก้ไขอย่างสุดกำลัง ตื่นเช้าขึ้นมาท่านก็มิได้ว่าอะไร เพราะทราบว่าเจ้าตัวกำลังกลัวท่านมากแล้ว ถ้าไป 
ว่าเข้าเดี๋ยวเกิดเป็นอะไรไปก็ยิ่งจะแย่เข้าไปอีก ท่านแสดงอาการยิ้มต่อพระองค์นั้นขณะที่มาพบกันตอน 
เช้า ดูอาการของเธอทั้งอายทั้งกลัวท่านมากแทบตัวสั่น ท่านก็ทำอาการเป็นไม , รู้ไม่ชี้เฉย ๆ ไปเสีย พอถึง 
เวลาบิณฑบาต ท่านเลยหาอุบายพูดเพื่ออะไรก็ยากจะเดาได้ถูก ว่าท่าน...กำลังเร่งภาวนาอย่างเอาจริงเอา 
ขังจะเร่งต่อไปไม , ต้องบิณฑบาตก็ได้ ไปแต่พวกเราก็ยังได้ พระเพียงองค์เดียวจะเลี้ยงไม่ได้อย่างไร ท่าน 
อยากภาวนาต่อก็ไปภาวนาเสีย ภาวนาเผื่อหมู , คณะด้วยนะ แต่ท่านมิได้มองดูพระรูปนั่นเลย เพราะท่าน 
ทราบดียิ่งกว่าพระรูปนั้นจะทราบเรื่องตัวอยู่แล้วว่าแล้วท่านก็นำหมู , คณะเออกบิณฑบาต ส่วนพระรูปนั้น 
ก็จำใจเข้าทางจงกรมท่าความเพียร นั้งนี้ท่านท่าเพื่ออนุเคราะห์พระที่เป็นขึ้นด้วยความบังเอิญ ไม่มีเจตนา 
แต่สุดวิสัยจะห้ามได้ ท่านก็ทราบว่าพระรูปนั้นพยายามอยู่อย่างเต็มใจที่จะแก้เรื่องของตัว จึงต้องหาอุบาย 
ช่วยด้วยวิธีต่าง ๆ โดยมิให้กระทบกระเทือนจิตใจเธอแต่อย่างใด เวลากลับจากบิณฑบาตมาถึงที่พักแล้ว 
ก็พร้อมกันขัดอาหารใส่บาตรเธอ และสั่งให้พระไปนิมนต์เธอมาฉัน หรือจะฉัน ณ ที่อยู่ของตนก็ได้ 
ตามแต่สะดวก พอทราบเธอก็รีบมาฉันร่วมหมู่คณะ ขณะเธอเดินมาท่านก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่มอง แต่ 
พูดอย่างนิ่มนวลอ่อนหวานเพื่อประสานใจที่เป็นรอยร้าวตลอดมานั้น ไม่ปรารภเรื่องที่จะท่าให้เสียใจใด 
ๆ เลย แม้เธอจะมาฉันร่วมหมู , คณะ แต่ก็ฉันได้นิดเดียว พอเป็นพิธีไม่ให้เสียมรรยาทเท่านั้น วันนั้นพระ 
ที่อยู่ด้วยกันสองรูปคือรูปที่เล่านี้ด้วย เพราะแต่ก่อนท่านยังไม่ทราบเรื่องพากันเกิดความสงสัยโดยคิดว่า 
แต่ก่อนท่านอาจารย์ไม่เคยท่าอย่างนี้กับใครเลย แต่มาคราวนี้ท่านทำไมถึงท่าอย่างนี้กับท่าน...นี้ ชะรอย 
ท่านคงภาวนาดีแน่ ๆ ท่านถึงได้ช่วยสนับสนุน พอได้โอกาสก็แอบไปหาท่าน...นั้น ถามถึงการภาวนาว่า 
ท่านอาจารย์ว่าท่านกำลังเร่งความเพียรจึงไม , ให้ไปบิณฑบาต แต่ท่านมิได้บอกว่าท่านภาวนาดี ที่นี่การ 
ภาวนาท่านเป็นอย่างไรบ้าง นิมนต์เล่าให้ผมฟ้งบ้าง พระรูปนั้นก็ยิ้มแห้ง ๆ แล้วตอบว่าผมจะภาวนาดี 
ยังไง ท่านอาจารย์เห็นคนจะตายท่านก็ท่าท่าช่วยเสริมไปตามอุบายแห่งความฉลาดของท่านอย่างนั้นเอง 
ผู้ถามเซ้าซี้ให้เล่าให้ฟิงตามความจริง ต่างก็ไล่กันไปเลี่ยงกันมาอยู่พักหนึ่ง และถามว่าที่ว่าท่านอาจารย์ 
เห็นคนจะตายท่านก็ช่วยเสริมไว้นั้นจะตายอย่างไร และช่วยเสริมอย่างไร? เมื่อทนไม่ไหวเธอก็กำชับว่า 
ไม่ให้เล่าถวายท่านอาจารย์ทราบ เพราะท่านทราบเรื่องของผมละเอียดแล้ว ยิ่งกว่าผมทราบเรื่องของตัว 
เป็นไหน ๆ ฉะนั้นผมจึงกลัวและอายท่านมาก แล้วพูดต่อไปว่า วานนี้เราไปอาบนั้าด้วยกันที่แอ่งหิน 
ท่านได้เห็นอะไรบ้างขณะกำลังจะอาบนี้า รูปที่ถามตอบว่าก็ไม่เห็น เห็นอะไร นอกจากผู้หญิงที่พากันมา 
จากไร่ผ่านไปบ้านตอนพวกเรากำลังจะอาบนั้านั้นเท่านั้น พระที่ถูกถามตอบว่า นั่นแลท่านที่ผมจะตายอยู่ 
ขณะนี้ จนถึงกับท่านอาจารย์ไม่ยอมให้ผมไปบิณฑบาต ท่านกลัวจะไปสลบหรือตายอยู่ในบ้าน ขณะที่ 
จะไปเจอเข้าอีกอย่างไรเล่า ผมจะภาวนาดีอย่างไร ท่านทราบหรือยังว่าคนจะตายนั้นหรือคือคนภาวนาดี 
องค์ที่ถามตกตะลึง โอ้โฮตายจริง ท่านไปเป็นอะไรกับเขาพวกนั้นเข้าล่ะ รูปนั้นตอบว่าผมจะไปเป็น 
อะไรกับเขา นอกจากไปขโมยรักเขาเข้าโดยไม , รู้สึกตัว จนกรรมฐานแตกกระเจิงไปหมด ปรากฏแต่ 
ความสวยงามกับความบ้ารักของผมเท่านั้น เหยียบยํ่าท่าลายหัวใจผมแทบตายทั้งคืนเมื่อคืนนี้ แม้เดี๋ยวนี้ก็ 



ยังไม่ลดละเรื่องบ้านั่นเลย ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรกับมัน ท่านช่วยผมหน่อยได้ไหม นับว่าเมตตาเอา 
บุญ องค์ถาม เวลานี้ก็ยังไม , ลดลงบ้างหรือ? เปล่า เธอตอบว่า ซึ่งเป็นคำที่น่าสงสารเอามากมาย องค์ 
ถามถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยให้อุบายท่าน คือถ้าท่านไม่สามารถระงับมันได้ ท่าน!เนอยู่ที่นี่ต่อไปก็ไม่เกิด 
ประโยชน์อะไรนอกจากมันจะกำเริบขึ้นเท่านั้น ผมว่าท่านควรหลีกจากที่นี่ไปหาภาวนาเสียที่อื่นจะดีกว่า 
ถ้าท่านไม่สามารถกราบเรียนท่านอาจารย์ได้ ผมจะช่วยกราบเรียนท่านให้ ว่าท่านประสงค์จะไปแสวงหา 
ที่วิเวกใหม่ เพราะอยู่ที่นี่ไม่สบาย เข้าใจว่าท่านคงจะอนุญาตทันที เพราะท่านก็ทราบเรื่องท่านดีอยู่แล้ว 
โดยปริยาย เป็นแด , ท่านยังไม , พูดเท่านั้น เกรงท่านจะอายท่าน เธอก็เห็นดีด้วยและตกลงกันในขณะนั้น 
พอตกเย็นท่านที่จะช่วยอนุเคราะห์ก็เข้าไปกราบเรียนท่านอาจารย์ ท่านก็อนุญาตทันทีแต่มีปัญหาเหน็บ 
แนมมาด้วยอย่างลึกลับว่า โรคกรรมนี้มันหายยาก โรคที่มีเชื้อเดิมอยู่แล้วติดต่อลุกลามได้เร็ว เท่านี้ท่านก็ 
หยุดไม , พูดอะไรต่อไปอีก แม้ผู้ไปกราบเรียนก็ไม่เข้าใจปัญหาท่าน เรื่องนี้ต่างคนต่างปิดกัน คือผู้เป็นก็ 
ปิดท่านอาจารย์ ผู้อนุเคราะห์ช่วยเหลือก็ปิดท่านอีก แม้ท่านอาจารย์เองก็ปิด ทั้งที่ทราบอย่างเต็มใจแล้วก็ 
ท่าเป็นเหมือนไม่ทราบต่างคนต่างไม่ยอมบอกความจริงต่อกัน แด , ต่างฝ่ายต่างก็รู้เรื่องได้ดีด้วยกัน วัน 
หลังเธอก็เข้าไปกราบนมัสการลาท่าน ท่านก็อนุญาตให้ไปด้วยดี โดยมิได้พูดเรื่องเธอแต่อย่างใด เธอไป 
พักอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งไกลจากหมู่บ้านนั้นมาก ล้ามิใช่กรรมดังท่านอาจารย์ว่าจริง ๆ ก็คงหวังพ้น 
ภัยได้แน่ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้อีก แต่ก็เจ้ากรรมอนิจจา เป็นดังท่านว่าไม่ผิดแม้กระเบียดเดียว พอเธอหาย 
หน้าไปจากบ้านนั้นไม่นานนัก ลูกศรที่อยู่ทางนี้ก็คงเจ้ากรรมอย่างเดียวกันอีก อุตส่าห์ด้นดั้นเปะปะไปหา 
จนเจอเข้าจนได้ ซึ่งธรรมดาผู้หญิงป่าไม่เคยเป็นไปอย่างนั้น แต่ก็ได้เป็นไปแล้วจึงเป็นเรื่องน่าคิดอย่างยิ่ง 
หลังจากท่านอาจารย์และหมู่คณะจากหมู่บ้านนั้นไปไม่นานนัก ก็ทราบว่าพระองค์นั้นสึกเพราะดม 

ยาสลบชื้า ๆ ซาก ๆ จนทนไม , ไหว สุดท้ายกรรมก็พาหมุนกลับมาได้เสียเป็นคู , ผัวตัวเมียกันกับสาวงาม 
ชาวเขาเผ่ามูเซอคนนั้นที่บ้านนั่นเอง นับว่ากรรมเอาเสียจริง ๆ ถ้าไม่กรรมแล้วจะเป็นไปได้อย่างไร 
เพราะเท่าที่พระองค์นั้นเล่าให้ปังขณะที่ใจเริ่มกำเริบทีแรกก็เพิ่งเริ่มพบกันขณะเดียวเท่านั้น มิได้เคยพบ 
เห็นและพูดจาพาทีกันที่ไหนมาก่อนเลย ข้อนี้บรรดาพระที่อยู่ร่วมกันมาก็ยอมรับว่าเป็นความจริง เพราะ 
อยู่ด้วยกันในวัดตลอดเวลา มิได้ไปไหนมาไหนพอจะหลวมตัว ทั้งก็อยู่กับท่านพระอาจารย์เสียเอง อัน 
เป็นสถานที่ให้ความปลอดภัยตลอดมา ไม่มีข้อที่น่าสงสัย นอกจากเจ้ากรรมหรือคู , บาปคู , บุญมาถึงเข้า 
เท่านั้น เธอเล่าให้พระที่เคยอนุเคราะห์ปังว่า เพียงประสาททางตากระทบกันเท่านั้น มันเหมือนดม 
ยาสลบเข้าไปไม , ได้สดึสตังเอาเลย ปรากฏแต่ความรักความผูกพันมัดจิตใจจนแทบจะหายใจไม , ออก ท่า 
ให้จิตใจเซ่อซ่าไปตามอารมณ์นั้นจนตัวไม่เป็นตัวของตัวและไม่มีเวลาลดหย่อนผ่อนคลายลงบ้างเลย เมื่อ 
เห็นท่าไม , ได้การก็พยายามปลีกตัวหนีไป เจ้าของยาก็ตามไปเยี่ยมคนไข้อีก เรื่องก็เสร็จกันเท่านั้นเอง จะ 
ไปที่ไหนรอด ใครไม่เคยลูกก็ดูยิ้มได้ ล้าถูกเข้าก็รู้เอง เพราะมิใช่พระสุนทรสมุทรพอจะเหาะออกจาก 
ทางทวารบนแห่งบ้านได้ ตามปกติพวกนี้ไม , คุ้นกับพระแต่หากกรรมพาเป็นไปเอง เรื่องกรรมนี้จึงไม่ 
สิ้นสุดอยู่กับผู้ใด เพราะกรรมมีอำนาจเหนือใครในโลกที่สร้างกรรม เพราะอาจารย์ท่านทราบอย่างเต็มใจ 
จึงต้องมีอุบายปฏิบัติต่อเธออย่างนั้น ทั้ง ๆ ที่ไม , เคยท่าต่อผู้ใดมาก่อนเลย แต่ก็คงสุดวิสัย ท่านจึงมิได้ 
แนะอุบายอะไรเพื่อเธอให้ยิ่งไปกว่าที่อนุเคราะห์มาแล้วนั้น เรื่องก็ลงเอยกันตรงที่เมื่อไปไม , รอดก็จำต้อง 
จอดเรือ ซึ่งเป็นคติธรรมดาของโลกที่อยู่ใต้อำนาจของกรรม ดังนั้นจึงได้นำเรื่องนี้มาลงไว้เพื่อเป็นคติ 
เตือนใจพวกเราที่อาจเป็นได้ หากเป็นการไม่สมควรประการใดก็หวังได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านตามเคย 



ก่อนจะมาถึงเรื่องนี้ ได้กล่าวถึงความรู้พิเศษของท่านพระอาจารย์มั่นที่เคยดักจับขโมยพระ 

1/1 3^ *ะะ1 ส่เ 07 01 01 ^ะ!^ I 01 9/9/4=5 07 0/07๒ 9/^=1 I 

เดผลดี และเบนเครองมอสัก เจทาย เจทคดออกนอกลู่นอกทาง เห เสก และระมัดระวังตัว เดด เวลาท่าน 
พักอยู่ที่เชียงใหม่ เมื่อมีพระปฏิบัติที่เด็ดเดี่ยวอาจหาญทางความเพียรไปหา ท่านมักจะใช้วิชาแขนงนี้ช่วย 
ในการสั่งสอนเสมอ ไม่ค่อยระวังว่าจะเกิดผลเสียหายตามมาดังที่ใช้กับผู้ไม , ตั้งใจจริงชัง โดยมากพระที่ 
ไปอบรมเป็นผู้มุ่งต่ออรรถต่อธรรมจริง ๆ พอรู้ตัวว่าผิดและท่านตึกเตือน จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ 
พร้อมที่จะแก้ไขความผิดของตนอย่างเต็มสติกำลัง ไม , ละอายและกลัวท่านในสิ่งที่ตนพลั้งเผลอ เมื่อได้ 
รับคำดักเตือนจากท่านโดยอุบายต่าง ๆ การอบรมสั่งสอนท่านเมตตาแสดงอย่างถึงใจผู้ฟิงจริง ๆ ไม่ปิดบัง 
ลี้ลับ ทั้งความรู้ภายในและการชี้แจงก็ชี้แจงไปตามความบกพร่องของผู้มาศึกษา ผิดถูกอย่างไรก็ว่ากล่าว 
สั่งสอนกันไปตามเรื่อง เจตนาหวังสงเคราะห์จริง ๆ ผู้มาศึกษาก็ไม่แสดงอาการกระด้าง วางตัวใน 
ลักษณะผู้ไม่ยอมรับความจริงหรือหยิ่งในภูมิว่าตนได้รับการศึกษามามาก ซึ่งตามธรรมดามักมีแทรกอยู่ 
เสมอ การอธิบายธรรมของท่านกำหนดแน่นอนไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับผู้ไปศึกษาเป็นราย ๆ ไป ผู้ไปศึกษามี 
ภูมิธรรมขั้นใดก็อธิบายให้ฟิงตามจุดที่สำคัญ ๆ ทั้งจุดที่เห็นว่าถูกต้องแล้วเพื่อส่งเสริมให้ยิ่งขึ้นไป ทั้งจุด 
ที่เห็นว่าไม , ถูกและล่อแหลมต่ออันตรายเพื่อผู้นั้นจะมีทางลดละปล่อยวางไม่ดำเนินต่อไป การแสดงธรรม 
แอ้จิตใจของนักปฏิบัติธรรมที่ไปศึกษาไต่ถาม นับว่าท่านอธิบายอย่างมั่นเหมาะตามจุดแห่งความสงสัยไม่ 
ผิดพลาด ผู้ไปศึกษาไม่ผิดหวังเท่าที่ทราบมา ซึ่งควรจะพูดได้ว่า ร้อยทั้งร้อยต้องมีหวัง ล้าเป็นทางชิต 
ภาวนา เพราะท่านชำนิชำนาญทางชิตภาวนามาก นับแต่ขั้นตํ่าถึงขั้นสูงสุดไม่มีอะไรบกพร่อง การ 
แสดงออกแห่งธรรมแต่ละประโยคจึงขับใจไพเราะหาทางเสมอได้ยากในสมัยปัจจุบัน แสดงเรื่องศีลก็น่า 
ฟิง แสดงสมาธิทุกขั้นและปัญญาทุกภูมิก็ถึงใจอย่างยิ่ง ฟิงแล้วทำให้อิ่มเอิบเพลิดเพลินไปหลายวัน กว่า 
ความรู้สึกนั้นจะจางลง ปกติที่ท่านอยู่ในป่าในเขาโดดเดี่ยวแต่ผู้เดียว ในเวลาบำเพ็ญเพื่อธรรมเบื้องสูง 
ท่านว่าท่านอยู่กับความเพียรทางใจแทบตลอดเวลา จะมีเวลาว่างเฉพาะเวลาหลับนอนเท่านั้น นอกนั้น 
เป็นความเพียรล้วน ๆ โดยมิได้กำหนดอิริยาบถใด ๆ เลย การพิจารณาธรรมภายในเพื่อถอดถอนกิเลสมี 
สติปัญญาเป็นเพื่อนสอง คือ ท่านพูดคุยโต้ตอบกับกิเลสด้วยสติปัญญา มีความมุ่งมั่นเพื่อแดนพ้นทุกข์ 
เป็นสื่อชวนให้คุยกับสิ่งเหล่านั้น แต่มิได้พูดคุยด้วยปากเหมือนเราคุยกันหลายคน หากแต่พูดคุยด้วยการ 
คิด การไตร่ตรอง การโต้ตอบกับกิเลสภายในด้วยสติปัญญา กิเลสผู้คอยหาช่องทางออกตัวจะออกทางใด 
ช่องใด หรือตบต่อยผูกมัดท่านด้วยกลอุบายใด ท่านก็ใช้สติปัญญาตามต้อนตบดีขนี้ขยำกิเลสโดยอุบาย 
ต่าง ๆ จนเอาชนะไปได้เป็นพัก ๆ จุดใดที่ท่านทราบว่ากิเลสยังเหนือกว่าอยู่ก็พยายามส่งเสริมอาวุธ คือ 
สติปัญญาศรัทธาความเพียรให้มีกำลังกล้าขึ้นโดยลำดับ จนกว่าจะเหนือกว่ากำลังของกิเลสที่เป็นฝ่าย 

ข้าศึก จนเอาชนะไปได้โดยตลอดถึงขั้นโลกธาตุหวั่นไหวภายในใจขณะเจ้าผู้ครองวัฏฏชิตถูกทำลายลง 
ด้วยมรรคญาณดังที่เขียนผ่านมาแล้ว นี่เป็นวิธีดำเนินความเพียรท่านในขั้นสุดท้าย คือ การเดินจงกรม 
การนั่งสมาธิภาวนา ท่านมิได้กำหนดเวลา แต่ถือเอาความเพียรเพื่อชัยชนะเป็นที่ตั้งไปตลอดสาย มี 
สติปัญญาเป็นเครื่องดำเนินพอพ้นจากดงหนาป่าทึบไปได้แล้ว ท่านว่าเครื่องมือเข้าสู่สงครามคือสติปัญญา 
ประเภทนั้นย่อมหมดปัญหาไปเอง เหลือแต่สติปัญญาที่ใช้อยู่ประจำขันธ์เท่านั้น เวลาต้องการใช้เพื่อคิด 
อรรถคิดธรรมลึกตื้นหยาบละเอียดหรือธุระอย่างอื่นก็นำมาใช้เป็นคราว ๆ ไป พอสิ้นเรื่องแล้วก็ระงับไป 
ในที่นั้นเอง ไม่มีการเตรียมรุกเตรียมรบกับอะไรดังที่เคยเป็นมา ล้าไม่มีซัออรรถข้อธรรมมาสัมผัสชิต 
พอจะให้คิดอ่านไตร่ตรองไปตาม ก็อยู่ไปเหมือนคนไม่มีสติปัญญาหรือเหมือนคนโง่ แบบไม่เอาเรื่องเอา 
ถ่านกับอะไรที่เคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างชุลมุนวุ่นวายนั่นเลย ปรากฏมีแต่ความสงบสุขเด่นอยู่ในใจ 



ประเภทอกาลิโกเท่านั้น ไม่มีอะไรมายุ่งเกี่ยว ถ้าอยู่ลำพังใจที่สงบราบคาบจากสิ่งทั้งหลาย ไม , คิดไปถึง 
เรื่องเคยมีเคยเป็นที่อยู่ตามธรรมชาติของเขาทั่วไตรโลกธาตุ ก็เป็นเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย ประหนึ่ง 
ดับไปพร้อมกับกิเลสโดยสิ้นเชิง เวลามีหมู , คณะเข้าไปอาศัยอบรมด้วยก็มีการประชุมให้โอวาทสั่งสอน 
คอยตักเตือนว่ากล่าวในเวลาที่เห็นว่ารายใดไม่ถ้งามตางามใจ หรือทราบเรื่องของใครในทางจิตภาวนา 
โดยการแสดงภาพนิมิตของผู้นั้นให้ปรากฏเป็นความไม่ดีไม่งามก็ดี โดยการรู้ขณะจิตที่คึดไปนอกลู่นอก 
ทางก็ดี ก็ต้องแสดงอุบายเป็นเชิงเปรียบเปรยให้เจ้าตัวรู้ เพื่อท่าความสำรวมระวังต่อไป 

การแสดงภาพนิมิตให้ปรากฏแก , จิตภาวนานั้น จะขอยกตัวอย่างมาให้ท่านผู้อ่านทราบพอเป็น 

เครื่องเทียบเคียงกับนิมิตทั้งหลาย ที่เคยปรากฏแก่ชิตภาวนาของท่านพระอาจารย์มั่นเสมอมา ซึ่งมี 

ลักษณะต่าง ๆ กันตามรูปการของผู้เป็นต้นเหตุแห่งนิมิตนั้น ๆ คือมีพระรูปหนึ่งเมื่อเป็นฆราวาส เธอเคย 
เป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงในวงการมวย เวลาบวชแล้วเกิดความเสื่อมใสอยากออกปฏิบัติธุดงคกรรมฐาน ได้ 
ทราบกิติศัพท์กิติคุณของท่านพระอาจารย์มั่นว่า เป็นพระปฏิบัติดีและเชี่ยวชาญทางจิตภาวนาน่าเคารพ 
เลื่อมใสมาก จึงออกเดินทางมุ่งหน้าไปสำนักท่านพระอาจารย์มั่น แต่ขณะที่จะออกเดินทางไปหาท่าน 
มิได้นึกเฉลียวใจเรื่องของตัว คือเธอได้ถ่ายภาพนักมวยชกกันท่าต่าง ๆ ไว้ในกระเป่าราว ๑๐ กว่าแผ่นติด 
ย่ามไปด้วย แต่ตอนเธอถ่ายภาพนั้นจะถ่ายแต่เมื่อไรท่านมิได้เล่าให้ฟิง เวลาเธอออกเดินทางจากพระนคร 
ไปเชียงใหม่หาท่านพระอาจารย์มั่นที่อยู่ในภูเขาลึกจึงนำติดตัวไปด้วย พอไปถึงก็กราบรายงานตัวและ 
ความประสงค์ถวายท่านให้ทราบ ขณะนั้นท่านก็มิได้พูดเป็นเชิงตำหนิหรือชมเชยแต่อย่างใด เป็นอันว่า 
ท่านรับให้อยู่ในสำนักด้วย ตกกลางคืนท่านคงพิจารณาเรื่องพระรูปนั้นอย่างละเอียดแน่นอน พอตอนเช้า 
เวลาพระมารวมกันที่บริเวณที่ฉันท่านก็ออกมาพอดี และเริ่มพูดเรื่องพระรูปนั้นออกมาทันว่า ท่าน....นี้ 
ตามเจตนาเดิมก็มุ่งมาเพื่อศึกษาอรรถธรรม มองดูอากัปกิริยาที่แสดงออกก็ไม่แสลงหูแสลงตาเป็นกิริยาที่ 
น่าสงสาร แต่คืนนี้'ทำไมท่านนี้แสดงกิริยาน่ากลัวพิลึก คือผมกำลังนั่งภาวนาอยู่ ปรากฏว่าท่าน....เดินมา 
อยู่ตรงหน้าผม ห่างกันประมาณหนึ่งวาเศษ แล้วตั้งหมัดตั้งมวยออกท่านั้นท่านี้ให้ผมดูอยู่พักใหญ่ แล้ว 
ค่อยถอยห่างออกไป จากนั้นก็เดินชกลมชกแล้งเตะเมฆเตะหมอก เตะซ้ายลีบขวาไปจนลับสายตา ท่านนี้ 
เคยเป็นนักมวยมาหรืออย่างไรก่อนจะมาบวชถึงได้แสดงลวดลายนักมวยให้ลูเป็นการใหญ่ ขณะนั้นพระที่ 
อยู่กับท่านและพระที่เป็นนักมวยต่างนั่งนึ่งเงียบด้วยความฉงนสนเท่ห์ เฉพาะรูปนั้นมองดูหน้าซีดเซียวไป 
หมด ว่าอย่างไรท่าน.... ท่านเป็นอย่างไรในความรู้สึกถึงได้มาท่าอย่างนั้นให้ผมดู แต่ดีอยู่หน่อยที่ไม่มา 
ต่อยเอาผมเข้า เช้าวันนั้นท่านพูดเพียงเท่านั้นก็ยุดึเพราะได้เวลาออกบิณฑบาต หลังจากนั้นก็มิได้พูดอะไร 
ต่อไปอีก ตกกลางคืนท่านอบรมพระเสร็จแล้วต่างก็แยกย้ายกันไป เรื่องก็ไม่มีอะไร พอตกกลางคืนท่าน 
คงพิจารณาพระรูปนั้นอีก จึงได้เรื่องพระรูปนั้นมาพูดในเช้าวันต่อมาว่า ท่าน...นี้ท่านมาหาผมเพื่ออะไร 
แน่ คืนนี้ท่านก็มาตั้งหมัดตั้งมวยโดดโน้นเตะนี้ให้ผมคูเกือบตลอดคืน เรื่องท่านแสดงความผิดปกติของ 
พระผู้มาด้วยเจตนาหวังดีมาได้สองคืนแล้ว ท่านมีความรู้สึกอย่างไร ทั้งก่อนจะมาหาผมและขณะที่มาอยู่ 
กับผมขณะนี้ นิมนต์ท่านเล่าความจริงให้ผมฟิงด้วย ไม่เช่นนั้นผมเห็นจะรับท่านไว้ในสำนักไม , ได้เพราะ 
เป็นมาได้สองคืนแล้ว ที่ผมไม , เคยปรากฏในลักษณะนี้มาก่อนเลย พระรูปนั้นนั่งตัวสั่นเทา ๆ มองคูหน้า 
ซีดไปหมดเหมือนคนจะเป็นลมและจะล้มลงในขณะนั้น พอดีมีพระรูปหนึ่งท่านเห็นท่าไม่ดี เลยรีบกราบ 
เรียนขอโอกาสท่านอาจารย์มั่นพูดกับเธอซึ่งกำลังจะสลบอยู่ในขณะนั้นว่า นิมนต์ท่านกราบเรียนท่าน 

อาจารย์โดยตรงตามเรื่องที่ท่านมีความรู้สึกอย่างไร เพราะเท่าที่ท่านอาจารย์ถามก็เพื่อทราบความจริง 

เท่านั้น มิได้มุ่งความเสียหายแก่ท่านแม้น้อยแต่อย่างไร เท่าที่พวกผมอยู่กับท่านมาก็ใช่อยู่กันด้วยความ 



บริสุทธิหลุดพ้นจากกิเลส โดยไม , มีความผิดที่จะมิให้ท่านดุด่าว่ากล่าวอะไรได้ แต่อยู่ด้วยกันในฐานะลูก 
ศิษย์กับอาจารย์ซึ่งเหมือนพ่อแม่กับลูกอยู่ด้วยกัน ย่อมมีการดุด่าว่ากล่าวกันตลอดมาในเมื่อผู้ใดท่าผิดหูผิด 
ตาท่านในฐานะที่ท่านเป็นครูอาจารย์ผู้สอดส่องมองดูเพื่อความดีงามของบรรดาศิษย์ ก็จำต้องมีการ 

สอบถามและว่ากล่าวสั่งสอนไปตามเหตุการณ์ พวกผมเคยลูกดุด่าว่ากล่าวจากท่านมาเป็นประจำยิ่งกว่าที่ 
ท่านว่าให้ท่านเสียอีก ขนาดไล่หนีจากวัดในเดี๋ยวนั้นก็ยังมี แต่ก็ยังอยู่กับท่านมาได้จนทุกวันนี้ เมื่อรู้สึก 
โทษและยอมตนว่าผิดแล้ว ท่านเองก็ไม , เห็นขับไล่ไสส่งไปไหนอีก คงอยู่ด้วยกันมาดังที่ท่านเห็นอยู่ 
ขณะนี้แล คำที่ท่านกำลังเตือนท่านอยู่ขณะนี้ขอนิมนต์พิจารณาด้วยดี ตามที่พวกผมฟิงลูแล้วรู้สึกว่าไม่มี 
อะไรพอจะกลัวท่านจนเลยขอบเขตแห่งความพอดี ล้าท่านมีอะไรก็นิมนต์กราบเรียนท่านตามความจริง 
เมื่อไม่มีอะไรผิดหรือสุดวิสัยที่จะคิดล้นมาเล่าถวายได้ ก็กราบเรียนท่านโดยตรงว่าสุดวิสัยที่จะตามรู้ใน 
เรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้ว ท่านจะฆ่าก็ยอมตาย ท่านจะขายก็ยอมเป็นสินล้า ท่านจะขับไล่ไสล่งไปไหนก็ 
สุดแต่กรรมของตัวจะพาให้เป็นไป ดังนี้แล้วเรื่องก็จะยุติลงได้ พอท่านองค์นั้นพุดจบลง ท่านอาจารย์ก็ 
ถามเธอซํ้าอีกว่า ว่าอย่างไรเล่าท่าน? ผมเองก็มิได้คิดจะหาเรื่องหาราวอะไรใส่ท่านโดยไม่มีสาเหตุ แต่ 
พอหลับตาลงไปก็เห็นแต่เรื่องท่านมาขวางหน้าอยู่แทบทั้งคืน จนเกิดความสลดสังเวชใจว่า พระทั้งองค์ 
ทำไมมาเป็นได้อย่างนี้ และเป็นได้ทุกศึนที่ท่านมาอยู่กับผมที่นี่แล้ว ก็ต้องถามท่านผู้เป็นต้นเหตุว่าท่านจะ 
มีอะไรที่ไม่ดีไม่งามอยู่บ้างจึงมาแสดงเหตุอย่างนั้นไม่ยอมลดละ หรือว่าความรู้ผมซึ่งเคยเชื่อแน่ในใจ 

ตลอดมานั้นมันหลอกลวงผมและทำให้ท่านเสื่อมเสียไปด้วย จึงขอให้ท่านพูดตามความสัตย์ความจริงให้ 
ผมฟิง ถ้าท่านยังบริสุทธิดอยู่ เป็นแต่ความรู้ผมมันพาให้เป็นบ้าไปเอง ก็เท่ากับผมก็เป็นพระบ้าองค์หนึ่ง 
ซึ่งไม , ควรอยู่กับหมู , คณะต่อไป จะทำให้หมู , พวกล่มจมไปด้วย ต้องหนีไปเที่ยวซุกซ่อนตัวอยู่ตามแบบบ้า 
ของตน และต้องระงับการอบรมสั่งสอนใคร ๆ ทันที ขืนสั่งสอนต่อไปโลกจะฉิบหายล่มจมไปเสียหมด 
เพราะความรู้บ้า ๆ ของผมเพียงคนเดียวเป็นสาเหตุ ท่านที่เคยเตือน ๆ เธอซํ้าอีก เธอจึงเริ่มกราบเรียน 
เรื่องราวต่อท่านอาจารย์ด้วยนั้าเสียงสั่นเครือแทบไม่เป็นเสียงผู้เสียงคนว่า “ผมเป็นนักมวย” เท่านี้ก็หยุด 
เอาอย่างห้วน ๆ ท่านถามยํ้าอีกว่าท่านเป็นนักมวยใช่ไหม เธอตอบว่าใช่เพียงคำเดียวเท่านั้น ท่านถามว่าก็ 
ท่านกำลังเป็นพระอยู่แล้วไปเป็นนักมวยได้อย่างไรกัน หรือเวลาท่านมาที่นึ่ก็ชกมวยหาเงินมาตามทาง 
ด้วยอย่างนั้นหรือ? ท่านถามอะไรเธอเป็นเหมือนไม่มีสติรับทราบเรื่องผิดลูกดีชั่วอะไรเลย มีแต่ครับเอา 
เสียเรื่อย ท่านที่เคยพูดกับเธอจึงถามเป็นเชิงชักจูงให้เธอได้สติรับทราบบ้างว่า มิใช่ท่านเคยเป็นนักมวย 
แต่คราวเป็นฆราวาสโน้น เวลามาบวชเป็นพระแล้วมิได้เป็นอย่างนั้นอีกมิใช่หรือ? เธอตอบว่าใช่ เป็น 
นักมวยมาแต่คราวเป็นฆราวาส แต่เวลามาบวชเป็นพระแล้วมิได้เป็นอีก ท่านอาจารย์มั่นเห็นอาการไม่ดี 
จึงหาอุบายว่าได้เวลาบิณฑบาต หลังจากนั้นท่านก็สั่งพระให้ไปสอบถามเธอโดยเฉพาะเพราะเธอพูดกับ 
ท่านอาจารย์ไม , ได้เรื่องเนื่องจากเธอกลัวท่านมาก หลังจากฉันเสร็จแล้วพระที่เคยพูดกับเธอจึงถือโอกาส 
ไปสอบถามเธอโดยเฉพาะ ก็ได้ความว่าเธอเคยเป็นนักมวยสวนกุหลาบผู้มีชื่อเสียงมาหลายปี เกิดความ 
เบื่อหน่ายทางฆราวาสจึงออกบวชเป็นพระ มุ่งหน้ามาหาท่านอาจารย์ พอได้ทราบความชัดเจนจากเธอ 
แล้ว ก็มากราบเรียนท่านอาจารย์ให้ทราบตามเรื่องที่เป็นมา ท่านก็มิได้ว่าอะไรต่อไป เรื่องของเธอก็เป็น 
อันผ่านไป นึกว่าจะเสร็จสิ้นเรื่องของเธอไปเรียบร้อยแล้ว เพราะตอนกลางคืนท่านให้โอวาทเธอองค์นั้น 
บ้างแล้วก็คงจะไม , ปรารภอะไรอีก แต่ที่ไหนได้ ตอนกลางคืนท่านพิจารณาเรื่องของเธออีก ตอนเช้าก็ได้ 
เรื่องเธอมาพูดในท่ามกลางหมู , คณะอีกตามเคยว่าเรื่องท่าน...นี้ยังไม่มีแต่ความเคยเป็นนักมวยเท่านั้น แต่ 
ยังมีอะไรแฝงอยู่อีก ขอให้ท่านไปพิจารณาให้ดีอีกที เพียงเคยเป็นนักมวยมาแต่ฆราวาสเท่านั้น เรื่องก็ 



ควรยุติ 1 ไปแล้วไม , ควรมาปรากฏซํ้า ๆ ซาก ๆ อีกทำนองนี้ พูดเพียงเท่านั้นก็หยุด พอได้โอกาสพระองค์ที่ 
คุ้นเคยกับเธอก็ไปหาเธอและถามเรื่องราวนั้นอีก ก็ทราบว่าเธอมีรูปภาพคนชกมวยทำต่าง ๆ ติดมาด้วย 
จึงให้เธอเอาออกมาดู ก็ได้เห็นภาพมวยท่าต่าง ๆ ราว ๑๐ กว่าแผ่น พระที่ไปลูก็ป้กใจลงว่า ต้องเป็นภาพ 
นี้แน่นอนที่ทำให้ท่านเดือดร้อนอยู่ไม่หยุด จงเอาไปทิ้งหรือเผาไฟเสีย เธอก็ปฏิบัติตามและพากันเอา 
ภาพนั้นไปเผาไฟทิ้งจนหมด จากนั้นก็มิได้มีเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นอีกต่อไป ต่างอยู่ด้วยความสงบสุข เธอ 
เองก็เป็นพระปฏิบัติดี มีมรรยาทที่น่าเลื่อมใส ท่านอาจารย์เองก็เมตตาเธอมากตลอดมา โดยมิได้พูดถึง 
เรื่องอดีตของเธออีกต่อไป จากนั้นเธอก็อยู่ด้วยความผาสุก เวลามีโอกาสพระก็ถามเป็นเชิงล้อเล่นกับเธอ 
เกี่ยวกับเรื่องอดีต เธอพูดให้พระฟิงถึงเรื่องท่านอาจารย์ดุเธอว่า เธอตายไปครึ่งหนึ่งแทบไม่มีความรู้สึก 
รับรู้เรื่องดีชั่วอะไรเลย จึงได้ตอบท่านไปแบบคนตายครึ่งมิใช่คนเต็มเต็ง ถ้าท่านไม , ช่วยเมตตา 

อนุเคราะห์แล้วคงจะเป็นบ้าไปเลย (คำว่าท่านหมายถึงพระองค์ที่ช่วยพูดแทน) ไม่มีวันกลับเป็นคนดีได้ 
แน่ ๆ แต่ท่านอาจารย์เองท่านก็ฉลาดมาก พอเห็นเราจะเป็นบ้าและตายต่อหน้าท่าน ท่านก็รีบระงับเรื่อง 
ลงทันทีแล้วพูดเรื่องอื่นมากลบเสียท่าเป็นเหมือนไม่มีเรื่องนั้อยู่ในใจท่านเลย นี้คือภาพที่ปรากฏทางนิมิต 
ภาวนาที่ท่านเคยใช้เป็นคู่เคียงกันตลอดมามิได้ลดละ เพราะเป็นธรรมจำเป็นไม่ด้อยกว่าปรจิตตวิชา การ 
กำหนดรู้วาระจิตของผู้อื่น 

ท่านเล่าว่า ท่านพักอยู่ที่เชียงใหม่มีประสบเหตุการณ์ทั้งภายในโดยเฉพาะและเกี่ยวกับสิ่งภายนอก 
มากมายกว่าที่ทั้งหลายที่เคยผ่านมาในชีวิตแห่งนักบวช สิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นก็รู้เห็นขึ้นมาเป็นขึ้นมา ทั้ง 
น่าตื่นเต้นอัศจรรย์ตลอดมา ยิ่งเวลาพักอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็ยิ่งพบเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นของถึกลับมากมาย 
แม้ตัวเองก็ไม , อาจจะประมาณได้เพราะจิตที่เป็นธรรมชาติรู้เห็นตามวิสัยของตนหากรู้เห็นอยู่ท่านองนั้นรู้ 
เห็นในเวลาเช้าที่ก็มี เวลาธรรมดาก็มี จึงนำแปลกประหลาดและอัศจรรย์ จิตดวงที่เคยโง่และมืดมิดปิด 
ทวารมาแต่ก่อน ซึ่งไม่คาดฟินว่าจะสามารถรู้เห็นได้ดังที่รู้ ๆ เห็น ๆ อยู่กับเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องใน 

ปัจจุบัน ประหนึ่งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้น ๆ เพิ่งจะมีขึ้นในปัจจุบัน ทั้งที่เคยมีอยู่ดั้งเดิมแต่กาลไหนกาลไรมา 
นอกจากเวลาจิตเข้าพักสงบเต็มที่ล่วงเลยเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องถึงเท่านั้น จึงไม่มีอะไร 

ปรากฏในเวลานั้น จิตพักอยู่ด้วยธรรม ธรรมอยู่ด้วยชิต ชิตเป็นธรรม ธรรมเป็นจิต เป็นเอกภาพคือธรรม 
กับจิตเป็นอันเดียวกันไม่มีสองกับอะไร ไม่มีสมมติใด ๆ เข้าไปเกี่ยวข้อง กาลไม่มี สถานที่ไม่ปรากฏ 
ขันธ์ไม , มี ในความรู้สึก สุขทุกข์ที่เป็นสมมติไม่ปรากฏ ล้าจิตไม่ถอนขึ้นมาจะอยู่ไปกี่วัน กี่เดือน กี่ปี 
หรือกี่กัป กี่กัลป็ ก็ไม่ปรากฏสมมติมี อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตุตา เป็นต้นเข้าไปรบกวนเพราะเป็นความดับ 
สมมติอย่างสนิท แม้สมมติทั้งหลายมีขันธ์ที่กำลังครองตัวอยู่เป็นต้น เกิดขโมยแตกสลายไป ในขณะที่จิต 
กำลังพักอยู่ในนิโรธธรรม คือความดับสมมติทั้งหลายก็คงไม่มีทางทราบได้ จิตคงเป็นสภาพนั้นไปเลย 
นี่เป็นเพียงพูดตามความเป็นของชิตในเวลาเข้าพักระงับดับสมมติชั่วคราว คงไม่พักตลอดไปเป็นปี ๆ ดัง 
ที่ว่านั้น เช่นเดียวกับคนนอนหลับสนิทย่อมหมดการรับทราบในขันธ์ แม้จะ หลับไปกี่วันก็คงเป็นท่านอง 
คนนอนหลับอยู่นั่นเอง นอกจากเวลาตื่นนอนขึ้นมาแล้วถึงจะรับทราบความสุขทุกข์ไปตามหน้าที่ที่เคย 

รับ แต่การเข้าพักสงบชิตจะเป็นพักสงบธรรมดาหรือพักในนิโรธสมาบัติก็เป็นสมมติอยู่โดยดี เป็นแต่ผู้ 
เข้าพักเป็นผู้พ้นจากสมมติแล้วเท่านั้น กิริยาแห่งสมมติทั้งปวงจึงไม่สามารถท่าริสุทธิจิตนั้นให้กำเริบเป็น 
อื่นได้ คงเป็นวิมุตติจิตอยู่ตามเดิมในฐานะเป็นอกาลิกชิต คือจิตที่พ้นจากกาลสถานที่เป็นต้นไปแล้ว 

เป็นจิตที่หมดความคาดหมายด้นเดาใด ๆ ทั้งสิ้น จึงไม , ควรคาดหมายด้นเดาให้เสียเวลาและลำบากเปล่า 
ขณะจิตที่พักตัวอยู่ในความสงบลบสมมติทั้งมวลแล้ว ไม่รับธุระหน้าที่ใด ๆ ฉะนั้นสิ่งที่ควรเข้าไป 



เกี่ยวข้องให้รู้เห็นจึงระงับดับสูญไปหมดเวลานั้น ต่อเมื่อถอนออกจากสมาธิสมาบัติ ออกมาอยู่ขั้นอุปจาร 
สมาธิ หรือเป็นวิสุทธิจิตธรรมดาแล้ว ล้ามีเหตุควรรู้ จิตควรรู้ จึงจะรู้ และรับทำธุระไปตามหน้าที่และ 
กำลังของตนต่อไปตามกาลอันควร ท่านว่าชิตท่านเปิดเผยต่อเหตุการณ์อยู่เสมอทั้งอยู่ในอุปจารสมาธิและ 
อยู่ปกติธรรมดาต่างกันเพียงลึกตื้นหยาบละเอียดหรือกว้างแคบเท่านั้น ถ้าต้องการความละเอียดและ 

กว้างขวางต้องเข้าอุปจารสมาธิพิจารณา 

เรื่องเกี่ยวอับตาพิเศษ หูพิเศษก็เช่นอัน ต้องเข้าอุปจารสมาธิสงบอารมณ์น้อย ๆ แล้วคอยรับทราบ 
จะทราบทางรูปคนเสียงคน หรือรูปสัตว์เสียงสัตว์ หรือมากไปกว่านั้นตามแต่ความประสงค์จะทราบก็ 
ทราบได้ เหมือนเห็นด้วยตาเนื้อฟ้งด้วยหูหนัง เรื่องทั้งนื้ท่านเคยเล่าให้ฟิงเวลาท่านไปพักอยู่อับพวก 
ชาวเขา ซึ่งไม , เคยเห็นพระสงฆ์เป็นส่วนมาก นอกจากผู้มีโอกาสได้ลงมาเมืองหรือหมู่บ้านที่มีพระสงฆ์ถึง 
จะมีโอกาสได้เห็นบ้าง ขณะท่านไปถึงทีแรกสององค์ด้วยอัน ก็พากันพักอยู่ชายภูเขา ห่างจากหมู่บ้าน 
ชาวเขาราวสองกิโลเมตร พักอยู่ร่มไม้ธรรมดา ตอนเช้าพาอันเข้าไปบิณฑบาตคนชาวเขาเห็นท่านเข้าไป 
บิณฑบาตก็ถามท่านว่า ตุ๊เจ้ามาธุระอะไร ท่านก็บอกว่ามาบิณฑบาต เขาถามว่ามาบิณฑบาตอย่างไร? 
เพราะพวกเขาไม่เข้าใจ ท่านบอกว่าบิณฑบาตข้าว เขาถามว่าข้าวสุกหรือข้าวสาร ท่านบอกว่าข้าวสุก เขา 
ก็บอกอันให้หาข้าวสุกมาใส่บาตรท่าน ได้แล้วก็กลับมาที่พัก และฉันแต่ข้าวเปล่า ๆ อยู่นาน 

ขณะไปพักอยู่ที่นั้นทีแรกชาวบ้านเขาไม่มีความเสื่อมใสและไว้วางใจท่านเลย ตกกลางคืน 

หัวหน้าบ้านตีเกราะนัดให้ชาวบ้านมาประชุมรวมอัน และประกาศว่าขณะนื้มีเสือเย็นสองตัว (หมายถึง 
ท่านอาจารย์อับพระที่อยู่ด้วยอันสององค์) มาพักอยู่ในป่าแห่งนั้นจะเป็นเสือเย็นประเภทใดก็ยังทราบ 

ไม่ได้ พวกเราไม่ไว้ใจเสือเย็นสองตัวนั้น จึงห้ามไม่ให้เด็กและผู้หญิงเข้าไปในป่านั้น แม้ผู้ชายจะไปก็ 
ควรมีพวกมีเพื่อนและมีเครื่องมือติดตัวไปด้วย ไม , ควรไปคนเดียวและไปแต่ตัวเปล่า ๆ เดี๋ยวเสือเย็นสอง 
ตัวนั้นเอาไปกินจะว่าไม่บอก ขณะที่เขากำลังประชุมประกาศเรื่องเสือเย็นให้ชาวบ้านทราบก็เป็นเวลาที่ 
ท่านอาจารย์กำลังเข้าที่ภาวนาอยู่พอดี เรื่องที่เขาประกาศให้ชาวบ้านทราบก็เป็นเวลาที่ท่านอาจารย์กำลัง 
เข้าที่ภาวนาอยู่พอดี เรื่องที่เขาประกาศให้ชาวบ้านทราบทั้งหมดจึงเป็นเหมือนประกาศให้ท่านซึ่งกำลังตก 
อยู่ในคำกล่าวหาว่าเป็นเสือเย็นทราบด้วยโดยตลอด ท่านเกิดความสลดสังเวช'ใจอย่างยิ่งที่ไม่เคยคาด เฟิน มา 
ก่อนว่า ตนจะเป็นพระประเภทเสือเย็นดังคำกล่าวหา ขณะนั้นแทนที่ท่านจะโกรธและเสียใจในคำ 
กล่าวหาของเขา แต่กลับเกิดความเมตตาสงสารเขาอย่างบอกไม , ถูก กลัวเขาผู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็มีจำนวน 
มากจะพลอยเชื่อตามคำเหลวไหลนั้น และพลอยเป็นบาปหาบกรรมไปตาม ๆ อัน เมื่อตายจากชาตินี้ไป 
แล้ว เขาจะไปเกิดเป็นเสืออันทั้งบ้าน พอตื่นเช้าท่านก็รีบบอกอับพระที่อยู่ด้วยว่า คืนนี้'พวกชาวบ้านเขา 
ประชุมประกาศอันว่า เราทั้งสององค์เป็นเสือเย็นที่ปลอมแปลงตัวเป็นพระมาหลอกลวงอย่างแยบยล 

ถึกลับเพื่อให้เขาตายใจเชื่อถือแล้วกลับท่าลายชีวิตและทรัพย์สินเขาด้วยวิธีต่าง ๆ ฉะนั้นเขาจึงไม่เลื่อมใส 
และไว้ใจพวกเราทั้งสองเลยเวลานี้ หากว่าเราทั้งสองหนีไปจากที่นี่เสียในเวลาที่เขากำลังคิดไม่ดีอยู่ขณะนี้ 
เวลาเขาตายไปจะพาอันไปเกิดเป็นสัตว์เป็นเสืออันทั้งบ้าน ซึ่งนับว่าเป็นกรรมเก่าเขาไม่เบาเลย เพื่อความ 
อนุเคราะห์เขาซึ่งควรแก่สมณกิจที่พอท่าได้ จึงควรอดทนอยู่ที่นี่ไปก่อน แม้จะทุกข์ลำบากก็พยายาม 
อดทนไปจนกว่าเขาจะพาอันกลับใจได้แล้วจะไปที่ไหนค่อยไปอันดังนี้ นอกจากเขาไม , ไว้ใจและเลื่อมใส 
แล้ว พวกผู้ชายยังพาอันมาคอยสังเกตการณ์ตามสถานที่ที่ท่านพักอยู่บ่อย ๆ ครั้งละ ๓-๔ คน โดยมี 
เครื่องมือติดตัวมาด้วย มายืนลอบ ๆ มอง ๆ อยู่แถวบริเวณใกล้ ๆ บ้าง มายืนอยู่ข้างทางจงกรมบ้าง มายืน 
อย่ที่หัวจงกรมบ้าง มายืนอย่กลางทางจงกรมบ้าง ในเวลาท่านกำลังเดินจงกรมท่าความเพียรอย่ ต่างคน 



ต่างจ้องและสอดส่ายสายตามองมายังท่านและเหลือบมองไปรอบ ๆ บริเวณ เขาใช้เวลาสังเกตการณ์ด้วย 
ความไม , ไว้ใจอยู่ท่านองนั้นนานประมาณครั้งละ ๑๐ นาทีบ้าง ๑๕ นาทีบ้างแทบทุกวัน และไม , พูดจาไต , 
ถามอะไรกับท่านในระยะเริ่มแรกแล้วก็พากันกลับไป วันหลังได้โอกาสก็พากันมาใหม่ เขาใช้เวลาสังเกต 
ท่านอยู่นานวันพอสมควร ส่วนอาหารปัจจัยเครื่องอาศัยเป็นอยู่หลับนอนของพระเสือเย็นทั้งสองตัวจะ 
ขาดตกบกพร่องหรือจะเป็นจะตายอย่างไรบ้างนั้น เขามิได้พากันสนใจคิดและขวนขวายกันเลย ฉะนั้น 
การเป็นอยู่ของท่านทั้งสองที่เขาให้นามว่าเสือเย็นจึงลำบากอัตคัดมาก อาหารบิณฑบาตอย่างมากก็ได้ข้าว 
เปล่า ๆ มาฉัน บางวันรวมทั้งฉันนั้าด้วยก็อิ่มพอเบาะ ๆ บางวันรวมทั้งฉันนั้าก็ไม่พอ ที่อยู่หลับนอนก็ 
อาศัยโคนไม้เป็นประจำ ทั้งแดดทั้งฝนก็ทนเอา เพราะที่นั้นไม่มีถํ้าหรือเงื้อมผาพอได้อาศัย ถ้าฝนตกชุก 
มากในบางวันตกทั้งวัน พอฝนเบาลงบ้างก็พยายามเที่ยวเก็บใบไว้แห้งหญ้าแห้งมาทำเป็นจากมุงพอบัง 
แดดบังฝนไปพลาง พอประทังชีวิตไปวันหนึ่ง ๆ ด้วยความทุกข์ลำบากมากมาย ขณะฝนตกก็เข้าหลบ 
ซ่อนอยู่ในกลดในมุ้งพอบรรเทาความหนาวเวลาลมพัดจากภูเขามาอย่างแรงฝนก็สาด กลดก็จะปลิวหลุด 
มือ องค์ท่านและบริขารก็เปียกตัวสั่นเหมือนลูกนกลูกกา ถ้าเป็นตอนกลางวันก็พอทำเนา มองเห็นที่ไปที่ 
หลบซ่อนและที่เก็บบริขารต่าง ๆ บ้าง แต่ฝนตกเอาตอนกลางคืนรู้สึกลำบากมาก ตาก็มองไม่เห็นอะไร 
ทั้งฝนกระหนํ่าลง ลงกระหนํ่ามาประลังกัน กิ่งไม้ที่ถูกลมพัดอย่างแรงต่างก็ขาดตกลงข้างหน้าข้างหลัง 
ตูมตาม ๆ ไม่แน่ใจว่าชีวิตจะต้านทานฝน ต้านทานลม ต้านทานความเหน็บหนาว หรือจะต้านทานกิ่งไม้ 
น้อยใหญ่ที่หักตกลงและโหมกันมาจากทิศต่าง ๆ ในขณะนั้น เมื่อชีวิตยังอยู่ก็ทนกันไป ร้อนก็ทนไป 
หนาวก็ทนไป หิวก็ทนไป กระหายก็ทนไป อดบ้างอิ่มบ้างก็ทนไป จนกว่าจะหมดกลิ่นแห่งความระแวง 
สงสัยของชาวบ้านที่หวาดระแวงต่อท่าน ว่าเป็นเสือเย็นคอยหลอกลวงกินเนื้อกินหนังเขา การขบฉันแม้ 
เพียงข้าวเปล่า ๆ ก็อดมื้ออิ่มมื้อ สิ่งอื่นนั้นไม่จำต้องพูดถึงว่าเขาจะมีความสนใจไยดีให้ท่านที่พักที่อยู่ก็ 
แบบคนอนาถาหาที่เกาะที่พึ่งไม่ได้เราดี ๆ นี่เอง นั้าก็หิ้วกานั้าลงไปในคลองซึ่งอยู่ตีนเขา กรองให้เต็มกา 
แล้วก็หิ้วขึ้นมาฉันมาใช้ หลังจากสรงเสร็จแล้ว แต่ทำความเพียรสะดวกดีมากหมดกังวลทุกด้านไม่มี 
อะไรเกาะเกี่ยว ตอนกลางคืนยามดึกสงัดทำภาวนาฟ้งเสียงเสือกระหึ่มไปมาทีละหลาย ๆ ตัว ใกล้ ๆ 
บริเวณที่ท่านพักใต้ร่มไม้ แต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งที่เสือไม่เข้ามาหาท่านเลย ล้วนเป็นเสือโคร่งใหญ่ 

ลายพาดกลอนทั้งนั้น ท่านว่าท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงสัตว์ชนิดต่าง ๆ แต่บางทีเสือก็เข้ามาหาท่านและ 
ลูกศิษย์ท่านเหมือนกัน เขาคงสงสัยว่าเป็นสัตว์ซึ่งควรจะเป็นอาหารได้บ้าง แล้วแอบเข้ามาดู พอคน 
กระดุกกระดิกลุกขึ้นเขาร้องโถ้กพร้อมกับกระโดดเข้าป่าไป วันหลังไม่เห็นเขามาหาอีกเลย พอตกบ่าย ๆ 
ก็มีชาวบ้านราว ๓-๔ คนออกมาสังเกตการณ์แทบทุกวัน แต่เขาไม , พูดจาอะไรกับท่าน ท่านก็มิได้สนใจ 
กับเขา เฉพาะพวกเขาเองบางครั้งมีการพูดกระซิบกระซาบกัน ขณะที่พวกเขามาที่นั่นท่านกำหนดจิตลู 
จิตใจเขาที่กิดปรุงอยู่ทุกขณะและทุกเวลาที่เขามา ส่วนพวกเขาเองก็คงไม่สนใจคิดว่า ท่านจะรู้เรื่อง 

ความคิดปรุงทางใจตลอดคำพูดเขาที่ระบายออกจากใจผู้บงการอะไรเลย คงเข้าใจว่าตนมีความลับที่ไม่มี 
ใครสามารถสอดรู้อยู่ภายใน จึงสนุกคิดเรื่องต่าง ๆ อย่างเพลินใจซึ่งโดยมากก็เป็นความคิดคอยจับผิดท่าน 
อยู่ภายใน ท่านกำหนดลูใจของใครที่มาด้วยกันกี่คนก็มีความรู้สึกนึกคิดที่คอยจับผิดอยู่ภายในเช่นเดียวกัน 
หมด สมกับเขาประกาศสั่งพวกเขาให้มาสังเกตการณ์จริง ๆ ท่านเองแทนที่จะคิดระวังตัวกลัวเขาจะ 
ขับผิดแต่กลับคิดสงสารเขาเป็นกำลัง ว่าคนในบ้านนั้นมีไม่กี่คนที่เป็นผู้ชักนำชาวบ้านซึ่งมีหลายคนให้ 
เห็นผิดไปด้วย ท่านพักอยู่ที่นั้นเป็นเดือน ๆ ยังไม่เห็นเขาลดละความพยายามคอยขับพิรุธความผิดพลาด 
ท่าน พวกใดมาหาล้วนมีความจ้องมองหาแต่ความผิดกับท่านเช่นเดียวกัน ท่านว่าเขาช่างพยายามเอาเสีย 



จริง ๆ แต่ยังดีอยู่อย่างหนึ่งที่เขาไม่พร้อมใจกันมาขับไล่ท่านให้หนีจากที่นั้น เป็นเพียงขัดวาระกันมา 
ควบคุมโดยทางลับเท่านั้น เมื่อท่านอยู่นานไป ทั้งพวกเขาก็มาสังเกตดูอยู่หลายครั้ง เฉพาะพวกหนึ่ง ๆ ยัง 
ไม่อาจขับความเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดท่านได้ เขาคงแปลกใจอยู่มาก ในเวลาต่อมาคืนวันหนึ่งท่านกำลัง 
นั่งภาวนาอยู่ ได้ยินหรือทราบขึ้นภายในใจว่า หัวหน้าบ้านประชุมสอบถามผลของการสังเกตการณ์ว่าได้ 
ผลคืบหน้าไปเพียงใดบ้าง ชาวบ้านบรรดาที่มาสังเกตให้คำตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม , มีผลอะไรตาม 
ความคิดเห็นของพวกเราที่คิดกันไป ท่าอย่างนั้นดีไม่ดี น่ากลัวจะเป็นโทษมากกว่าผลที่คาดกัน ผู้สงสัย 
ซักขึ้น ทำไมว่าอย่างนั้น เขาตอบกันว่าก็เท่าที่สังเกตดูแล้ว ตุ๊เจ้าสองตนนั้น (ตุ๊เจ้าหมายถึงพระ) ไม่เห็น 
มีกิริยาท่าทางใด ๆ ที่เป็นไปดังที่พวกเราคาดกัน ไปสังเกตดูที'ไรก็เห็นแต่ท่านนั่งหลับตานึ่งอยู่บ้าง ท่าน 
เดินกลับไปกลับมาในท่าสำรวม ไม่มองโน้นมองนี้อย่างคนทั่ว ๆ ไปบ้าง คนที่จะเป็นเสือเย็นตั้งท่าคอย 
ฉีกสัตว์กัดคนคงไม่ทำอย่างนั้น ต้องมีอาการแสดงออกให้พอขับได้บ้าง แต่ตุ๊เจ้าสองตนนี้ไม , มีกิริยา 
เช่นนั้นแฝงอยู่บ้างเลย ล้าขืนไปทำอย่างที่พากันทำอยู่ทุกวันนี้ จึงน่ากลัวเป็นบาป ทางที่ถูกควรไปศึกษา 
ไต่ถามท่านดูให้รู้เหตุผลต้นปลายก่อน อยู่ ๆ ก็ไปเหมาว่าท่านไม่ดีเอาเลยตามความคิดเห็นเฉย ๆ อย่างนี้ 
น่ากลัวเป็นบาป บรรดาพวกที่ไปสังเกตท่านมาแล้ว พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ท่านเป็นตุ๊เจ้าดี ยากจะหาได้ 
พวกเราก็เคยเห็นตุ๊เจ้ามาบ้างพอจะรู้ของดีของไม่ดี บางรายก็ว่า เคารพเลื่อมใสท่านมากกว่าจะคิดแส่หา 
โทษท่าน ล้าอยากทราบรายละเอียดก็ควรไปศึกษาไต่ถามท่านดูบ้างว่า การนั่งหลับตานึ่ง ๆ ก็ดี การเดิน 
กลับไปกลับมาก็ดี ท่านนั่งเพื่ออะไรและท่านเดินหาอะไร ท่านว่าสุดท้ายแห่งการประชุมของชาวป่าได้ 
ความว่า ให้คนไปไต่ถามท่านดูตามที่ตกลงกัน ตื่นเช้ามาท่านก็พูดกับพระที่อยู่ด้วยว่า เขาเริ่มกลับใจมา 
ทางดีแล้ว คืนนี้เขาประชุมกันเกี่ยวกับการมาสังเกตดูพวกเรา ตกลงกันว่าจะขัดให้คนมาไต่ถามข้อข้องใจ 
กับพวกเรา พอวันหลังตอนบ่าย ๆ เขาพากันมาจริง ๆ ดังที่รู้'ไว้ ในจำนวนที่มามีคนหนึ่งถามขึ้นว่า ตุ๊เจ้า 
นั่งหลับตานึ่ง ๆ และเดินกลับไปกลับมานั้น ตุ๊เจ้านั่งและเดินหาอะไร ท่านตอบเขาว่า ทุทโธเราหาย เรา 
นั่งและเดินหาทุทโธ เขาถามท่านว่าพุทโธเป็นตัวอย่างไร พวกเราจะช่วยตุ๊เจ้าหาได้ไหม? ท่านตอบว่า 
พุทโธเป็นดวงแก้วอันประเสริฐเลิศโลกในไตรภพ เป็นดวงฉลาดรอบรู้ทั้วไตรโลกธาตุ ล้าสูจะช่วยเราหา 
ก็ยิ่งดีมาก จะได้เห็นทุทโธเร็ว ๆ ง่าย ๆ ด้วย (สูเป็นคำที่ชาวเขานับถือกันว่าดีมากสนิทกันมาก) เขาถามว่า 
พุทโธตุ๊เจ้าหายมานานแล้วหรือ ท่านตอบว่า ไม , นาน ล้าสูช่วยหาให้ยิ่งจะพบเร็วกว่าเราหาเพียงคนเดียว 
เขาถามว่า ทุทโธเป็นดวงแก้วใหญ่ไหม? ท่านตอบว่าไม่ใหญ่ไม่เล็ก พอดีกับเราและกับพวกสูดีๆนี่เอง 
ใครหาพูทโธพบคนนั้นประเสริฐมองเห็นอะไรได้ตามใจหวัง เขาถาม มองเห็นนรกสวรรค์ได้ไหมตุ๊เจ้า? 
ท่านตอบว่ามองเห็นซิ ไม่เห็นจะว่าประเสริฐได้อย่างไร ลูกเมียผัวตายมองเห็นได้ไหมตุ๊เจ้า? ท่านตอบว่า 
เห็นหมด ล้าต้องการอยากเห็นเมื่อได้ทุทโธแล้ว เขาถาม สว่างมากไหม? ท่านสว่างมาก ยิ่งกว่าพระ 
อาทิตย์ตั้งร้อยดวงพันดวง เพราะพระอาทิตย์ไม่สามารถล่องเห็นนรกสวรรค์ได้ แต่ดวงพุทใธสามารถ 
ล่องเห็นหมด เขาถาม ผู้หญิงช่วยหาได้ไหม? เด็ก ๆ ช่วยหาได้ไหม? ท่าน ได้ทั้งนั้น ไม , นิยมว่าหญิง 
ว่าชาย ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ใครหาก็ได้ทั้งนั้น เขาถามท่านว่า ทุทโธนั้นประเสริฐในทางใดบ้าง กันผีได้ 
ไหม? ท่านตอบว่า ทุทโธประเสริฐ และใช้ได้หลายทางจนนับไม่ล้วน ในโลกทั้งสามคือ กามโลก รูป 
โลก อรูปโลก โลกทั้งสามต้องยอมกราบทุทโธทั้งนั้น ไม , มีใครยิ่งใหญ่กว่าทุทโธ ผีก็กลัวทุทโธมาก 
ต้องกราบทุทใธ ใครหาทุทโธแบ้ยังไม่พบ ผีเริ่มกลัว ผู้นั้นแล้ว เขาถามท่าน ทุทโธเป็นแก้วสีอะไรตุ๊เจ้า 
ท่านตอบพุทใธเป็นแก้วดวงสว่างไสวและมีหลายสึจนนับไม , ได้ ทุทโธนี้เปีนสมบัติอันวิเศษของ 

พระพุทธเจ้า พุทโธนั้นเป็นองค์แห่งความรู้ความสว่างไสวไม่เป็นวัตถุ พระพุทธเจ้าท่านมอบให้พวกเรา 



ไว้หลายปีแล้ว แต่เราเองยังหาพุทโธที่ท่านมอบให้ยังไม , เจอ ไม , ทราบว่าอยู่ที่ตรงไหน แต่จะอยู่ที่ไหน 
ไม่สำคัญนัก ที่สำคัญก็ คือ ล้าสูจะพากันช่วยเราหาพุทใธจริง ๆ ให้พากันนั่งหรือเดินนึกในใจว่าพุทใธ ๆ 
อยู่ ภายในโดยเฉพาะ ไม่ให้จิตส่งออกไปนอกกาย ให้ เอ ยู่กับคำว่าพุทโธ ๆ เท่านั้น ล้าทำอย่างนี้พวกสู 
อาจเจอพุทโธก่อนเราก็ได้ เขาถามท่านว่าการนั่งหรือเดินหาพุทโธจะให้นั่งหรือเดินนานเท่าไรถึงจะพบ 
พุทโธแล้วหยุดได้ ท่านตอบ ให้นั่งหรือเดินเพียง ๑๕ หรือ ๒๐ นาทีก่อนสำหรับผู้ตามหาพุทโธทีแรก 
พุทโธท่านยังไม , อยากให้พวกเราตามหาท่านนานนัก กลัวจะเหนื่อยแล้วตามหาพุทโธไม่ทัน เดี๋ยวจะขี้ 
เกียจเสียก่อนทีหลังจะไม , อยากตามหาท่านแล้วเลยจะไม่พบท่าน เอาเพียงเท่านี้ก่อน ล้าอธิบายมากกว่านี้ 
จะจำวิธีไม่ได้แล้วตามหาพุทโธไม่พบ เสร็จแล้วเขาพากันกลับบ้าน การลาท่านสำหรับเขาแล้วไม่ต้องพูด 
ถึงเพราะเขาไม่เคยลาใคร ว่าจะไปเขาลุกขี้นแสัวก็ไปทันทีทันใดไม่สนใจคำลาใครทั้งนั้น พอไปถึงบ้าน 
แล้ว ชาวบ้านต่างมารุมถามเป็นการใหญ่ เขาอธิบายให้ฟิงตามที่ท่านสั่งสอนเขาแต่โดย ย่อ ไว้ก่อนนั้น 
นอกจากนั้น เขายังอธิบายเรื่องท่านพระอาจารย์ให้ชาวบ้านฟิงว่า ที่สงสัยการนั่งหลับตานิ่ง ๆ และการ 
เดินกลับไปกลับมานั้น ท่านนั่งและเดินหาทุทโธดวงเลิศต่างหาก มิได้นั่งและเดินแบบเสือเย็นดังที่พวก 
เราเข้าใจกัน พอชาวบ้านทราบวิธีตามที่พวกมาถามท่านนำไปเล่าให้ฟิงแล้ว ต่างคนต่างสนใจ'ฟิกหัดนึก 
ทุทโธภายในใจโดยทั่วกัน นับแต่หัวหน้าบ้านลงมาถึงผู้หญิงและเด็ก ๆ ที่พอรู้ริขีนึกพุทโธได้ 

เป็นที่อัศจรรย์ไม่คาดฟินว่าจ ะมีผู้รู้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าภายในใจอย่างประจักษ์โดยไม่เนิ่น 
นานนัก คือผู้ชายคนหนึ่งซึ่งตามหาพุทโธ แล้วประสบธรรมคือความสงบสุขทางใจจากการนึกบริกรรม 
พุทโธตามริขีที่ท่านบอกเขา ท่านเล่าว่าก่อนหน้า ๓ - ๔ วันที่เขาจะประสบผลจากพูทโธ เขานอนหลับ 
ฟินถึงท่านพระอาจารย์มั่นว่า ท่านเอาเทียนใหญ่ที่จุดไฟอย่างสว่างไสวแล้วไปติดไว้บนศีรษะเขา พอ 

ท่านติดเทียนเสร็จแล้วนับแต่ศีรษะลงมาถึงตัวเขาปรากฏว่าสว่างไสวไปโดยตลอด เขาดีใจมากว่าตนได้ 

ของดีมีความสว่างไสวแผ่ออกไปนอกกายตั้งหลาย ๆ วา พอจิตเขาเป็นขี้นมาก็รีบมาหาท่านพระอาจารย์ 
และเล่าเรื่องความเป็นและความฟินให้ท่านพีงอย่างน่าอัศจรรย์ จากนั่นท่านก็ได้อธิบายเพิ่มเติมให้เขาไป 
ท่าต่อ ปรากฏว่าได้ผลอย่างรวดเร็วและยังสามารถรู้ใจของผู้อื่นได้อีกด้วย ว่าใจของใครยังมีเศร้าหมอง 
และผ่องใสเพียงใด เขาพูดกับท่านอย่างไม่มีการสะทกสะท้านเลย ซึ่งตรงกับจริตคนป่าที่มีนิสัยพูด 

ตรงไปตรงมาอยู่แล้ว ในเวลาต่อมาเขาออกมาเล่าธรรมให้ท่านฟิงว่า เขาได้พิจารณารู้เห็นจิตท่านอาจารย์ 
และพระที่อยู่กับท่านได้อย่างชัดเจน ท่านเองก็ถามเขาบ้างเป็นเชิงเล่น ๆ ว่าจิตของท่านเป็นอย่างไร มี 
บาปมากไหม? เขาตอบท่านทันทีเลยว่า จิตของตุ๊เจ้าไม่มีจุดมีดวงเหลืออยู่แล้ว มีแต่ความสว่างไสวอัน 
เป็นที่อัศจรรย์อย่างยิ่งอยู่ภายในเท่านั้น ตุ๊เจ้าเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกไม่มีใครเสมอเหมือน เฮาไม่เคย 
เห็น (คำว่าเฮาเทียบกับคำว่าผม) ตุ๊เจ้ามาพักอยู่ที่นี่ตั้งนานร่วมปีแล้ว ท่าไมไม่สอนเฮาบ้างก๊าแต่แรกมาอยู่ 
(ก๊าเท่ากับ “เล่า” หรือ “ไหม” ก็ได้ แปลได้หลายนับมากพอดู มีติดท้ายประโยคได้ทั้งคำถาม คำตอบ) 
ท่านตอบ จะให้เราสอนอย่างไร ก็ไม , เคยเห็นพวกสูมาศึกษาไต่ถามเรานี่น่า เขาตอบท่านว่า ก็เฮาปฮู้ก๊า 
(ปเท่ากับไม่) ว่าตุ๊เจ้าเป็นผู้วิเศษ ล้า เจ ะทนอยู่ได้อย่างไร ต้องมาแน่ ๆ ทีนี้พวกเฮาฮู้แล้วก๊าว่าตุ๊เจ้าเป็นผู้ 
ฉลาดมาก เวลาพวกเฮามาถามว่าตุ๊เจ้านั่งหลับตานิ่ง ๆ และเดินกลับไปกลับมานั้น ท่าท่าไม หรือหาอะไร 
ตุ๊เจ้าก็บอกพวกเฮาว่าพูทโธหาย ให้พวกเฮาช่วยหา เมื่อถามถึงพูทใธเป็นลักษณะอย่างไร ก็บอกไปว่า 
เป็นแล้วดวงสว่างไสว ความจริงชิตตุ๊เจ้าเป็นพุทใธอยู่แล้ว มิได้สูญหายไปไหน แต่เป็นอุบายฉลาดของตุ๊ 
เจ้าที่เมตตาสงสารพวกเฮา ให้ภาวนาพุทโธเพี่อให้จิตพวกเฮาสว่างไสวเหมือนจิตตุ๊เจ้าต่างหาก เฮาฮู้แล้ว 



ว่าตุ๊เจ้าเป็นผู้ประเสริฐและเฉลียวฉลาด ปรารถนาให้พวกเฮาได้บุญ มีความสุข และพบพุทโธดวง 

ประเสริฐที่ใจตัวเอง มิใช่หาพุทโธให้ตุ๊เจ้า 

นับแต่เขาคนนั้นได้เห็นธรรมกายในใจเพียงคนเดียวเท่านั้น เรื่องก็กระจายไปทั่วบ้านในไม , ช้า 
คนในบ้านต่างก็เกิดความสนใจและพากันภาวนาพุทโธไปตาม ๆ กัน ตลอดเด็กเล็ก ๆ และเกิดความ 
เชื่อถือและเลื่อมใสท่านพระอาจารย์มั่นมาก เรื่องเสือเย็นเลยหายซากไป ไม่มีใครกล่าวถึงเลย นับแต่นั้น 
มา เวลาท่านกลับจากบิณฑบาตคนที่ภาวนาเป็นนั้นต้องตามส่งบาตรและศึกษาธรรมกับท่านทุกวัน ถ้า 
วันไหนเขามีธุระไม่ได้ตามส่งบาตรท่านก็สั่งกับคนไว้ ในหมู่บ้านนั้นทราบว่ามีคนภาวนาเป็นอยู่หลายคน 
มีทั้งชายและหญิง ที่เก่งกว่าเพื่อนั้นก็คือเขาคนเป็นก่อนนั่นเอง คนเราเมื่อความพอใจมีแล้ว สิ่งอื่น ๆ ก็ 
ค่อยเป็นไปเอง เช่นคนพวกนี้แต่ก่อนเขาไม่เคยสนใจกับท่านเลยว่าท่านได้อยู่ได้นอนได้ขบฉันอย่างไร 
บ้าง แม้จะเป็นหรือจะตายเขาไม่สนใจทั้งนั้น พอเขาเกิดความเชื่อถือและเลื่อมใสแล้ว ทุกสิ่งที่เคยขาด 
แคลนก็กลับกลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นลำดับ ทางจงกรม กุฏิที่พัก ที่ฉัน เขาพร้อมกันมาท่าถวาย 
ท่านเองจนเรียบไปหมดโดยมิได้บอกกล่าวเลย มิหนำเขายังมาตำหนิท่านเป็นเชิงชมเชยอยู่อย่างลึกลับ 

ด้วยว่า ทางจงกรมอย่างนั้นตุ๊เจ้าก็เดินได้ ดูแล้วมีแต'ต้นไม้เครือเขาเถาวัลย์เต็มไปหมด ตุ๊เจ้ามิใช่หมู 
พอจะเดินบุกป่าฝ่าดงไปอย่างนั้น แต่ทำไมยังอุตส่าห์เดินบุกไปได้ เมื่อเฮาถามว่า นี่ทางอะไร ก็บอกว่า 
ทางเดินหาพุทโธ พุทโธ เราหาย เมื่อเฮาถามว่า นั่งหลับตาอยู่นิ่ง ๆ นั้นนั่งทำไม ก็บอกว่านั่งหาธรรม 
บ้าง นั่งหาพุทโ ธ บ้าง พุดอย่างนั้นก็ได้ ตุ๊เจ้านี้แปลกกว่าคนทั้งหลาย ตุ๊เจ้าวิเศษเลิศโลกเท่าไรก็มิได้บอก 
ว่าวิเศษ ตุ๊เจ้าคนนี้แปลกมาก เฮาชอบนิสัยตุ๊เจ้าตนนี้มาก ที่หลับที่นอนก็มีแต , ใบไม้ปูเต็มพื้นดินจนจะ 
เหม็นเน่าอยู่แล้ว ท่านทนนอนมาตั้งหลายเดือนทำไมทนได้ เฮาลูที่นอนตุ๊เจ้าแล้วเหมือนที่นอนหมู เห็น 
แล้วเฮาสงสารตุ๊เจ้ามากจนเกือบร้องไห้ พวกเฮาเองก็โง่จริง ๆ โง , กันทั้งบ้าน ไม , รู้จักของดีมิหนำบางคนยัง 
หาว่าตุ๊เจ้ามาอยู่เพื่อหลอกลวงชาวบ้านแล้วเขาก็พากันรังเกียจระแวง แต่เวลานี้พวกเขาพากันเชื่อถือและ 
เลื่อมใสตุ๊เจ้ากันทั้งบ้านแล้ว เพราะเขาทราบเรื่องของตุ๊เจ้าจากเฮาก๊า ดังนี้ 

ท่านว่าคนพวกนี้ล้าลงเขาได้เชื่อและเคารพนับถือแล้วต้องนับถือแบบถึงใจจริง ๆ และถึงไหนถึง 
กัน เป็นก็เป็นด้วยกันตายก็ตายด้วยกัน แม้ชีวิตก็ยอมสละได้ เราพูดอะไรเขาเชื่อฟ้งและเคารพนับถือ 
มาก การบริกรรมภาวนาหาพุทโธของเขา ท่านก็สอนให้เขยิบเวลาขึ้นไปตามความเคยชินและผู้ชำนาญ 
เป็นลำดับ ปีนั้นท่านต้องจำพรรษากับพวกเขารวมแล้วเป็นเวลาปีกว่า ท่านไปอยู่กับพวกเขา ตั้งแต่ต้น 
เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายนปีหลังจึงได้จากเขาไป ก่อนจะจากเขาไปได้ก็นับว่าทุลักทุเลด้วย 

ความสงสารเขาเอาการอยู่ เนื่องจากเขาไม่ยอมให้ท่านหนีไปไหนเอาเลย เขาบอกท่านว่าแม้ท่านตายลง 
ไปในที่นั้น เขาทั้งบ้านจะรับรองเผาศพท่าน แม้เขาเองก็มอบชีวิตไว้กับท่านด้วย เพราะความรักและ 
เคารพเลื่อมใสท่านมาก ผลดีก็เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจ น่าชมเชยเขาที่มีความฉลาดระลึกในความผิด 
ได้ พอเห็นพระที่ปฏิบัติดีน่าเลื่อมใสจริง ๆ แล้วก็กลับมาเห็นโทษความผิดของตนที่คิดไม่ดีแต่ก่อน แล้ว 
พร้อมกันมาขอขมาโทษท่านให้อโหสิกรรมให้ก่อนจากพวกเขาท่านได้พูดกับพระที่อยู่ด้วยว่า ที่นี่เขา 

หมดโทษแล้ว เราจะไปที่ไหนก็ได้ไม , ขัดข้องแล้ว แต่สำคัญตอนลาเขาออกจากที่นั้น ท่านว่าน่าสงสาร 
สังเวชกับความรักความนับถือ ความเคารพเลื่อมใสและคำวิงวอนเขาจนบอกไม่ถูก พอพวกเขาทราบว่า 
ท่านจะจากเขาไปเท่านั้น เขาพากันออกมาทั้งบ้านมาร้องไห้วิงวอนกันอย่างชุลมุนวุ่นวายไปทั้งป่า 

เหมือนคนร้องไห้คิดถึงคนตายนั่นเอง ท่านก็พยายามแสดงเหตุผลที่จำต้องจากเขาไป และปลอบโยนพวก 
เขาไม่ให้เสียใจจนเลยขอบเขตแห่งธรรม คือความพอดี จนเขาเป็นที่ลงใจแล้วก็ออกจากที่พ้กอันแสน 



สำราญนั้น สิ่งที่ไม , คาดฟินกลับเกิดขึ้นอีก คือทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างคนต่างวิ่งออกไปรุมล้อมท่านและเข้า 
แย่งเอาบริขาร กลด บาตร กานั้า กับผู้ตามส่งท่าน และฉุดชายสบงจีวรกอดแข้งกอดขาท่านดึงกลับมาที่ 
พักอีก เหมือนเด็ก ๆ โดยไม่ยอมให้ท่านไป ท่านต้องกลับมาแสดงเหตุผลและปลอบโยนใจให้สงบเย็น 
อีกพักหนึ่งแล้วค่อยพากันปล่อยให้ท่านไป พอท่านก้าวออกจากที่พักเดินไปได้ประมาณ ๔-๕ วาเท่านั้น 
ต่างก็ร้องไห้แล้วพากันตามฉุดเอาท่านกลับมาอีก ทำเอาท่านเสียเวลาไปหลายชั่วโมง พิงเสียงร้องไห้ 
ระเบ็งเซ็งแซ่ ฉุกละทุกวุ่นวายไปทั่วทั้งป่า ซึ่งเป็นที่นำสมเพชเวทนาเอานักหนา คำว่า “เสือเย็น” ที่ 
เกิดขึ้นในตอนแรก ๆ จึงหมดความหมายไปทั้งสองฝ่าย ที่ยังเหลืออยู่จึงมีแต่ความเคารพเลื่อมใสความ 
อาลัยอาวรณ์ในท่านผู้ทรงคุณธรรมอันสูงล่ง ที่สุดจะอดกลั้นไว้ได้ ขณะที่ท่านจากไปจึงมีแต่เสียง 
ร้องไห้ระทมทุกข์ของพวกชาวเขาที่พิไรรำพัน ทั้งเสียงร้องไห้และสั่งเสียว่า “เมื่อตุ๊เจ้าไปแล้วให้รีบ 
กลับคืนมาหาพวกเฮาอีก อย่าอยู่นาน พวกเฮาคิดถึงตุ๊เจ้าแทบอกจะแตกตายอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก๊า” จนไม่ 
ทราบว่าเป็นเสียงเด็กหรือเสียงผู้ใหญ่ที่ต่างคนต่างร้องไห้ไว้ทุกข์ในคราวท่านจากไปเวลานั้น 

นับว่าท่านไปอยู่ในท่ามกลางแห่งความระแวงสงสัยไม่พอใจของเขาในครั้งแรก แต่จากไปใน 
ท่ามกลางแห่งความอาลัยเสียดายของเขาในภายหลัง จึงนับว่าท่านเที่ยวชะล้างสิ่งสกปรกรกรุงรังให้ 

กลายเป็นของสะอาดปราศจากมลทิน ควรแก่ความเป็นของมีคุณค่าขึ้นได้สมกับท่านบวชมาเป็นลูกศิษย์ 
ของพระตถาคต ผู้ไม , ถือโกรธถือโทษกับผู้ใดจริง ๆ ใครรังเกียจ ท่านก็พยายามอนุเคราะห์ด้วยความเต 
ตาสงสาร ไม่ยึดเอาความผิดพลาดของเขามาเป็นอารมณ์เครื่องขุ่นข้องหมองใจให้เป็นภัยแก่ตนและผู้อื่น 
มีใจที่เต็มเปียมด้วยเมตตาอันเป็นที่เจริญศรัทธาของโลกผู้ร้อนด้วยกิเลสตัณหา วิ่งเข้ามาอาศัยให้ได้รับ 
ความไว้วางใจและเย็นฉํ่าทั่วหน้ากัน นับว่าเป็นผู้อัศจรรย์ด้วยคุณธรรมอันหาที่เปรียบได้ยาก 

ขณะทั่งพิงท่านเล่า ผู้ฟิงเกิดความสังเวชสลดใจอดวาดภาพไปตามไม่ได้ ปรากฏในมโนภาพ 
ขณะนั้นเหมือนดูภาพยนตร์ที่แสดงเรื่องชุลมุนวุ่นวายของชาวบ้านป่าที่มีศรัทธาแรงกล้าสละเลือดเนื้อชีวิต 
ดวงใจต่อท่านผู้วิเศษด้วยคุณธรรม ขอให้ท่านประพรมโสรจสรงด้วยพรหมวิหาร ประทานเมตตาแก่พวก 
เขาให้มีชีวิตชีวาเจริญวาสนาสืบต่อไปด้วยการวิงวอนและร้องไห้วิ่งกอดแข้งกอดขาฉุดผ้าสังฆาฏิสบงจีวร 
บาตรบริขาร ท่านกลับมาสู่บรรณศาลาหลังเล็ก ๆ ของฤาษีที่มุงด้วยเปลือกไม้ใบหญ้าอันแสนสำราญ ซึ่ง 
เป็นที่น่าสงสารอย่างประทับใจ แต่เป็นสึ่งที่สุดวิสัยของโลกอนิจจํ จำมาต้องจำจากเพราะการพลัดพราก 
แปรผันเป็นสายทางเดินแห่งคติธรรมดา ไม่มีท่านผู้ใดสามารถปิดกั้นหรือทำลายได้ ดังนั้น ท่านพระ 
อาจารย์มั่น แม้จะทราบอัธยาศัยของชาวศรัทธาที่เกี่ยวพันหนักแน่นกับท่านอยู่อย่างเต็มใจก็จำต้องจากไป 
ในเมื่อกาลมาถึงแล้ว 

เป็นที่ทราบกันว่า ท่านพระอาจารย์มั่นที่ชาวบ้านในเขาเคยให้นามท่านว่า “เป็นเสือเย็น” แต่ 
ท่านเป็นวิสุทธิบุคคลอยู่ในข่ายแห่ง ปุญญกฺเขตฺตํ โลกสฺส ของโลก ท่านได้จากชาวเขาไปเพื่อบำเพ็ญ 
ประโยชน์แก่โลกต่อไปตามอัธยาศัยไม่มีประมาณ เรื่องทั้งนี้นับว่าเป็นคติแก , อนุชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งเวลานี้พุทธศาสนึกชนผู้รักความสงบกำลังวิตกห่วงใยทั้งตนและพุทธศาสนาอันเป็นสมบัติสันค้า และ 
เป็นคู่เคียงแห่งชีวิตจิตใจตลอดมาที่อาจถูกเพ่งเล็งกล่าวหาอย่างถึกลับว่าเป็น “เสือเย็น” ทำนองที่ท่าน 
พระอาจารย์มั่นถูกมา แล้วกำจัดทำลายอย่างเปิดเผยก็ได้ จากฝ่ายใดก็ตามที่มีความรู้ความเห็นเป็นปรปักษ์ 
ต่อหลักพระศาสนาและคตินิสัยของพุทธศาสนึกชน ซึ่งเวลานี้ก็เริ่มไหวตัวบ้างพอให้รู้สึกว่าไม , ควรนอน 
ใจ ล้านอนหลับนับสิทธิจนเกินไป อาจเสียใจในภายหลัง 



ท่านพระอาจารย์มั่นท่านดำเนินตามแบบลุ;คโต ไปอยู่ในป่าในเขาก็เป็นประโยชน์แก่ชาวป่า 

ชาวเขา เทวบุตร เทวธิดา อินทร์ พรหม ภูตผี นาค ครุฑไม่ว่างงาน ท่านมีเมตตาสงสารอนุเคราะห์โลก 
อยู่ตลอดเวลา ออกมาเมืองมนุษย์มนาก็โปรดมนุษย์มนา พระ เณร เถร ชี คหบดีทวยข้า ประชาชน 
คนทุกชั้นไม่เว้นแต่ละเวลา มีมนุษย์มนาไปมาหาสู่ศึกษาอบรมอรรถธรรมกับท่านเป็นประจำ นับว่าท่าน 
ทำประโยชน์มหาศาลแก่ส่วนรวม ซึ่งยากจะมีผู้ทำได้ละเอียดลออกว้างขวางเหมือนอย่างท่าน 

เวลาพักอยู่ในภูเขา ตอนบ่าย ๆ เย็น ๆ พวกชาวป่าก็พลอยได้รับความแช่มชื่นเบิกบานจากธรรม 
ที่ท่านแสดงโสรจสรง ตกตอนดึกก็แก้ปัญหาและแสดงธรรมแก , เทวดาที่มาจากชั้นและที่ต่าง ๆ ปัง เรื่อง 
เช่นนี้นับว่าเป็นภาระอันหนักที่ท่านต้องทำซึ่งหาตัวแทนยาก ไม่เหมือนการสั่งสอนมนุษย์มนาที่ใคร ๆ 
สั่งสอนก็พอรู้เรื่องกัน นอกจากจะปังและปฏิบัติตามหรือไม่เท่านั้น การเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าทั้งเบื้องบน 
เบื้องล่างนับว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก สำหรับท่านพระอาจารย์มั่น ฉะนั้น ประวัติของท่านจึงมักมีเรื่อง 
เกี่ยวกับเทพสับปนกันไปเสมอตามประสบการณ์ในสถานที่และเวลาต่าง ๆ กัน จนกว่าจะจบประวัติท่าน 
เรื่องทำนองนี้ถึงจะสิ้นสุดลง 

เมื่อไม่นานมานี้ผู้เขียนได้ไปกราบมนัสการท่านพระอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมอันสูง ซึ่งเป็นอาจารย์ 
ทางวิปัสสนากรรมฐาน มีประชาชนและพระเณรเคารพนับถือท่านมากแทบทั่วประเทศไทย พอไปถึงก็ 
เป็นเวลาที่ท่านกำลังสนทนาธรรมอยู่กับพระ ๓-๔ องค์ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านภายในวัด เราพลอยได้ 
โอกาสเข้าผสมด้วย ท่านแสดงอัธยาศัยด้วยความเมตตาอย่างยิ่ง เราเริ่มสนทนาธรรมภาคปฏิบัติแขนงต่าง 
ๆ จนเตลิดไปถึงเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่น ซึ่งเป็นอาจารย์ท่าน ระยะนั้นท่านไปศึกษาอบรมอยู่กับ 
ท่านพระอาจารย์มั่นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในภูเขาลึกห่างจากตัวอำเภอมาก เดินด้วยเท้าเปล่าเป็นวัน ๆ จึงจะ 
ถึงอำเภอ ท่านเล่าให้ปังหลายเรื่องซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ฟิงแล้วสะดุดใจ และเกิดความอัศจรรย์ชนิดบอกไม่ 
ลูก แต่จะนำมาเล่าให้ท่านปังเท่าที่เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควร นอกนั้นจึงขอผ่านไป ตามที่เคยเรียนให้ 
ทราบมาแล้ว ท่านเล่าว่าท่านพระอาจารย์มั่น นอกจากจะเป็นที่แน่ใจอย่างยิ่ง ว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิหมด 
จดในสมัยปัจจุบันแล้ว ท่านยังมีคุณธรรมพิเศษหลายประการอีกด้วย ทั้งน่ากลัว ทั้งน่าเคารพ ทั้งน่า 
เลื่อมใส ทั้งทำให้เราระวังตัวอยู่ตลอดเวลา ความรู้แปลก ๆ ที่ท่านเล่าให้ปังนั้น ผมเองก็จำไม , ได้หมด 
ผู้เขียนเรียนถามท่านว่า ส่วนที่จำไม , ได้ก็สุดวิสัย แต่ที่พอจำได้ก็ขออาราธนาเล่าให้กระผมปังบ้าง พอได้ 
ยึดไว้เป็นขวัญใจและเป็นที่ระลึกบูชาไปนานๆ ท่านพูดว่า ก็เราคิดอะไรขึ้นมาภายในใจท่านรู้เอาเสีย 
หมด จะว่าอย่างไรล่ะ ผมเองเหมือนลูกมัดไว้ทั้งวันทั้งคืนเลย ด้วยการระวังรักษาจิต ถึงขนาดนั้นท่านยัง 
เอาเรื่องความคิดของเราไปเทศน์ให้เราและหมู่เพื่อนปังจนได้ แต่จิตผมก็รู้สึกว่าดีอยู่ไม่ห้อยในระยะที่อยู่ 
กับท่านนั้น เป็นแต่รักษาใจไม่ให้คิดไปทุกแง , ทุกมุมไม , ได้เท่านั้นเอง ใคร ๆ ก็ทราบว่าใจเป็นของเล่น 
เมื่อไร มันคิดได้ทั้งวันทั้งคืน ใครจะไปทนตามทนห้ามมันหวาดไหว ฉะนั้นจึงโดนท่านเทศน์เสียเรื่อย 
บางทีเราคิดและหลงลืมไปแล้ว พอมาหาท่าน ท่านเทศน์เรื่องนั้นขึ้น เราถึงระลึกได้ว่า เราได้หลวมตัว 
คิดอย่างท่านว่าจริงๆอย่างนี้ท่านดุให้ ท่านอาจารย์ด้วยหรือ? ผู้เขียนถาม บางทีท่านดุเอาบ้าง แต่บางที 
แนะนำไปทีเดียวโดยยกเอาเรื่องที่เราคิดนึกปันไปนั่นเองมาเป็นธรรมแสดงแก่เราเอง บางครั้งก็มีพระไป 
นั่งปังอยู่ด้วย เรานึกอายพระที่ไปได้ยินด้วย แต่ดีอยู่อย่างหนึ่ง เวลามีพระไปนั่งปังอยู่ด้วยนับแต่หนึ่งองค์ 
ขึ้นไป ท่านไม่ระบุชื่อผู้เป็นต้นเหตุคิด เป็นแต่อธิบายเรื่องความคิดนึกดีชั่วนั้น ๆ ไปเรื่อย ๆ เท่านั้น 
ท่านอาจารย์คิดอย่างไรบ้าง ท่านถึงได้ดุบ้างสั่งสอนบ้าง ผู้เขียนเรียนถาม ปังแต่คำว่าบุถุชนเป็นไร มัน 
หนายิ่งกว่าภเขาหินและชนดะไปหมด ไม่เลือกว่าดีว่าชั่ว ว่าผิดว่าถก มันคิดไปได้ทั้งนั้น พอดีกับเรื่องที่ 



ควรดุท่านถึงได้ดุ ท่านอาจารย์กลัวท่านมากหรือเปล่าเวลาท่านดุ ผู้เขียนเรียนถาม ทำไมจะไม่กลัว ตัว 
ไม่สั่นแต่หัวใจมันสั่นอยู่ภายใน บางทีแทบลืมหายใจก็ยังมี การรู้วาระจิตของผู้อื่นนั้นท่านรู้จริง ๆ ผมไม่ 
สงสัยเลย เพราะเรื่องมันบอกอยู่กับตัวเรา ทุกอย่างที่คิดออกไป ท่านตามเก็บเอามาเทศน์สอนเราเสียสิ้น 
บางครั้งผมคิดว่าจะไปเที่ยวตามภาษาความโง , ของตน ถ้าคิดตอนกลางคืนพอตื่นเช้ามาไปท่าข้อวัตร 

อุปัฏฐากท่าน ท่านก็เก็บเอาเทศน์ทันทีที่ไปถึง ท่านว่าท่านจะไปเที่ยวที่ไหนอีก ที่นั้นไม่ดีสัที่นี่ไม่ได้ อยู่ 
ที่นี่ดีกว่าทำนองนี้ ทุก ๆ ครั้งที่เราคิดปรากฏว่าไม่ยอมให้ผ่านพ้นไปได้ ท่านว่าอยู่ที่นี่สนุก ปงเทศน์ 
ดีกว่าอยู่ที่นั้น แล้วก็ไม , อนุญาตให้เราไปที่นั้นจริง ๆ ด้วย เท่าที่สังเกตดูท่านคงเป็นห่วงเรามาก กลัวจิต 
เราจะเสื่อมเสีย และท่านก็พยายามอบรมอยู่ตลอดเวลา ที่ผมกลัวท่านมากก็คือไม่ว่ากลางคืนหรือกลางวัน 
พอเรากำหนดพิจารณาดูท่านเมื่อไร ก็ปรากฏเห็นท่านจ้องมองเราอยู่แล้ว ประหนึ่งท่านไม , ยอมพักผ่อน 
เอาเลย บางคืนผมไม่กล้านอนเพราะมองดูท่านแล้ว เหมือนท่านนั่งอยู่ตรงหน้าเรา และเพ่งตาขับจ้องอยู่ 
ที่เราทุกขณะ เรากำหนดจิตออกไปข้างนอกทีไร ก็เห็นแต่ท่านมองดูเราอยู่แล้ว ฉะนั้นการเคลื่อนไหว 
ทุกอาการ จึงเป็นไปด้วยความสำรวมระวังอยู่เสมอ เวลาไปบิณฑบาตตามหลังท่าน ต่างองค์ต่างระวัง 
สำรวมใจไม , ให้พลั้งเผลอออกนอกกายได้ ไม่เช่นนั้นขากลับออกมาถึงวัดหรือยังไม , ถึงด้วยซํ้า ในบางครั้ง 
โดนเทศน์จนได้ ไม , ว่าจะอยู่ที่ใดทั้งกลางวันและกลางคืน ต้องมีสติระวังตัวตลอดเวลา แม้เช่นนั้นยังมี 
เรื่องให้ท่านนำมาเทศน์จนได้และก็จริงดังที่ท่านเทศน์เสียด้วย คือ ต้องมีองค์ใดองค์หนึ่งที่อุปโลกน์ไป 
คิดเรื่องขึ้นมาให้ท่านจำต้องนำมาเทศน์ บางครั้งขณะนั่งปงเทศน์ได้ยินเสียงท่านเทศน์ดุเรื่องแปลก ๆ ซึ่ง 
เราเองมิได้คิดท่านองนั้น พอเลิกประชุมปงเทศน์แล้ว ออกมากระซิบถามกันว่าวันนี้ท่านเทศน์ถูกใครบ้าง 
เสียงเทศน์รู้สึกชอบกล ต้องมีองค์หนึ่งสารภาพตัวให้เราปงจนได้ว่า วันนี้ท่านเทศน์ถูกผมเอง เพราะผม 
อุตริไปคิดอย่างนั้นจริง ๆ ดังนี้ แต่อยู่กับท่านรู้สึกดีมาก เพราะมีสติอยู่กับตัวแทบตลอดเวลาเนื่องจากกลัว 
ท่าน 

ท่านเล่าว่าขณะไปถึงเชียงใหม่ทีแรกและเข้าไปพักวัด....ได้ไม , ถึงชั่วโมง เห็นรถยนต์วิ่งเข้ามาใน 
วัดที่ผมพักอยู่ และตรงเข้ามาจอดที่หน้ากุฏิผมพอดี พอมองลงไปเป็นท่านพระอาจารย์นั่น ผมก็รีบลงไป 
ต้อนรับท่านและเรียนถามถึงเรื่องการมาของท่าน ท่านก็บอกทันทีว่าผมก็มารับท่านนั่นเอง เพราะทราบ 
ว่าท่านจะมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ว เราเรียนถามท่านว่า มีใครเล่าถวายท่านอาจารย์หรือว่ากระผมจะมาที่ 
เชียงใหม่ ท่านตอบว่าใครจะบอกหรือไม , ก็ไม่เป็นปัญหา ล้าทราบและอยากมาก็มาเองได้ดังนี้ พอได้ยิน 
คำนั้นแล้ว จิตผมเริ่มนึกกลัวขึ้นมา และยังท่าให้เรานึกพิสดารไปต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้กลัวท่านมากขึ้น 
เวลาไปอยู่กับท่านจริง ๆ เรื่องก็เป็นดังที่คิดไว้ทุกประการ ขณะประชุมปงเทศน์ถ้าใจคิดเป็นธรรมแบบ 
สละทิฏฐิมานะเสียจริง ๆ ก็รู้สึกสนุกเพลิดเพลินในธรรมท่าน เพราะท่านเทศน์เป็นธรรมล้วน ๆ ท่าให้ 
จิตใจเพลิดเพลินไปตามยิ่งกว่าอะไรที่เคยผ่านมา ถ้าจิตไม , ค่อยเป็นธรรมและหาบหามโลกไปทับถม ท่าน 
จะได้ยินเสียงเทศน์เป็นไฟไปทีเดียว และผู้ฟิงแบบหามโลกไปหาท่าน ก็รู้สึกร้อนเป็นไฟไปเช่นเดียวกัน 
ทั้งนี้ท่านมิได้สนใจว่าการเทศน์จะไปโดนกิเลสของใครเข้า ตรงไหนที่มีเรื่องมีกิเลสชุกชุมมาก ท่านจะ 
พุ่งธรรมเข้าไปตรงนั้น ไม่ยอมแสดงไปที่อื่นเลย บางครั้งถึงกับระบุตัวบุคคลออกเลยว่า คืนนี้ท่าน... 
ภาวนาทำไมอย่างนั้น นั้นมันไม่ถูกที่ถูกต้องท่าอย่างนั้น และเมื่อเช้านี้ท่าน...คิด...อะไรอย่างนั้น ถ้าไม่ 
อยากฉิบหายเพราะการท่าลายตัวด้วยความคิดประเภทสังหารนั้นแล้ว อย่าหาญคิดต่อไป สิ่งที่ 

พระพุทธเจ้าให้คิดให้ท่าทำไมไม่คิดไม่ท่า แหวกไปคิดหาอะไรอย่างนั้น ที่นึ่เป็นสถานที่อบรมศีลธรรม 
เพื่อแก้ความเห็นผิด คิดผิด มิใช่สถานที่สั่งสมความคิดเพื่อก่อไฟเผาตัวทำนองที่คิดนั้น ผู้ที่ยอมรับความ 



จริงทางใจจะรู้สึกเย็นสบาย ท่านเองก็ไม , ค่อยว่าอะไร สำคัญที่มีอะไรไปตะขิดตะขวงใจท่านอยู่ภายใน 
อย่างลึกลับ นั้นรู้สึกจะเหมือนเอาไฟไปเผาลนท่าน และจะได้ยินคำแปลก ๆ ออกมาทันที แต่ถ้าผู้นั้น 
รู้สึกตัวรีบแก้ไขความคิดเห็นเสียใหม่ก็ไม่มีอะไรต่อไปอีก เรื่องก็สงบไป 

คืนหนึ่งมีพวกชาวเขาพูดกันว่า ตุ๊เจ้าหลวง (พระอาจารย์ใหญ่) ที่มาทักอยู่กับพวกเรา ท่านจะมี 
คาถากันผีขับไล่ผีหรือเปล่าก็ไม่ทราบ พรุ่งนี้พวกเราลองพากันออกไปขอท่านดู ท่านจะพอมีให้พวกเรา 
บ้างไหม? พอตื่นเช้ามา ท่านอาจารย์มั่นก็รีบบอกกับพระทันทีว่า คืนนี้นั่งภาวนาอยู่ได้ยินพวกชาวเขาใน 
หมู , บ้านนี้พูดกันว่า พวกพระเราจะมีคาถากันผีไล่ผีบ้างไหม เขาจะมาขอคาถานั้นกับพวกเรา ถ้าเขามาขอ 
คาถาดังที่ว่านั้นให้เอาคาถาทุทโธ ธัมโม สังโฆ ให้เขาไปภาวนา คาถานี้กันผีดีนัก ผีใน โลก นี้ กลัว แต่พุท 
โธ ขัมโม สังโฆ เท่านั้น ไม่มีผีตัวใดจะกล้าต่อสักับธรรมเหล่าบี้ได้ 

พอตอนเช้าพวกชาวเขาพากันมาจริง ๆ ดังที่ท่านบอกไว้ และพร้อมกันมาขอคาถากันผีไล่ผีกับ 
ท่านจริง ๆ ท่านก็บอกคาถา ทุทโธ ธัมโม สังโฆ ให้แก , เขาไป โดยบอกวิธีท่าให้เขา คือนึก ทุทโธ ธัม 
โม สังโฆ บทใดบทหนึ่งไว้ในใจ และบอกว่าผีกลัวนักหนา พอเขาได้ทุทโธ ธัมโม สังโฆไปแล้ว ต่าง 
ก็เริ่มทำพิธีกันผีตามที่ท่านสั่ง โดยที่เขาไม , รู้ว่าท่านให้เขาภาวนา พอเขาพากันทำแบบที่ท่านสั่งสอน ใจ 
เลยรวมสงบลงเป็นสมาธิในขณะนั้น รุ่งเช้าเขาก็รีบออกมาหาท่านและเล่าอาการที่เป็นให้ท่านฟิง ท่าน 
บอกว่านั่นเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้ว ผีแถว ๆ นี้จะต้องกลัวและพากันวิ่งหนีหมด อยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้ เพราะ 
ธรรมของพวกแกแก่กล้าแล้ว ต่อไปพวกแกไม่ต้องกลัวผีอีกแล้ว แม้ พวกที่ภาวนากันผียังไม่เป็น ผีก็เริ่ม 
กลัวอยู่แล้ว จากนั้นท่านสอนให้เขาทำทุกวันตามปกติคนชาวเขาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมาดั้งเดิมจึงสั่งสอน 
ง่ายอยู่บ้าง เขาพากันทำทุกวันอย่างเอาจริงเอาขัง ต่อมาไม , ช้าคนในบ้านนั้นบางคนภาวนาเป็นจริง ๆ จน 
จิตเกิดความสว่างไสวสามารถรู้จิตใจของคนอื่นได้ ตลอดจิตพระที่อยู่ในวัด เช่นเดียวกับคนบ้านเสือเย็น 
ที่กล่าวผ่านมาแล้ว เวลาเขาออกมาวัด มาเล่าเรื่องภาวนาให้พระอาจารย์พิงและเรื่องที่ชิตสามารถรู้เห็นสิ่ง 
ต่าง ๆ อย่างน่าขับใจนั้น พระในวัดเกิดความอัศจรรย์และกลัวเขาจะรู้เห็นชิตของตัวที่คิดไปต่าง ๆ พระ 
บางองค์ที่มีนิสัยขี้ขลาดแต่อยากรู้เรื่องต่าง ๆ อดทนไม , ได้ก็ถามเขา เขาก็เล่าให้พิงตามเป็นจริง ยังทนต่อ 
ความอยากถามไม่ได้อีก พยายามแคะไค้ไล่เบี้ยสอบถามเขาเช้ามาหาเรื่องของตัวโดยจะขาดทุนก็ไม่ยอม 
รู้สึกตัวราวกับใจมีฝาปิดไว้ร้อยชั้นอย่างมิดชิด ไม่มีอะไรจะสามารถเอื้อมเช้าไปสัมผัสแตะต้องได้ พอ 
ถามเขา เขาก็บอกอย่างตรงไปตรงมาตามภาษาของคนป่าซึ่งไม , สนใจกับสังคมว่านิยมกันอย่างไร พระที่ 
พิงแล้วชอบใจว่า ถูกกับปมด้อยของตัว และกลัวในเวลาคิดปรุงไปต่าง ๆ ว่า เขาจะรู้ทำนองที่เขาเคยรู้ 
แล้วนั้น นอกจากเขาจะรู้สิ่งต่าง ๆ ดังที่ว่านั้น เขายังพูดกับท่านพระอาจารย์มั่นอย่างหน้าตาเฉยด้วยว่า 
จิตตุ๊เจ้าหลวง เฮาก็ฮู้ก๊า (เรารู้ครับ) เพราะเฮาดูและฮู้จิตตุ๊เจ้าหลวงก่อนใคร ๆ ท่านก็ถามบ้างว่า ชิตเรา 
เป็นอย่างไร กลัวผีไหม? เขายิ้มแล้วก็ตอบท่านว่า ชิตของตุ๊เจ้าหลวงหมดดวงสมมติแล้วเหลือแต่ 
นิพพานในร่างมนุษย์อย่างเดียว และไม่กลัวอะไรเลย ชิตตุ๊เจ้าวิเศษสุดแล้ว เรื่องผีสางอะไรเขาเลยไม่ 
กล่าวถึง แม้คนในบ้านนั้นก็หันมาเลื่อมใสศาสนาและท่านพระอาจารย์มั่นเสียหมด ไม่สนใจกับผีกับสาง 
อะไรอีกต่อไป เพราะคนที่ภาวนาเก่งคนนั้นเป็นผู้ประกาศให้ชาวบ้านทราบเรื่องของศาสนา และเรื่อง 
ของท่านพระอาจารย์อยู่ทุกวัน เวลาใส่บาตรเขาพร้อมกันมารวมใส่ในที่แห่งเดียว พอเสร็จจากการใส่ 
บาตร เวลาจะอนุโมทนาท่านพระอาจารย์บอกให้เขาพร้อมกันสาธุดัง ๆ เผื่อเทวดาจะได้อนุโมทนาด้วย 
เขาจะมีส่วนบุญกับพวกเราอีกส่วนหนึ่ง เขาเชื่อท่านพร้อมกันสาธุดัง ๆ ทุกวัน ที่ท่านให้เขาสาธุดัง ๆ บี้ 
ทราบว่าเวลากลางคืนยามดึกสงัด มักมีเทวดามาเยี่ยมและพิงเทศน์ท่านเสมอ บางพวกก็บอกได้ยินเสียง 



สาธุดังไปถึงเขา เขาจึงทราบว่าพระคุณเจ้าพักอยู่ที่นี่ ถึงได้พากันมาเยี่ยม ตามธรรมดาทุกครั้งที่พวกเทพ 
มาเยี่ยม จะต้องมีหัวหน้านำมาเสมอ และพวกเทวดานั้น ๆ ก็มีภูมิที่อยู่ต่าง ๆ กัน บางพวกก็เป็นรุกข 
เทวดามาจากที่ใกล้บ้างไกลบ้าง บางพวกก็เป็นพวกเทวดาบนสวรรค์ชั้นนั้น ๆ ดังที่แสดงไว้ในตำราก่อน 
เวลาเขาจะมาในคืนใด คืนนั้นท่านต้องทราบล่วงหน้าไว้ก่อนเสมอ ว่าเขาจะมาประมาณตี ๒ หรือตี ๓ 
ท่านก็พักผ่อนเสียก่อน พอจวนถึงเวลาก็ลุกขึ้นเข้าที่คอยต้อนรับ ถ้าทราบว่าเขาจะมาราวเที่ยงคืนหรือตี ๑ 
ท่านก็เข้าที่คอยต้อนรับ แต่การเข้าที่คอยนั้นมีสองประเภท คือ ภาวนาไปตามลำพังจนจิตลงสู่ความสงบ 
แล้วพักอยู่หนึ่ง พอควรแก , กาลแล้วถอนขึ้นมาอยู่ระดับพอดีกับภูมิของแขกจะรับทราบกันได้หนึ่ง ถ้า 
แขกยังไม่มาก็ดี กำลังมาก็ดี หรือมารออยู่ก่อนแล้วก็ดี ย่อมรับทราบกันได้กับจิตที่อยู่ในระดับนี้ มีอะไร 
ก็สนทนากันไปจนกว่าจะยุติลงด้วยเหตุการณ์อันควร ถ้าจิตลงไปอยู่ในสมาธิเสียจริง ๆ ภูมิของแขกที่มา 
เยี่ยมก็เข้าไม , ถึง ถ้าถอนออกมาเป็นชิตธรรมดาเสีย หากชิตไม่มีความชำนาญในทางนี้จริง ๆ ก็ไม , อาจ 
รับทราบกันได้ทุกระยะกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้อง แม้ทราบได้ก็ไม , ถนัดเหมือนชิตที่อยู่ในขั้นเตรียมรับ ฉะนั้น 
ชิตที่อยู่ภูมิอุปจาระ คือ อยู่ที่ปากประตู จึงเป็นภูมิที่เหมาะกับเหตุการณ์แทบทุกกรณี ท่านพระอาจารย์มั่น 
ท่านเชี่ยวชาญในทางนี้มานาน เริ่มแต่สมัยท่านพักอยู่ถํ้าสาริกานครนายกเป็นต้นมา ซึ่งระยะนั้นทราบว่า 
ท่านได้ ๒๒ พรรษา จากนั้นมาจนถึงวันท่านมรณภาพพรรษาก็ร่วม ๖๐ แล้ว ท่านจึงมีความชำนิชำนาญ 
ในทางนี้มาก โลกมนุษย์เราต่างก็มีใจเป็นของคู , ควรกับสิ่งเหล่านี้ เช่นเดียวกับท่านที่สามารถปฏิบัติจนรู้ 
เห็นได้ แต่ยังไม่ค่อยมีผู้สามารถปฏิบัติจนรู้เห็นได้อย่างท่าน พอเป็นพยานแก่ตัวเอง แม้ไม่มากเหมือน 
ท่านที่เชี่ยวชาญ นอกจากไม่เห็นแล้ว ยังอาจเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ในโลกสมมติอีกด้วย จึงเป็นเรื่อง 
ลำบากที่ชิตไม่มีระดับความพอดีเป็นธรรมเครื่องอยู่ ถ้าชิตมีความสามารถด้วยการปฏิบัติตนตาม 

หลักธรรม ซึ่งเป็นหลักรับรองความรู้จริงเห็นจริงเท่าที่ควรแล้ว สิ่งที่ได้รู้ด้วยใจอย่างประจักษ์แล้ว แม้คำ 
คัดค้านทั้งแผ่นดินว่าไม่จริงมาลบล้าง ก็เป็นคำคัดล้านที่เป็นโมฆะโดยประการทั้งปวง สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือ 
ความจริงของผู้รู้จริงเห็นจริงนั่นแล ไม่มีสิ่งใดจะสามารถมาลบล้างได้ เพราะความจริงย่อมไม่ขึ้นอยู่กับ 
คำเสกสรรและติชมใด ๆ นอกจากเป็นสิ่งที่จริงอยู่อย่างตายตัวตามหลักธรรมชาติเท่านั้น 

ตามป่าตามเขาของอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏว่าท่านพระอาจารย์มั่นได้ท่องเที่ยว 
ซอกแซกทุกซอกทุกมุมกว่าจังหวัดอื่น ๆ เพราะท่านอยู่ที่จังหวัดนั้นมาหลายปี และนานกว่าที่อื่น ๆ การ 
บำเพ็ญธรรมก็สะดวก ความรู้ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็มีมากกว่าที่อื่น ๆ ท่านว่าท่านอยู่ที่เชียงใหม่นาน 
เพราะเหตุหลายประการ คือ สถานที่บำเพ็ญเหมาะสมมากหนึ่ง ชาวป่าผู้มีภูมิชิตที่น่าสงสารควร 

อนุเคราะห์มีอยู่มาก ความผิดปกติของคนในเขาที่มีจำนวนน้อยซึ่งควรได้รับการอบรมส่งเสริมเพื่อความ 
มั่นคงต่อไปดีกว่าจะปล่อยทิ้งไว้ อันอาจมีการเสื่อมถอยลงได้หนึ่ง และเพื่อสงเคราะห์พวกเทวดา 

ทั้งหลายหนึ่ง พวกกายทิพย์นี้ชอบมาถามปัญหาและปังเทศน์ท่านเสมออย่างน้อยวันพระละสองครั้ง 

นอกจากนั้น ยังมีพวกนาคพาบริวารมาปังธรรมท่านอยู่เสมอเช่นกัน ท่านว่ากลางคืนท่านไม , ค่อยว่างจาก 
การรับแขกจำพวกกายทิพย์เลย บางคืนพวกเทพจากเบื้องบนชั้นนั้น ๆ มาเยี่ยม บางคืนพวกรุกขเทพมา 
เยี่ยม บางคืนพวกพญานาคมาเยี่ยม พวกเทพเบื้องบนชั้นนั้น ๆ มาแต่ละครั้ง หัวหน้าเขาประกาศให้ท่าน 
และเทวดาทั้งหลายทราบ ก่อนจะถามปัญหาและปังธรรมว่า มีจำนวนหมั่นบ้าง แสนบ้าง พวกรุกขเทพ 
มาแต่ละครั้งหัวหน้าประกาศว่า มีจำนวนพันบ้าง หมั่นบ้าง พวกพญานาคพาบริวารมาแต่ละครั้งประกาศ 
ว่า มีจำนวนห้าร้อยบ้าง หนึ่งพันบ้าง เวลาท่านลงเดินจงกรมตอนเย็นชิตจะรับทราบความนัดหมายแห่ง 
การมาของพวกเทพเหล่านั้นแทบทุกเย็น บางครั้งก็ปรากฏเอาเวลาเข้าที่ภาวนาว่า เทวดาชั้นนั้นจะมาเยี่ยม 



เวลาเท่านัน ชันนันจะมาเวลาเท , านัน รุกขเทพพวกนันจะมาเวลาเท่านัน และพวกนันจะมาเวลาเท , านัน 
พวกนาคจะมาเวลาเท่านั้น บางคืนมีถึงสองสามพวก ท่านต้องนัดเวลาไม่ให้มาตรงกัน โดยพวกหนึ่งนัด 
ให้มาราวห้าทุ่มบ้าง พวกหนึ่งนัดให้มาราวหกทุ่มบ้าง อีกพวกหนึ่งนัดให้มาราวเจ็ดทุ่มบ้าง ตามแต่เห็น 
ควร ไม่ให้เวลาตรงกัน เพราะพวกเทพแต่ละชั้นละภูมิมีพื้นเพทางจิตใจและธรรมที่ควรแก , ตนต่างกัน 
พวกหนึ่งมาต้องการพึงธรรมประเภทหนึ่ง อีกพวกหนึ่งต้องการพึงธรรมอีกประเภทหนึ่ง เพื่อความ 
เหมาะสมกับภูมิของเทวดาที่มีประเภทต่าง ๆ กัน ท่านจำต้องนัดให้มาในเวลาต่างกัน เพื่อสะดวกแก่การ 
แสดงและการพึงทั้งสองฝ่าย เพราะความจำเป็นดังกล่าวนี้ ท่าให้ท่านพักอยู่ที่เชียงใหม่นาน เฉพาะพวก 
เทพทั้งเบื้องบนเบื้องล่าง ปรากฏว่ามาเกี่ยวข้องกับท่านเป็นประจำยิ่งกว่ามนุษย์และนาคครุฑภูตผีทั้งหลาย 
ทั้งนี้เนึ่องจากผู้เข้าถึงจำพวกกายทิพย์ในทางชิตใจมีจำนวนน้อยมาก จึงเป็นความจำเป็นมากในการท่า 

ประโยชน์แก่พวกเทวดา แม้เทวดาเองก็เคยพูดกับท่านแล้วแทบทุกจำพวก เกี่ยวกับผู้ไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ 
กับพวกเทวดาและไม่สนใจว่าเทวดาก็เป็นกำเนิดชนิดหนึ่งที่มีโลก อยู่อาศัยตามกรรมของตน และมี 
ความหวังในสิ่งที่พึงพอใจ เช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่ว ๆ ไป ฉะนั้น เทวดาจึงไม่มีความหมายสำหรับ 
มนุษย์ประเภทดังกล่าวนั้น เมื่อมาพบท่านผู้ทรงคุณธรรมอันสูงสุดที่มีญาณหยั่งทราบว่า สัตว์เป็นสัตว์ 
คนเป็นคน เทวดาเป็นเทวดา และอะไรเป็นอะไรไม่ปฏิเสธ อันเป็นการให้เกียรติแก'ภพกำเนิดของสัตว์ 
นั้น ๆ เช่นนี้ ซึ่งนาน ๆ จะเจอสักครั้งหนึ่ง จึงอดที่จะเกิดความปีติยินดีอย่างซาบซึ้งมิได้ และพากันมา 
กราบไหว้ถามปัญหาข้อข้องใจและพึงธรรมเสมอ เพื่อดื่มโอชารสพระสัทธรรมเข้าไปหล่อเลี้ยงเชิดชู 

จิตใจความเป็นอยู่แห่งภพชาติของตนให้มีความสุขสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนั้นเทวดาทั้งหลายจึงเคารพเลื่อมใส 
ท่านผู้มีคุณธรรมสูงมาก ทั้งรู้เรื่องและเห็นอกเห็นใจพวกเทวดาว่าเป็นสัตว์ที่มีความหวังอะไร ๆ ที่เป็นสิริ 
มงคลแก่ตน และมีความหมายเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไป ท่านเล่าว่าสัตว์จำพวกกายทิพย์ในกำเนิดต่าง 
ๆ ที่พอมีทางตะเกียกตะกายช่วยตัวเอง ได้มาติดต่อเกี่ยวข้องกับท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ 
มีจำนวนมากกว่ามนุษย์หลายเท่า แต่เป็นสิ่งลี้ลับสำหรับพวกเราผู้ยังไม่สามารถรู้เห็นได้ในทางชิตใจ สิ่ง 
เหล่านี้จึงกลายเป็นปัญหาต่อสังคมมนุษย์ชนิดไม่มีทางแก้ให้ตกได้ แต่ทั้งนี้มิได้เป็นอุปสรรคต่อการรู้ 

เห็นของทุกรายไป ผู้มีความสามารถในทางจิตใจ สิ่งเหล่านี้ย่อมกลายเป็นเรื่องธรรมดา เช่นเดียวกับเรื่อง 
ธรรมดาทั่ว ๆ ไปที่มนุษย์สามารถ สำหรับท่านพระอาจารย์มั่นรู้สึกจะลือเป็นเรื่องธรรมดา ท่านจึง 
สามารถทำหน้าที่เกี่ยวกับพวกกายทิพย์ตลอดมา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนท่านจำเป็นต้องมีการเกี่ยวข้องเสมอ 
ในเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากท่าน เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ท่านว่าท่านได้ท่าการเกี่ยวข้องกับ 
พวกกายทิพย์ที่มีภพภูมิต่าง ๆ กันมากกว่าที่ทั่วไป โดยที่สัตว์จำพวกเหล่านี้ส่วนมากชอบมาติดต่อกับท่าน 
ขณะที่พ้กอยู่ในที่เปลี่ยว ๆ อันสงัด ปราศจากผู้คนพลุกพล่านหรือสัญจรไปมา ประกอบกับเชียงใหม่เป็น 
ทำเลที่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะมีป่ามีเขามาก ท่านเองขณะพักอยู่ที่เช่นนั้น ก็มีเวลาว่างจากภาระภายนอก 
มากกว่าที่อื่น ๆ จึงเป็นโอกาสที่พวกกายทิพย์จะเข้าถึงได้ง่าย 



เทวดาประเทศเยอรมันมาขอฟังเทศน์ท่าน 


นี่ก็เปีนเรื่องที่แปลกอยู่เรื่องหนึ่ง ในบรรดาเรื่องที่เกี่ยวกับเทวดาที่ท่านเคยสงเคราะห์เรื่อยมา 

เทวดาพวกนี้มาจากประเทศเยอรมัน มาขอฟ้งเทศน์ท่านขณะที่พักอยู่หมู , บ้านอีก้อ กับพวกมูเซอในเขาลึก 
โดยเขาแสดงความประสงค์ออกมาเลยว่า อยากฟ้งเทศน์ชัยชนะคาถา ท่านกำหนดหาบทธรรมที่ตรงกับ 
ความต้องการของเขา ธรรมก็ผุดขึ้นมาภายในว่า อก.โกเธน ชิเน โกธํ เป็นต้น บอกความหมายขึ้นมา 
พร้อม และแสดงให้พวกเทวดาฟิงว่าธรรมนี่แลเป็นยอดแห่งธรรมที่ผู้หวังความชนะจะพึงเจริญให้มาก 
โลกที่มีความร่มเย็นเป็นสุขต่อกันตลอดมาก็เพราะธรรมนี้ เป็นเครื่องปราบปรามความชั่วทั้งหลาย มี 
ความโกรธเป็นต้น ให้เสื่อมสิ้นอำนาจในการท่าลายสังคมมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย มีความโกรธเป็นต้น 
ให้เสื่อมสิ้นอำนาจในการท่าลายสังคมมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ท่าให้โลกมีความเจริญและสงบสุขโดย 
ทั่วกัน เทวดาควรมีธรรมนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวประสานกัน โลกถ้าขาดชัยชนะธรรมนี้แล้ว อย่างน้อยก็ 
เกิดความไม , สงบสุขมากกว่านั้น ก็สังหารท่าลายกันให้ฉิบหายย่อยยับโดยถ่ายเดียว โลกจะเอาความโกรธ 
แค้นมาปราบปรามข้าศึกทั้งภายในภายนอก ทั้งใกล้และไกล ทั้งวงแคบและวงกว้าง ด้วยความโกรธแค้น 
อันเป็นของไม่ดีและเป็นเครื่องท่าลายตนและผู้อื่น จึงไม่มีทางสำเร็จได้ตลอดกาล ล้าขืนปราบด้วยความ 
โกรธแค้นมากขึ้นเพียงไร โลกก็ยิ่งจะเป็นไฟประลัยกัลป็ เผาผลาญกันให้ย่อยยับจนไม่มีอะไรเหลืออยู่ 
เพียงนั้น เพราะความโกรธแค้นเป็นไฟอยู่แล้วโดยธรรมชาติ แต่นำไปท่าการหุงต้มอะไรไม , สำเร็จ ทาง 
สำเร็จของมันก็คือท่าโลกให้วอดวายไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้น ผู้ต้องการให้โลกยังคงเป็นโลกที่มี 

ความหมายและน่าอยู่ จึงควรเห็นโทษของความโกรธแค้นอันเป็นเครื่องท่าลายนี้ว่าเป็นไฟมหาวินาศ ไม่ 
ควรนำมาใช้ จะเป็นการก่อไฟเผาตนและผู้อื่นให้เป็นไฟไปตาม ๆ กัน โลกอยู่ได้ด้วยเมตตาคือความเอ็นดู 
สงสารกันทุกตัวสัตว์ที่มีชีวิตครองตัวอยู่ ไม่พึงเบียดเบียนท่าลายกันด้วยความโกรธแค้น หรือด้วย 
ความเห็นแก่ปากแก่ท้อง ซึ่งไม่มีประมาณแห่งความอิ่มพอและไม , มีทางสิ้นสุดแห่งการท่าลายกัน 

พระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษของมันด้วยพระปัญญาอันแหลมคมไม่มีทางสงสัย และทรงเห็นคุณในความ 
เมตตาว่า เป็นธรรมอ่อนโยนและสมัครสมานรักใคร่ไมตรีต่อกันระหว่างสัตว์โลกทุกชั้นทุกภูมิ ซึ่งมี 
ความรักสุขเกลียดทุกข์เสมอหน้ากัน จึงประทานไว้เพื่อความมั่นคงแห่งสันติสุขแก'โลกตลอดกาลนาน 
หากเมตตาธรรมยังมีในใจของสัตว์โลกอยู่ตราบใด โลกยังจะมีหวังความสุขความสมหวังอยู่ตราบนั้น 
แต่ล้าเมตตาได้ห่างเหินจากใจของสัตว์โลกกาลใด กาลนั้นแม้สัตว์โลกจะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยเครื่อง 
อุปโภคบริโภคนานาชนิดอย่างพึงพอใจก็ตาม แต่จะไม่มีความสงบสุขตกล้างอยู่ในวงสัตว์โลกนั้น ๆ เลย 
ส่วนที่ได้รับจะมีแต่ความเดือดร้อนขุ่นเคืองไปทุกหย่อมหญ้า ดังนั้นเมื่อเราทราบอยู่แก่ใจว่า ธรรมเป็น 
ธรรม และเป็นเครื่องนำความเจริญมาสู่ตน และทราบอยู่ว่าโลกที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณเผาอยู่ 
ในดวงใจ เหมือนไฟลุกโพลงอยู่ด้วยเชื้อ คอยแต่จะสังหารท่าลายสิ่งต่าง ๆ ให้ย่อยยับดับสูญลงไปทุก 
เวลานาทีเช่นนี้ จึงควรเร่งบำเพ็ญตนให้พ้นภัยไปเฉพาะหน้า ซึ่งยังควรแก่วิสัยพอจะท่าได้ หากกาลอัน 
ควรผ่านไปแล้วจะเสียใจภายหลัง เพราะโลกนี้คือโลกอนิจจํ และตั้งอยู่บนร่างกายและจิตใจของคนและ 
สัตว์ไม่เลือกหน้า นี่เป็นใจความย่อแห่งชัยชนะคาถาที่ท่านแสดงแก่เทวดาที่มาจากประเทศเยอรมันฟ้ง 
พอจบเทศนาเทวดาสาธุการสามครั้ง เสียงสะเทือนไปทั่วโลกธาตุ เสร็จแล้วท่านถามเขาว่าทำไมเทวดาอยู่ 
ถึงประเทศเยอรมันซึ่งชาวมนุษย์ลือว่าไกลแสนไกล จึงทราบได้ว่าอาตมาพักอยู่ที่นี่ เขาตอบว่าสำหรับ 


ท่านแล้วจะอยู่ที่ไหนเขาก็ทราบกันทั้งนั้น อีกประการหนึ่งเทวดาในประเทศไทยเคยไปมาหาสู่กับเทวดา 
ในประเทศเยอรมันมิได้ขาด พวกเทวดามิได้ถือว่าประเทศไทยกับประเทศเยอรมันหรือประเทศใด ๆ อยู่ 
ห่างกันเหมือนที่พวกมนุษย์เข้าใจกัน แต่ถือว่าเป็นประเทศเขตแดนที่พวกเทวดาไปมาหาสู่กันได้ 

สะดวกสบายธรรมดา ๆ เรานี่เอง เพราะมิได้ไปด้วยเท้าหรือด้วยยานพาหนะ ดังมนุษย์ทั้งหลายไปกัน 
แต่เทวดาเหาะลอยไปด้วยฤทธี๋เหมือนกระแสชิตที่ล่งไปในที่ต่าง ๆ เพียงขณะเดียวก็ถึงจุดที่หมาย การไป 
มาของเทวดาจึงสะดวกกว่าชาวมนุษย์อยู่มาก ท่านว่าเทวดาประเทศเยอรมันมาฟิงเทศน์ท่านเสมอ 

เช่นเดียวกับรุกขเทวดาซึ่งสถิตอยู่ในที่ต่าง ๆ ของเมืองไทยมาฟิงเทศน์ท่านปอย ๆ ฉะนั้น ความเคารพ 
ของเทวดาไม่ว่าชั้นบนชั้นล่างมีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือเวลาเขามาเยี่ยมท่านในสถานที่ที่มีพระพักอยู่กับ 
ท่าน เทวดาจะไม่เข้ามาด้านที่มีพระอยู่นั้นเลยหนึ่ง มายามดึกสงัดเวลาพระท่านพักจำวัดหนึ่ง มาถึงแล้ว 
พร้อมกันท่าประทักษิณสามรอบหนึ่ง มีความสงบเสงี่ยมโดยทั่วกันหนึ่ง เวลาจะจากไปพร้อมกันท่า 
ประทักษิณสามรอบก่อน แล้วค่อย ๆ เดินถอยห่างออกไป พอเห็นว่าท้นเขตที่พักท่านอันเป็นที่ควรเคารพ 
แล้ว ต่างค่อยเหาะลอยขึ้นบนอากาศเหมือนสำลีฉะนั้นหนึ่ง เทวดาทั้งหลายท่าความเคารพท่านโดย 
อาการอย่างนี้ 

ท่านอยู่ในเขาจังหวัดเชียงใหม่ สถานที่บำเพ็ญสะดวกทั้งกลางวันกลางคืน ท่านมีความรื่นเริง 
ในทิฏฐธรรมสุขวิหาร คือธรรมเป็นเครื่องอยู่สบายในเวลาขันธ์ยังครองตัวอยู่ การนั่งสมาธิภาวนา 
เป็นไปตามเวลาที่ต้องการ ไม่มีสิ่งมาเป็นอุปสรรคทำให้ขาดวรรคขาดตอน ท่านมีความสุขกายสบายใจ 
มาก การสงเคราะห์ผู้มาเกี่ยวข้องนั้นในเวลากลางคืนก็เป็นพวกเทวดา ซึ่งมีภูมิละเอียดตามคตินิสัยอยู่ 
แล้ว จึงไม่เป็นภาระกังวลมากในการต้อนรับ และการสงเคราะห์ด้วยธรรมที่เกี่ยวกับประชาชนก็มีบ้าง 
เป็นบางกาล เช่น ตอนบ่าย ๆ หรือเย็น ส่วนพระของท่านเอง ล้าวันจะมีการประชุมท่านก็นัดให้เอง 
ตามที่เห็นควร เช่น หนึ่งทุ่ม เป็นต้น โดยมากก็เปีนผู้มีภูมิชิตสูงนับแต่สมาธิขึ้นไปถึงปัญญาเป็นชั้น ๆ ทั้ง 
เป็นผู้มุ่งนั่นต , อธรรม และฟ้งกันแบบบำเพ็ญเพียรเพื่อมรรคผลนิพพานในขณะฟ้งจริง ๆ การแสดงธรรม 
แก่ผู้มีภูมิชิตภูมิธรรมต่างกันและสูงขึ้นไปตามลำดับลำดาเช่นนั้น ท่านก็แสดงธรรมไปตามลำดับภูมิ นับ 
แต่ภูมิสมาธิขึ้นไปหาภูมิปัญญาเป็นชั้น ๆ จนถึงชั้นละเอียดสุด คือ วิมุตติหลุดพ้นแทบทุกครั้ง ผู้มีภูมิชิต 
นั่งฟ้งท่านอธิบายธรรมภาคต่าง ๆ ทำให้ชิตเพลิดเพลินไปตามธรรมชั้นนั้น ๆ จนลืมตัวและลืมเวลา ปกติ 
ท่านเทศน์สอนพระล้วน ๆ ทางภาคปฏิบัติชิตภาวนา กว่าจะยุติก็กินเวลาไมตากว่าสองชั่วโมงเป็นอย่าง 
น้อย แต่ผู้ฟิงมิได้สนใจกับเวลํ่าเวลายิ่งไปกว่าสนใจไปตามกระแสธรรมที่ท่านกำลังแสดงไปเป็นระยะ ๆ 
ในเวลานั้น ขณะฟิงล้าชิตของผู้ฟิงอยู่ในระดับใดก็ได้กำลังเพิ่มระดับเดิมของตนขึ้นเป็นลำดับ ในทุกครั้ง 
ที่รับการสดับธรรม ฉะนั้น การฟ้งธรรมทางภาคปฏิบัติด้วยความสำรวมระวังและทดสอบชิตไปตาม 
ขณะที่ฟิง จึงจัดเป็นความเพียรสำคัญภาคหนึ่ง ไม่ด้อยกว่าการทำความเพียรในอิริยาบถและความเพียร 
ภาคอื่น ๆ ท่านผู้แสดงก็มีความมุ่งหมายอยากให้ผู้ฟ้งได้รู้เห็นความจริงตามธรรมที่แสดงออกทุกระยะไป 
เช่นเดียวกัน และแสดงไปตามความคิดนึกความแสดงออกของชิตนั้งที่เป็นฝ่ายสมุทัยและฝ่ายมรรคของ 
ผู้ฟ้งจริง ๆ เพื่อให้รู้นั้งโทษและคุฌที่ควรละและควรเจริญให้ยิ่งขึ้นไป ในขณะที่นั่งฟ้งยิ่งกว่าขณะอื่นใด 
ในเวลานั้นผู้มีสติจดจ่อต่อชิต ซึ่งเป็นที่รวมของธรรมไม , ให้ล่งไปที่อื่น ย่อมได้รับความสงบตามชั้น 
สมาธิ และได้อุบายต่าง ๆ ตามชั้นของปัญญาที่สามารถไตร่ตรองตามธรรม ซึ่งท่านกำลังแสดงใน 
ขณะนั้น ผู้ที่ควรผ่านไปได้ในขณะฟ้งก็ผ่านไปเป็นพัก ๆ ฟิงคราวนี้ได้อุบายอย่างหนึ่งขึ้นมาฟ้งคราวหน้า 
ได้อุบายอีกอย่างหนึ่งขึ้นมา อันเป็นการเพิ่มสติปัญญาด้วยการฟิงอยู่เสมอ จิตย่อมเจริญก้าวหน้าทั้งทาง 



สมาธิทุกขั้นและปัญญาทุกภูมิเป็นลำดับจนสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยการปฏิบัติและการพีง ที่ผู้แสดง 

เป็นผู้รู้จริงเห็นจริงและแสดงลูกต้องกับจุดความจริงที่กำลังเป็นไปในผู้ปฏิบัติที่มาอบรมศึกษา ฉะนั้น 
การปงสำหรับพระธุดงคกรรมฐาน จึงถือเป็นกิจจำเป็นทางภาคปฏิบัติเช่นเดียวกับการปฏิบัติภาคอื่น ๆ 
เสมอมา จะห่างเหินต่อการปงย่อมไม , ได้ เมื่อครูอาจารย์ผู้สามารถทางจิตใจมีอยู่ ด้วยเหตุนี้พระธุดงค์ผู้ 
มุ่งอรรถธรรมอย่างแท้จริง จึงชอบแสวงหาครูอาจารย์ ผู้คอยแนะนำทางจิตภาวนาเป็นนิสัย และเคารพ 
รักในอาจารย์มาก หวังพึ่งเป็นพึ่งตายด้วยจริง ๆ ท่านให้อุบายแนะนำอย่างไรย่อมเข้าถึงใจจริง ๆ และ 
นำไปใคร่ครวญและปฏิบัติตามเต็มสติกำลังของตน ถ้ายังมีแง , สงสัยหรือมีข้อสงสัยที่เกิดจากการภาวนา 
ในแง่ใดบ้างก็มาขอคำแนะนำจากท่านอีก แล้วนำปฏิบัติเป็นอาจิณ ฉะนั้น ครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในทางชิตภาวนามีอยู่ ณ ที่ใด พระธุดงคกรรมฐานจึงมักไปรุมล้อมอยู่กับท่าน ณ ที่นั้น ดังท่านพระ 
อาจารย์มั่นท่านอาจารย์เสาร์เป็นตัวอย่าง ทั้งสององค์นี้นับว่ามีลูกศิษย์ที่เป็นพระธุดงค์จำนวนมากเป็น 

พิเศษในภาคอีสาน แต่เวลาที่พระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่เชียงใหม่นั้น ท่านตั้งใจปลีกองค์จากหมู'คณะออก 
บำเพ็ญเป็นพิเศษ ไม , ต้องการความยุ่งเหยิงวุ่นวายจากภาระต่าง ๆ มีการบอรมสั่งสอนเป็นต้น เพื่อเร่ง 
ความเพียรให้ถึงจุดที่หมายและเพื่อความอยู่สบายในทิฏฐธรรม แม้เช่นนั้นก็จำต้องได้รับภาระในการ 

อบรมสั่งสอนประชาชนและพระเณรอยู่โดยดี ดังที่รู้ ๆ กันอยู่ทั่วไปว่าท่านมีลูกศิษย์ทั้งบรรพชิตและ 
ฆราวาสจำนวนมากมายในประเทศไทย ก่อนหน้าที่ท่านจะปลีกจากหมู่คณะไปบำเพ็ญอย่างเด็ดเดี่ยวแต่ผู้ 
เดียวที่เชียงใหม่ ท่านเคยพูดเสมอว่าเวลานี้กำลังท่านยังไม่เพียงพอ ทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่น ท่านจึงได้ 
ปลีกออกไปตามเจตนาเดิมที่พูดไว้และบำเพ็ญเต็มกำลังจนสิ้นความสงสัยทางจิตใจทุกด้าน ดังที่เคยกล่าว 
ผ่านมาบ้างแล้ว จากนั้นมาท่านไม่เคยพูดอีกเลยว่า “กำลังไม่พอ” 

ครั้งหนึ่งท่านเดินธุดงค์ไปในเขาด้วยกันสามองค์ มีท่านพระอาจารย์ขาว วัดถํ้ากลองเพล 

อุดรธานี และท่านพระอาจารย์มหาทองสุก วัดสุทธาวาส สกลนคร ติดตามไปด้วย พอไปถึงช่องแคบจะ 
ขึ้นเขา ก็เผอิญไปเจอข้างใหญ่เชือกหนึ่งที่เจ้าของเขามาปล่อยทิ้งไว้แล้วหนีไปไหนก็ไม่ทราบ เห็นแต่ข้าง 
เที่ยวหากินอยู่ปากช่องขึ้นเขา งาของมันยาวเกือบวา เห็นแล้วน่ากลัวพิลึก ท่านปรึกษากันว่าจะท่า 
อย่างไร ทางก็จำเพาะมีเท่านี้ไม่มีที่พอปลีกแวะไปได้บ้างเลย ท่านพระอาจารย์มั่นบอกให้ท่านพระ 
อาจารย์ขาวพูดกับช้างซึ่งกำลังกินใบไผ่อยู่ติด ๆ กับทางที่ท่านจะผ่านไป ช้างอยู่ห่างกับท่านประมาณสิบ 
วา ยืนหันล้นมาทางพระ มันยังไม่เห็นพระเวลานั้น ท่านพระอาจารย์ขาวก็เริ่มพูดกับข้างว่า “พี่ชาย เรา 
ขอพูดด้วย” ประโยคแรกมันยังไม , ได้ยินชัดเป็นแต่หยุดกินใบไผ่ ท่านอาจารย์ขาวพูดขึ้นอีกว่า “พี่ชาย 
เราขอพูดด้วย” พอประโยคนี้จบลง มันรีบหันหน้ามาทางพระยืนอยู่ทันที หูกางเต็มที่ และยืนนึ่งไม่ 
กระดุกกระดิก ท่านก็พูด 1 ซํ้ากับมันอีกว่า “พี่ชาย เราขอพูดด้วย พี่ชายนั้นตัวก็ใหญ่กำลังก็มาก ส่วนพวก 
เราเป็นพระ ทั้งกำลังมีน้อยและกลัวพี่ชายมาก พวกเราขอเดินผ่านไปที่พี่ชายยืนอยู่นั้น ขอให้พี่ชายหลีก 
ทางให้พวกเราบ้างพอมีทางไปได้ ล้าพี่ชายยืนอยู่ที่นั้นพวกเรากลัวพี่ชายมาก ไม่กล้าเดินผ่านไปที่นั้น 
ได้” พอพูดจบลง ข้างตัวนั้นรีบยืนหันหน้าเข้ากอไผ่ข้างทางทันทีเอางาขาว ๆ สอดเข้าไปในกลางกอไผ่ 
ซึ่งแสดงว่าไม่ทำไมแล้ว ให้มากันได้ พอช้างหันหน้าเข้ากอไผ่เรียบร้อยแล้ว ท่านพระอาจารย์มั่นก็บอก 
กันว่า ทีนี้เขาไม่ทำไมแล้ว พวกเราไปได้ ท่านอาจารย์ทิ้งสองขอนิมนต์ให้ท่านพระอาจารย์มั่นเดินกลาง 
ท่านอาจารย์ขาวเดินหน้า ท่านอาจารย์มหาทองสุกเดินหลัง พากันเดินผ่านไปที่ถ้นข้างห่างกันประมาณ 
หนึ่งวา โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น เผอิญพอเดินผ่านช้างไปได้ประมาณวาเศษ ขอกลดท่านอาจารย์มหาทอง 
สุกก็ไปเกี่ยวเอาแขนงไม้ไผ่เข้าพอดี ปลดอย่างไรก็ไม่ยอมออก ต้องพยายามปลดอยู่นั้นนานจนเหงื่อโชก 



ไปทั้งตัวเพราะกลัวช้างมาก ซึ่งกำลังยืนดูท่านอยู่ ขณะที่กำลังปลดขอกลดอยู่นั้น ได้ 1 ชำเลืองลูตาช้างตัว 
กำลังยืนนิ่งเหมือนตุ๊กตาอยู่นั้น ได้เห็นตาช้างตัวนั้นใสแจ๋ว น่ารักมากกว่าจะน่ากลัวแต่ใจก็ยังกลัวอยู่ 
ในขณะนั้นพอพ้นไปได้แล้ว ใจกลับเห็นช้างตัวนั้นเป็นสัตว์ที่นำรักมาก เพื่อผ่านกันไปหมดแล้ว ท่าน 
อาจารย์ขาวหันมาพูดกับมันว่า “พี่ชายเอ๋ย พวกเราผ่านมาแล้ว ขอให้พี่ชายหากินได้ตามสบายเถิด ,, พอ 
จบลงเน่านั้น เสียงมันฉุดลากกิ่งไห้ดังฟูดฟาดขึ้นทันที เมื่อไปถึงที่พักแล้ว จึงได้สนทนากันถึงช้างตัว 
แสนรู้นั้นว่าเป็นสัตว์ที่น่ารักนำสงสารมาก เป็นแต่มันพูดไม่เป็นเน่านั้น ขณะสนทนากัน ท่านอาจารย์ 
มหาทองสุกกราบเรียนถามน่านอาจารย์มั่นว่า ขณะนั้นน่านอาจารย์ได้กำหนดลูจิตมันบ้างหรือเปล่าว่าช้าง 
ตัวนี้นึกอะไรบ้าง ขณะที่พวกเราเรียกและพูดกับมันตลอดขณะที่เราเดินผ่านมันมา กระผมอยากทราบ 
บ้าง เพราะเป็นสัตว์ที่น่ารักและน่าสงสารมาก ขณะพวกเราเรียกมันพอได้ยินเสียงเรียกเห็นมันน่าน่าตึงตัง 
หันหน้ากลับมาหาพวกเราทันทีทันใด ราวกับจะวิ่งมาขยี่ให้แหลกละเอียดในขณะนั้นจนได้ แต่พอทราบ 
เรื่องแล้วกลับเป็นมนุษย์ขึ้นมาในร่างสัตว์ และรีบหันหน้าเข้ากอไผ่เอางายาว ๆ สอดเข้ากลางกอไผ่ ยืน 
นิ่งเหมือนสัตว์ไม่มีวิญญาณ ซึ่งเป็นการบอกอย่างชัดเจนว่า “พวกน้อง ๆ พากันมาเถอะ พี่ไม่ทำไมแล้ว 
พี่เก็บศาสตราอาวุธซ่อนมันหมดแล้ว เชื่อและมาเถอะ ,, ในทำนองนี้ แล้วก็พูดเชิงหยอกเล่นกับน่าน 
อาจารย์ขาวบ้างว่า น่านอาจารย์ขาวก็พิสดารไม่ใช่เล่น พูดกับช้างซึ่งเป็นสัตว์ทั้งตัวราวกับพูดกับมนุษย์ 
ทั้งคนว่า “พี่ ๆ พวกน้องกลัว ไปไม่ได้ ขอให้พี่หลีกทางให้หน่อย พวกน้องจะได้ไปกันได้ ไม่ต้องกลัว 
พี่ ,, ไอ้พี่ก็เหมือนเทวบุตรใจมหาเวสสันดร พอได้ลูกยอเข้าไปสักลูกเน่านั้นก็อิ่มท้อง รีบชัดแจงหลีกทาง 
ให้ทันทีทันใดไม่รีรอ แต่น้องคนเล็กเซ่อเอาการ พอผ่านพี่ไปได้ขอกลดก็เกิดไปเกี่ยวกับแขนงไห้ไผ่ 
ปลดเท่าไร ๆ ก็ไม่ยอมออก จะพยายามให้อยู่กับพี่จนได้ ใจหายหมดขณะที่กำลังปลดขอกลดอยู่นั้นกลัว 
พี่จะเล่นไม่ซื่อ น่านพระอาจารย์มั่นพอฟิงคำน่านอาจารย์มหาทองสุกพูดหยอกเล่น น่านอาจารย์ขาวว่า 
ฉลาดพูดกับช้าง แล้วเลยหัวเราะใหญ่ไปพักหนึ่ง จึงพูดต่อไปว่าทำไมจะไม , กำหนดลูมันเล่า แห้แต่เรื่อง 
เล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น นกและลิงเรายังกำหนดลูมันในบางเวลา นี่มันเรื่องถึงตายจะไม่กำหนดได้หรือ เวลา 
น่านอาจารย์กำหนดดูช้างตัวนั้นมันคิดอย่างไรบ้าง ผู้ถาม น่านตอบทีแรกได้ยินเสียงพวกเรามันตกใจ จึง 
รีบหันหน้ามาอย่างรวดเร็ว เป็นน่าและความคิดจะต่อสั พอมองเห็นพวกเราซึ่งมีสีผ้ากาสาวพัสตร์ครอง 
อยู่ มันก็รู้ทันทีว่าเป็นเพศที่เย็นและไว้ใจได้ เพราะมันเคยเห็นมาจนชินตาชินใจแล้ว เจ้าของมันก็เคย 
เสี้ยมสอนมาจนพอแล้วไม่ให้น่าอันตรายแก , เพศนี้ ฉะนั้น พอพวกเราพูดกับมันซึ่งเป็นคำที่มันชอบมาก 
อยู่แล้วว่า พี่ ๆ ดังที่ท่านขาวพูดกับมันก็ยิ่งน่าให้มันชอบใจใหญ่และหลีกทางให้ทันที ผู้ถาม มันรู้ภาษา 
ที่เราพูดกับมันได้ทุกดำหรือเปล่า ทำไมจะไม , รู้ ไม่เช่นนั้นจะเอามันมาลากไห้เข็นซุงในป่าในเขาได้หรือ 
เดี๋ยวมันฆ่าตายทิ้งเปล่า ๆ สัตว์พรรค์นี้เขาต้องแกสอนจนมันรู้ภาษาคนได้ดีถึงจะนำมาน่างานชนิดต่าง ๆ 
ได้ ช้างตัวนี้อายุมันเป็นร้อยปีขึ้นไป ลูงามันซิยาวเกือบวา แล้วมันอยู่กับคนมากี่ปี แห้เจ้าของของมันก็น่า 
กลัวเพิ่งเกิดมาไม่กี่ปียังมาเป็นควาญมันได้ มันจะไม่แสนรู้ภาษามนุษย์อย่างไรเล่า ต้องรู้อย่างไม่มีปัญหา 
ขณะที่มันหันหน้าและสอดงาเข้ากอไผ่มันคิดอย่างไรบ้าง ผู้ถาม ท่านตอบ ก็มันรู้เรื่องแล้วนั่นเองมันจึง 
ให้ทาง ไม , คิดจะน่าอะไร ผู้ถาม ขณะที่พวกเราเดินผ่านมันมานั้น น่านอาจารย์ได้กำหนดลูใจมันมา 
ตลอดทางผ่านหรือเปล่า ว่ามันอาจคิดอย่างไรบ้าง ขณะที่พระกำลังเดินผ่านมา ท่านตอบ กำหนดลูก็เห็น 
แต่มันให้ทางอยู่แล้วโดยไม , คิดอะไรอื่น กระผมกลัวว่าเวลาพวกเรากำลังเดินผ่านมามันอาจคิดสนุกขึ้นมา 
อยากทำลายพวกเราเล่นสนุก ๆ ไปตามประสาสัตว์ จึงเรียนถามอย่างนั้น น่านว่า หาคิดเรื่องพิสดารที่ 
โลกเขามิได้คิดกันมาถาม ถ้าชอบคิดซอกแซกดังที่คิดถามเรื่องช้างก็คงมีหวังพ้นทุกข์ได้ในวันหนึ่ง 



แน่นอน แต่นี้คงไม่สนใจคิดนิสัยมนุษย์เราชอบเป็นอย่างนี้มาดั้งเดิม ถ้าสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่ 
ชอบคิด แต่ที่เสียเวลาและเป็นโทษแล้วชอบคิด แบบถึงไหนถึงกัน นี่ก็จะพยายามคิดและถามเรื่องช้างไป 
ตลอดคืน จนไม , ต้องสนใจกับธัมมะชัมใมอะไรละหรือ พอถูกขู่เท่านั้นเรื่องช้างเลยจบลงทันที เพราะ 
กลัวท่านจะเข่นใหญ่ (นี่ท่านอาจารย์มหาทองสุกเล่าให้ฟิง) 

เรื่องการพูดคุยอะไรกับท่านแบบไร้สติ ว่าควรอย่างไรไม , ควรอย่างไรบ้างนี้เคยโดนท่านดุมามาก 
ราย บางรายถึงกับเสียสติในวาระต่อไปก็มี มีพระรูปหนึ่งซึ่งมีนิสัยไม่ค่อยสุภาพนักไปพำนักอยู่กับท่าน 
ชั่วคราว เวลาท่านพูดอะไรขึ้นมาเธอชอบพูดไปตามท่านเสมอ ตอนไปอยู่ใหม่ ๆ ท่านเคยเตือนบ่อยให้ 
สนใจในหน้าที่ของตัว โดยมีสติระวังรักษาใจที่จะคิดจะพูดในเรื่องต่าง ๆ ไม่สนใจกับเรื่องของผู้อื่น นัก 
ปฏิบัติต้องรู้จักวิธีปฏิบัติตัวโดยถูกทาง ผู้มีสติอยู่กับตัวย่อมเห็นความบกพร่องของใจที่แสดงออก แด , เธอ 
นั้นคงมิได้สนใจคิดเรื่องท่านให้อุบายสั่งสอนเท่าที่ควร จึงชอบเป็นไปตามนิสัยเสมอ วันหนึ่งเช้าไป 
บิณฑบาตในหมู , บ้าน ท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีนิสัยที่ใคร ๆ สังเกตได้ยากเวลาเดินไปไหนมาไหนท่าน 
มองเห็นอะไร เช่นสัตว์ต่าง ๆ หรือผู้คนตลอดเด็ก ๆ ท่านมักจะเอาเรื่องที่ได้เห็นนั้น ๆ มาพิจารณาและพูด 
ของท่านไปคนเดียว ดังที่เคยเขียนไว้บ้างแล้ว วันนั้นขณะที่กำลังบิณฑบาต ท่านได้เห็นลูกวัวมีรูปร่าง 
น่ารักที่กำลังวิ่งเพลินอยู่กับแม่ของมัน ขณะพระเดินไป มันยังมองไม่เห็นท่าน พอพระเดินไปจวนถึงตัว 
มันจึงหันหน้ามามองอย่างตกใจ และกระโดดวิ่งอ้าวไปหาแม่แล้วเอาหลังหนุนคอแม่ไว้หันหน้าออกมาสู่ 
พระ นัยน์ตาบอกว่ากลัวมาก ส่วนแม่พอเห็นลูกวิ่งไปหาก็รับหันหน้ามองมาทางพระ พอรู้แล้วก็ท่าเฉย 
ตามนิสัยของสัตว์ที่เคยกับพระมาจำเจแล้ว แต่ลูกของมันยืนตาจับจ้องอยู่ใต้คางแม่อย่างไม่ไว้ใจ เมื่อ 
ท่านอาจารย์เห็นอาการของทั้งแม่ทั้งลูกที่แสดงอาการต่างกันเช่นนั้น จึงพูดขึ้นลอย ๆ ว่า ว่าแม่ไม่เห็น 
แสดงอาการกลัว แต่ลูกทำไมกลัวจนจะแบกแม่ทั้งตัววิ่งหนีไปได้ (ท่านเห็นมันอยู่ใต้คอแม่อันเป็น 
ลักษณะแบกแม่ถึงได้พูดอย่างนั้น) พอเหลือบเห็นพระเท่านั้นก็ทั้งเผ่นทั้งร้องหาแม่ให้ช่วย คนเราก็ 
เหมือนกันต้องวิ่งหาที่พึ่ง ล้าอยู่ใกล้แม่ก็วิ่งพึ่งแม่ อยู่ใกล้พ่อก็วิ่งพึ่งพ่อ อยู่กับใครก็มักจะพึ่งคนนั้น จะ 
คิดพึ่งตัวเองไม , ค่อยมี ตอนยังเล็กก็คิดหวังพึ่งผู้อื่นแบบหนึ่ง โตขึ้นมาคิดหวังพึ่งผู้อื่นไปอีกแบบหนึ่ง แก่ 
ตัวลงไปคิดหวังพึ่งผู้อื่นอีกแบบหนึ่ง จะย้อนจิตเข้ามาใช้อุบายหาทางพึ่งตัวเองไม , ค่อยจะมีกัน ฉะนั้น 
คนเราจึงมักท่าตัวให้อ่อนแอ อยู่ในวัยใดก็หวังพึ่งแต่ผู้อื่นอยู่ที่ใดไปที่ใดก็หวังพึ่งแต่ผู้อื่น เลยไม่เป็นตัว 
ของตัวเองได้ตลอดกาล พระเราก็เหมือนกันบวชมาในศาสนาจะศึกษาก็เกียจคร้าน จะปฏิบัติก็กลัวเป็น 
ทุกข์ลำบาก เพราะความขี้เกียจไม , ยอมให้ท่า คิดอะไรที่จะเป็นประโยชน์บ้าง พอคิดจะลงมือทำความขี้ 
เกียจก็มาคอยกันท่าไว้เสีย เลยไม่มีอะไรสำเร็จได้ เมื่อไม่มีทางช่วยตัวเองได้จำต้องหวังพึ่งผู้อื่น 

ไม่เช่นทั้นก็ครองตัวไปไม , ได้ คำว่า อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ เลยไม่มีประโยชน์สำหรับคนไม่มีจมูก 
หายใจ เราผู้บวชเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติจึงไม , ควรทำตนเป็นคนไม , มีจมูกคอยหายใจจากผู้อื่นอยู่ 

เรื่อยไป ครูอาจารย์สั่งสอนอะไรควรนำไปคิดและพยายามทำตามไม่ให้หลุดมือตกสูญหายไปเปล่า ๆ 
พยายามคิดและทำตามท่านจนเกิดประโยชน์ขึ้นมาแก่ตนจนได้ จะต้องไม่หวังพึ่งท่านตลอดไป จมูกทาง 
หายใจคือความรู้ความฉลาดทางระบายทุกข์น้อยใหญ่ออกจากใจก็พอมีทางอาศัยตนได้ ชื่อว่าเป็นพระ 
ขึ้นมาโดยลำดับจนกลายเป็นพระสมบูรณ์แบบและพึ่งตนเองได้อย่างเต็มที่ ท่านพูดเป็นเชิงสอนพระหรือ 
สอนใครก็สุดแต่ผู้จะพิจารณานำมาสอนตน คำพูดท่านยังไม่จบเรื่องซึ่งพอจะแทรกขึ้นในระหว่างท่าน 
หยุดชั่วคราว แต่พระองค์ไม่ค่อยพิจารณานักก็พูดพล่ามไปตามท่าน โดยมิได้สำนึกตัวว่าควรหรือไม , ควร 
เพียรไร ความบ้าของเธออาจจะเข้าไปกระทบธรรมภายในท่านอย่างแรง จึงทำให้ท่านหัสหน้ากลับมา 



ชำระเสียบ้าง พอให้พระองค์ที่มีสังวรธรรมพลอยตกตะลึงกลัวไปตาม ๆ กัน ใจความว่าท่านนี้จะบ้าเสีย 
แล้วกระมังนี่ พอตามองเห็นค้อนเห็นไม้ที่ใครโยนมาแต่ทิศใดแดนใดก็คอยแต่จะโดดกัดรํ่าไป เหมือน 
สุนัขบ้า ไม่มองดูใจที่กำลังจะบ้าอยู่ขณะนี้บ้างเลย ผมว่าท่านจะบ้าแล้วนะ ล้ายังยืนปล่อยให้นี้าลายไหล 
ออกแบบไม่มีสติดังที่เป็นอยู่ขณะนี้ ว่าเท่านั้นก็หันกลับและเดินเข้าที่พักไม , พูดอะไรต่อไปอีก มองดู 
พระองค์นั้นหน้าตาพิกลอย่างพูดไม , ออกตอนมาถึงที่พักแล้ว ขณะฉันก็เห็นเธอฉันนิดเดียว พอเห็นอาการ 
อย่างนั้น ต่างองค์ก็ต่างนิ่งเฉย ท่าเหมือนไม , รู้และไม่เกี่ยวข้องกับเธอ เกรงว่าจะอาย เวลาอื่นก็ทำเหมือน 
ไม่มีอะไร ต่างองค์ต่างอยู่และบำเพ็ญภาวนาไปตามที่เคยปฏิบัติมา พอตกกลางคืนเงียบ ๆ ได้ยินเสียงร้อง 
โวยวายขึ้นแบบคนไม่มีสติ พูดไม่ได้ศัพท์ได้แสง พอทราบเหตุต่างองค์ต่างก็รีบไปดูที่เสียงปรากฏขึ้น ก็ 
ได้เห็นพระองค์นั้นนอนร่ายมนต์บ่นเพ้อทิ้งเนื้อทิ้งตัวอยู่บริเวณที่พักนั้นแบบคนไม่มีสติเอาเลย แต่พอจับ 
ใจความได้เป็นบางตอนว่า “เสียใจที่ได้ล่วงเกินท่านอาจารย์โดยไม , รู้กาลเทศะ” ใครก็ตกตะลึงพรึงเพริด 
ไปตาม ๆ กัน และต้องรีบไปตามชาวบ้านมาช่วยพยาบาลรักษา คือ หายาแก้ลมเป็นต้นมาให้เธอฉัน คน 
นั้นบีบคนนี้นวดตามบริเวณร่างกายอยู่พักหนึ่ง จากนั้นก็สงบและนอนหลับได้จนสว่าง พอวันรุ่งขึ้นก็มี 
คนมารับเธอไปหาหมอฉีดหยูกยาให้เธอ อาการก็พอลดลงบ้าง แต่ยังมีการกำเริบเป็นคราว ๆ พอค่อยยัง 
ชั่วบ้างก็ส่งเธอกลับบ้าน หลังจากนั้นก็ไม่ทราบว่าโรคหายหรือเป็นตายอย่างไร ผู้เขียนก็ทราบจากพระที่ 
อยู่ด้วยกันกับเธอในเวลานั้นเล่าให้พิง ทิ้งนี้พูดเรื่องโดนดุ ถ้าโดนพอเบาะ ๆ ก็พอให้ผู้ถูกดุได้สติและ 
ระวังตัวต่อไป ล้าหาเรื่องให้ถูกโดนดุอย่างหนักและผู้ถูกดุไม่มีสติปัญญาพอจะถือเอาประโยชน์ได้ มักมี 
ทางเสียได้ดังที่ปรากฏมา ฉะนั้นผู้อยู่กับท่านจึงอยู่ด้วยความระวังสำรวมอย่างยิ่ง จะดีสนิทคุ้นเคยใน 
ฐานะว่าเคยอยู่กับท่านมานานย่อมไม่ได้ เพราะนิสัยท่านเป็นนิสัยที่ไม , คุ้นกับใครเอาง่าย ๆ แต่ไหนแต่ไร 
มา ผู้อยู่กับท่านจึงนอนใจไม่ได้ แม้ระวังตัวอยู่เหมือนแม่เนื้อระวัง นายพรานก็ยังถูกโดนขิงจนได้ 

เท่าที่ทราบจากครูอาจารย์ที่เคยอยู่กับท่านมาก่อนว่า ล้ามีเฉพาะท่านที่มีภูมิจิตใจสูงอยู่กับท่าน 
การวางตัวท่านก็ปล่อยตามนิสัยที่รู้จักท่านดีแล้ว คือแสดงกิริยามรรยาทธรรมดาสบาย ๆ เหมือนผู้ใหญ่อยู่ 
ด้วยกัน ไม , ค่อยเข้มงวดกวดขันนัก แต่การเปลี่ยนแปลงมรรยาท ท่านรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 
จนตามแบบไม , ทัน อยู่สถานที่แห่งหนึ่งเป็นอย่างหนึ่ง สถานที่แห่งหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง ตามแต่ 
เหตุการณ์ที่ควรเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่บุคคลนั้น และเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทั้งไม่ซํ้ารอยกัน 
เลย นับว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดสำหรับผู้ไม่สามารถทำอย่างท่านได้ เวลาว่างโอกาสดี ๆ ท่านเล่า 
นิทานให้พิง ซึ่งโดยมากมักขัน ๆ และน่าหัวเราะทั้งนั้น จึงขอยกเรื่องท่านมาเล่าให้ท่านผู้อ่านพิงเล็กน้อย 
พอทราบว่าคน ๆ เดียวมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างน่าอัศจรรย์ 

คือสมัยท่านเป็นฆราวาสกำลังแตกหนุ่ม ท่านเคยเป็นหมอลำหมอเพลง คราวหนึ่งท่านขึ้นไปขับ 
ลำทำเพลงประชันกันกับหญิงสาว ซึ่งเป็นนักประชันที่มีชื่อคนหนึ่งในงานใหญ่ มีคนไปในงานนั้นเป็น 
พัน ๆ ท่านนึกสนุกขึ้นมาก็ขึ้นไปบนเวทีขอประชันเพลงกับหญิงคนนั้น หรือท่านอาจมีรักเขาบ้างก็ทราบ 
ไม , ได้จึงเกิดความฮึกหาญขึ้นมาอย่างคาดไม , ถึง หญิงนั้นยินดีเป็นคู่แข่งกับท่าน พอเริ่มกลอนประชันยัง 
ไม่ถึงไหนท่านก็เป็นฝ่ายแพ้กลอนเขาเข้าไปสองสามกลอนแล้ว พอดีมีเทวบุตรมาโปรดไว้ทัน คือ ใน 
งานนั้นท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ ซึ่งเวลานั้นท่านเป็นฆราวาสและอยู่ในวัยหนุ่มเช่นเดียวกัน แต่ 
อายุแก , กว่าท่านอาจารย์มั่นบ้าง ได้ไปในงานนั้นด้วย และเข้าพิงเพลงระหว่างท่านอาจารย์มั่นซึ่งเป็นชาย 
หนุ่ม กับหญิงสาวคนนั้นขับเคี่ยวกันในเชิงกลอนต่าง ๆ ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ เห็นทำไม , ได้การ เพราะฝ่าย 
เราคือท่านอาจารย์มั่นแพ้เขาไปหลายกลอนแล้ว ถ้าตกดึกไปกว่านี้คงจะลงเวทีไม , ได้แน่ อาจจะถูกหญิง 



สาวคนนั้นหามลงแบบไม , มีหน้าติดตัวลงมาเลย เพราะหญิงสาวเป็นนักต่อล้มาหลายเวทีแล้ว ส่วนคนของ 
เราเพิ่งจะเริ่มขึ้นเวที และก็ใจป้าฮึกหาญสำคัญโดดขึ้นสู;กับเสือโคร่งใหญ่ลายพาดกลอน แม้จะเป็นเสือตัว 
เมียมันก็มีเขี้ยวเต็มปากอย่างพอตัว แต่เสือเราแม้จะเป็นเสือตัวผู้แต่ฟ้นนั้านมมันก็เพิ่งจะออกไม่กี่ซี่ ขืนให้ 
สัต่อไปเสือตัวเมียต้องถลกหนังมันเข้าตลาดแน่ ๆ อ้ายมั่นนี่มันไม่รู้จักเสือ มันนึกว่าแต่สาว ๆ เท่านั้น 
แต่มันไม , รู้จักตาย เราต้องเข้าช่วยเอาหนังมันไว้ก่อนครั้งนี้ ไม่เช่นนั้นหนังมันจะเข้าตลาดแน่นอน พอคิด 
แล้วก็โดดขึ้นบนเวทีทำท่าว่า “อ้ายมั่น อ้ายห่า กูเที่ยวตามหามึงแทบตาย แม่มึงตกเรือนสูง ๆ ลงมากอง 
อยู่กับพื้น จะตายหรือยังก็ไม่แน่ใจเลย พอกูโผล่เข้าไปจะช่วย เขาก็ใช้ให้กูมาเที่ยวตามหามึงตั้งแต่วัน ๆ 
จนป่านนี้ กูตามหามึงแทบตาย ข้าวก็ยังไม่ตกท้องเลย กูจะเป็นลมตายอยู่เดี๋ยวนี้” ทางอ้ายมั่นก็ตกตะลึง 
หญิงสาวก็ตกตะลึง ในอุบายไปตาม ๆ กัน ฝ่ายอ้ายมั่นอดไม , ได้รีบถามขึ้นมาทันทีว่า “แม่กูเป็นยังไงวะ 
อ้ายจันทร์” (ชื่อท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ว่านายจันทร์ สมัยเป็นฆราวาส ท่านพูดกันตอนเป็นฆราวาส) ฝ่าย 
อ้ายจันทร์ท่าเป็นอิดโรยจะเป็นลมตายอยู่บนเวทีว่า “กูคิดว่าแม่มึงตายแล้ว ส่วนกูกำลังจะตายด้วยทั้งหิว 
ข้าวทั้งเป็นลม” พอจบกำ อ้ายจันทร์ก็ฉุดแขนอ้ายมั่นท่าท่าลากกันลงมาจากเวทีท่ามกลางคนเป็นพัน ๆ 
ตกตะลึงพรึงเพริดไปตาม ๆ กัน แล้วพากันออกวิ่งผ่านฝูงคนไปอย่างรีบด่วน พอพ้นหมู่ม้านนั้นไปแล้ว 
อ้ายมั่นถามซํ้าอีกอย่างกระหายอยากทราบเป็นกำลังว่า “แม่กูไปท่าอะไรถึงได้ตกเรือนขนาดกองกับพื้น 
เล่า” ฝ่ายอ้ายจันทร์ตอบว่า ”กูเองก็ยังไม่ทราบสาเหตุชัด พอมองเห็นและจะวิ่งเข้าไปช่วย เขาใช้ให้วิ่ง 
ตามหามึง กูวิ่งมานี่ จะไปรู้เรื่องละเอียดลอออย่างไรเล่า” “เท่าที่มึงดูบ้างแล้วแม่กูจะพอตายไหม” 
อ้ายมั่นถามอย่างกระวนกระวาย อ้ายจันทร์ตอบว่า “ตายหรือยังอยู่ เราจะไปดูเองอยู่ขณะนี้ยังไงละ” 
พอเลยหมู่บ้านไปไกล กะประมาณว่าอ้ายมั่นไม่กล้ากลับมาคนเดียวได้อีกแล้ว (สมัยก่อนหมู่บ้านอยู่ห่าง 
กันมาก สัตว์เสือผีก็ชุม ใคร ๆ จึงไม่กล้ามาคนเดียวในเวลาคํ่าคืน) จึงเปลี่ยนกิริยาอาการทุกอย่างเสียใหม่ 
แล้วบอกกับอ้ายมั่นโดยตรงว่า “แม่มึงไม , ได้เป็นอะไรหรอก ที่กูท่าท่าอย่างนั้นกูทนลูมึงติดกลอนอียาย 
เมียมึงคนนั้นไม่ไหว กลัวมันจะถลกหนังมึงไปขายตลาด ซึ่งเป็นการขายหน้ากู และขายหน้าบ้านเราว่า 
อ้ายมั่นสู;ผู้หญิงไม , ได้ ให้เขาเปิดผ้าลบลายเล่นเหมือนเสือตายแล้ว กูจึงได้คิดอุบายหลอกมึงและหลอกอี 
ยายเมียมึงให้มันตายใจ และให้ชาวบ้านเชื่อถือได้ว่ามึงยังไม่หมดประตูสู; แต่ต้องหนีไปเพราะเหตุ 

สุดวิสัย แล้วฉุดมึงหนีเพี่อไม่ให้เขาขับพิรุธได้ แม้อียายเมียคู , แข่งมึงก็เห็นอดตกตะลึงไปตามอุบายอัน 
แยบคายของกูไม , ได้ มันต้องสนใจพิงและมองตามพวกเราด้วยความตกใจแสนสงสารแม่มึงและมึงไป 
ตามเรา เห็นไหม อุบายกูช่วยมึงออกจากนรกผู้หญิง คราวนี้มึงคิดว่าแยบคายดีพอใช้ไหม” พออ้าย 
จันทร์พูดจบลง อ้ายมั่นอุทานว่า “โอ้โฮน่าเสียดาย อ้ายห่านี่ ท่ากูลึงขนาดนี้เทียวนะ กูกำลังคันฟ้นหํ้า 
หั่นกับมันอย่างสนุกสนาน มึงมาฉุดกูออกจากถ้วยลาภ แหมมึงท่ากูอย่างถนัด กูมิได้นึกเลยอ้ายจันทร์ กู 
อยากคืนไปซํ้ามันอีก เอาหนังเข้าตลาดในคืนวันนี้จนได้” อ้ายจันทร์ตอบ “โธ่ มึงจะตายกูช่วยชุบชีวิต 
ไว้ได้แล้ว มึงยังกลับท่าทำอวดเก่งอยู่อีก เดี๋ยวกูจะผลักหลังกลับคืนไปให้อียายเมียมึงเอาเนื้อขึ้นเขียงเสีย 
ในคืนนี้’ใม , ดีหรือ” อ้ายมั่นออกท่าว่า “ที่กูท่าท่าติดกลอนมันบ้างพอให้มันได้ใจไปหน่อยนั้น เพราะกูก็ 
เห็นมันเป็นผู้หญิง พอตกลึกกูก็มัดมันเข้ากระสอบเอาไปขายกินอย่างหวาน ๆ ยังไงล่ะ มึงยังไม , รู้อุบายกู 
เป็นอุบายเสือหลอกลิงเลย” “ถ้ามึงเก่งจริงดังที่คุยโม้ เพียงกูคิดอุบายนิดหน่อยฉุดมึงขึ้นจากนรกผู้หญิง 
มึงยังตกตะลึงทั้งจะร้องห่มร้องไห้ต่อหน้าเมียมึงอย่างไม , คิดอายว่าตัวเป็นผู้ชายเลย แล้วใครจะชมมึงว่า 
ฉลาดพอจะเอาอียายเมียมึงเข้ากระสอบล่ะ กูคิดเห็นแต่มันจะมัดมึงโยนลงเวทีต่อหน้าคนจำนวนพัน ๆ 



เท่านั้น มึงอย่าคุยโม้ไปมาก รีบสาธุอุบายเมตตากูที่มีต่อมึงดีกว่า อ้ายแพ้ผู้หญิง” สุดท้ายคืนนั้นทั้งอ้าย 
จันทร์ทั้งอ้ายมั่นเลยไม , ได้ดูงานตามความคาดหมายไว้ เพราะเรื่องนี้เป็นสาเหตุให้ต้องพรากงาน 

ปังนักปราชญ์ทั้งสองโต้กัน แม้ สมัยท่านยังเป็นฆราวาสก็ยังรู้สึกน่าปังมาก ถึงจะเป็นเรื่องโลก ๆ 
แต่ก็เป็นเชิงของคนฉลาดพูดกัน จึงเป็นที่ซาบซึ้งขับใจในอุบายแสดงออกทุก ๆ ประโยค ปังแล้วทำให้ 
เพลินใจประหนึ่งท่านสนทนากันอยู่ต่อหน้าเรา ฉะนั้นเรื่องของท่านทั้งสองโต้กันยังมีอีกแยะ แต่เห็นว่า 
เท่าที่กล่าวมาพอเป็นคติแก , พวกเราพอสมควร อุบายของท่านทั้งสองแสดงให้เห็นได้ชัดว่ามีเค้าแห่งความ 
ฉลาดมาแต่เป็นฆราวาส ฉะนั้นเวลามาบวชเป็นพระ ท่านจึงเป็นจอมปราชญ์ทั้งสององค์ในสมัยปัจจุบัน 
ปรากฏชื่อลือนามกระเดื่องเลื่องลือทั่วประเทศไทยว่า ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์และท่านพระอาจารย์ 
มั่น ภูริทัตตเถระ เป็นจอมปราชญ์สมัยปัจจุบัน ที่เขียนว่าอ้ายจันทร์และอ้ายมั่นนั้นเขียนตามที่ทราบจาก 
ท่านเล่าให้พระปัง เวลาท่านเปิดโอกาสสบาย ๆ กับบรรดาศิษย์ที่เคร่งเครียดต่อการระวังในท่านมาเป็น 
ประจำ หากเป็นการไม่บังควรประการใด ก็ขอประทานโทษท่านเจ้าพระคุณทั้งสองและท่านผู้อ่านทั่ว ๆ 
ไปด้วย ล้าจะเลี่ยงเขียนตามศัพท์นิยมก็ไม่ถนัดใจ ที่ท่านเรียกกันเช่นนั้น เข้าใจว่าท่านนิยมนับถือกัน 
ด้วยคำพูดทำนองนั้น ซึ่งเราเองก็เคยใช้ต่อกันระหว่างบุคคลที่สนิทสนมกันตามฐานะและวัยเสมอมา จึง 
ได้เขียนตามเค้ามาดั้งเดิม จะหยาบคายหรือละเอียดประการใดก็ประสงค์ให้เป็นไปตามเรื่องเดิม ซึ่งเป็น 
ธรรมชาติแท้ที่ท่านใช้กันในเพศและวัยนั้น รู้สึกสะดวกใจ และอาจมองเห็นภาพท่านทั้งคราวเป็น 
ฆราวาสที่กำลังคะนองรื่นเริงและภาพที่เป็นนักบวชซึ่งสละความเป็นโลกออกอย่างสิ้นเชิง มีแต่ความ 

อัศจรรย์ล้วน ๆ อยู่ในองค์แห่งพระ เวลาท่านบวชแล้ว 

ขณะท่านเล่านิทานให้ปัง น่าปังมาก โดยมากก็เป็นเรื่องสมัยปัจจุบันมากกว่าจะเป็นนิทาน ท่าน 
ชอบชมเชยความฉลาดของเจ้าคุณอุบาลีฯ ให้ปังเสมอ ครั้งหนึ่งท่านเล่าว่าท่านสนทนากับท่านเจ้าคุณอุ 
บาลีฯ ถึงพระเวสสันดร พอได้โอกาสท่านเรียนถามถึงแม่ของพระนางมัทรีคือใคร ไม่เห็นกล่าวไว้ใน 
คัมภีร์ หรืออ้นหาไม่พบต่างหาก ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ก็ตอบซึ้นทันทีว่า ท่านยังไม่เคยเห็นไม , เคยได้ยินแม่ 
นางมัทรีบ้างหรือ เขาเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมือง ท่านมัวไปหานางมัทรีอยู่ที่ไหนถึงไม , ได้เห็นกับเขา ท่าน 
พระอาจารย์มั่นกราบเรียนว่ายังไม่เคยเห็นเลย ไม่ทราบว่าอยู่ใจคัมภีร์ไหน ท่านตอบทันทีว่าจะอยู่ใน 
คัมภีร์อะไรที่ไหนกัน ก็สาวอบผู้พูดเสียงดัง ๆ บ้านแกหลังใหญ่ ๆ อยู่สี่แยกทางออกไปวัดยังไงล่ะ ท่าน 
พระอาจารย์มั่นเกิดงง ต้องเรียนถามท่านอีกว่าสี่แยกที่ไหนและทางออกไปวัดไหน ท่านไม่เห็นกล่าว 
เรื่องวัดเรื่องวาไว้เลย ท่านตอบว่าก็แม่นางมัทรีบ้านแกอยู่เกือบติดกับบ้านท่านอย่างไรล่ะ ทำไมยังไม่รู้ 
กระทั่งนางมัทรีและสาวอบแม่นางมัทรีเข้าอีก ท่านนี้แย่จริง ๆ เพียงนางมัทรีและสาวอบในหมู่บ้าน 
เดียวกันยังไม , รู้อีก ท่านจะไปเที่ยวหาแม่นางมัทรีในคัมภีร์ไหนกันอีก ผมก็แย่แทนท่านล้าเป็นอย่างนี้ 
ท่านอาจารย์ก็ระลึกได้ทันทีเมื่อท่านพูดว่านางมัทรีและสาวอบที่อยู่ในบ้านเดียวกัน แต่ก่อนมัวไปนึกภาพ 
ในเรื่องพระเวสสันดรในคัมภีร์โน้นจึงทำให้งงไปนาน ท่านว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ท่านฉลาดโต้ตอบด้วย 
อุบายแปลก ๆ อย่างนี้เสมอมา ท่านมักโต้ตอบแบบศอกกลับเสมอ ทำเอาผู้ฟิงงงไปตาม ๆ กันและก็ได้ 
สติปัญญาจากอุบายท่านตลอดมา ท่านเล่าทั้งหัวเราะขันตัวท่านเองที่ไม , ทันลูกไม้ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ 



ท้าวสักกเทวราชบนสวรรค์มาเยยมท่านเสมอ 


ท่านพักจำพรรษาอยู่บ้านนำเมา อำเภอแม่ปัง เชียงใหม่ ท่านว่าท่านต้อนรับแขกจำพวกกายทิพย์ 
บนสวรรค์ มีท้าวสักกเทวราชเป็นหัวหน้ามากเป็นพิเศษ แม้หน้าแล้งท่านหลีกออกไปเที่ยววิเวกองค์เดียว 
อยู่ในถํ้าดอกคำ ก็มีท้าวสักกเทวราชพาพวกเทวดามาเยี่ยมท่าน ซึ่งมาแต่ละครั้งเป็นหมื่นเป็นแสนและ 
มาบ่อยที่สุด ถ้าพวกที่ไม , เคยมาท้าวสักก-เทวราชต้องเตือนให้เขาเข้าใจวิธีพิงธรรมก่อนที่ท่านจะแสดงให้ 
พิง โดยมากท่านแสดงเมตตาอัปปมัญญาพรหมวิหารให้เขาพิง เพราะพวกเทวดาชอบธรรมนี้มากเป็น 
พิเศษ ท่านพักอยู่ทั้งสองแห่งนี้ ท้าวสักกเทวราชมาเยี่ยมพิงธรรมเสมอ การต้อนรับพวกเทพทุกชั้นทุกภูมิ 
ก็ปรากฏว่ามากเป็นพิเศษกว่าที่อื่น ๆ เพราะที่นี่อยู่ลึกและสงัดมาก บรรยากาศก็อำนวย พวกนี้เคารพท่าน 
และสถานที่ที่ท่านพักอยู่มาก แม้ทางจงกรมที่ญาติโยมเอาทรายมาเกลี่ยไว้สำหรับให้ท่านเดินจงกรมก็ไม่ 
กล้าผ่านเข้ามา ต้องเว้นไปเข้าทางอื่น พวกพญานาคก็เช่นกัน เวลาเขาเข้ามาเยี่ยมพิงธรรมท่าน ก็ไม , อาจ 
เดินข้ามทางจงกรมเข้ามา ถ้าหัวหน้าจำเป็นต้องเดินผ่านเข้ามาเป็นบางครั้ง ต้องเว้นไปทางหัวจงกรม เดิน 
อ้อมเข้ามา บางครั้งพญานาคใช้ให้บริวารมากราบนิมนต์ท่านในกิจบางอย่าง เช่นเดียวกับมนุษย์เรามา 
นิมนต์พระไปในงาน ก็ไม่กล้าเดินข้ามทางจงกรมเข้ามา ถ้ามีทรายโรยไว้ก็เอามือกวาดทรายออกเสียก่อน 
แล้วค่อยคลานเข้ามา พอพ้นจากนั้นแล้วค่อยลุกขึ้นเดินเข้ามาหาท่าน กิริยามรรยาททุกอาการอยู่ในความ 
สำรวมดีมาก ท่านว่ามนุษย์เราซึ่งเป็นเจ้าของศาสนา ล้าต่างสนใจในธรรมและมีความเคารพต่อตัวเองสม 
กับว่ารักตนจริง ๆ ตามความรู้สึกที่ฟิงลึกอยู่ภายใน ก็ควรมีมรรยาทเคารพศาสนาเช่นเดียวกับพวกเทวดา 
และพญานาคที่เขาท่ากัน แม้ไม่สามารถจะมองเห็นวิธีการที่เขาท่าความเคารพต่อศาสนา แต่ศาสนาก็ 
สอนวิธีเคารพไว้อย่างสมบูรณ์แล้วไม่มีอะไรบกพร่อง นอกจากพวกมนุษย์เราไม , ค่อยสนใจเท่าที่ควร 

และตั้งใจสั่งสมความประมาทใส่ตนจนหาที่เก็บไม , ได้เท่านั้น จึงไม , ค่อยประสบความสุขความสมหวัง 
ดังที่ปรารถนากัน ความจริงศาสนาเป็นแหล่งผลิตมรรยาทศีลธรรมอันดีงามเพื่อผล คือความสุขความ 
สมหวังจะมีทางเกิดขึ้นแก , ผู้สนใจตามหลักศาสนาที่สอนไว้ ท่านกล่าวเน้นหนักลงไปว่า ความสำคัญของ 
ทุกสิ่งในโลกก็คือใจ ล้าใจหยาบทุกสิ่งที่มาเกี่ยวข้องก็กลายเป็นของหยาบไปด้วย เช่นเดียวกับร่างกาย 
สกปรก แม้สิ่งที่มาคละเคล้ากับกายจะเป็นของสะอาดสวยงามเพียงไร ก็กลายเป็นของสกปรกไปตาม 
ร่างกายที่สกปรกอยู่แล้ว ฉะนั้นธรรมจึงอดจะหยาบไปตามใจที่สกปรกไม , ได้ ถึงจะเป็นธรรมที่บริสุทธ 
หมดจด แต่พอคนมีใจโสมมเข้าไปเกี่ยวข้อง ธรรมก็กลายเป็นธรรมอับเฉาไปตาม เหมือนผ้าที่สะอาดตก 
ลงไปคลุกฝ่น หรือคนชั่วแบกคัมภีร์ธรรมอวดโลกให้เขารับนับถือ ซึ่งทั้งสองนี้ไม่มีผลดีต่างกันเลย คนที่ 
ใจหยาบกระด้างต่อศาสนาก็เป็นคนในลักษณะนี้เหมือนกัน จึงไม่มีทางได้รับประโยชน์จากศาสนธรรม 
แม้เป็นของวิเศษเพียงไรเท่าที่ควร เอาแต่ชื่อออกประกาศกันว่าตนนับถือศาสนา แต่ไม่ทราบว่าศาสนาคือ 
อะไร และมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้นับถืออย่างไรบ้าง ล้าประสงค์อยากทราบข้อเท็จจริงจากศาสนาอย่าง 
แท้จริงแล้ว ตนกับศาสนาก็เป็นอันเดียวกัน ความสุขทุกข์ที่เกิดกับตนย่อมกระเทือนถึงศาสนาด้วย 
ความประพฤติดีชั่วก็กระเทือนถึงศาสนาเช่นกัน คำว่าศาสนาคือแนวทางที่ถูกต้องแห่งการดำเนินชีวิตนั่น 
แล จะเป็นอื่นมาจากไหน ล้าคิดว่าศาสนาอยู่ที่อื่นนอกจากตัว ก็ชื่อว่าเข้าใจศาสนาผิดจากความจริง การ 
ปฏิบัติต่อศาสนาก็ปฏิบัติไม , ถูก คำว่าไม , ถูกนี้ ไม , ว่าอะไรไม , ถูก ของนั้นใช้ประโยชน์อะไรไม , ได้แม้ได้ก็ 
ไม , ถูกตามกฎเกณฑ์ คือได้แบบขวางโลก ขวางธรรม ขวางตน และขวางผู้อื่นไปทั้งนั้น คิดอย่างง่าย ๆ 


และเห็นประจักษ์ตาคือ การบวกลบคูณหารไม , ถูก ตัดเสื้อกางเกงไม , ถูก เย็บเสื้อผ้าไม่ถูก สามีภริยา 
ปฏิบัติไม , ถูกตามจารีตประเพณี คู่รักปฏิบัติไม , ถูกตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ต่อกัน พ่อแม่กับลูก ๆ ปฏิบัติ 
ต่อกันไม่ถูก การแสวงหาทรัพย์ไม , ถูกทาง การจ่ายทรัพย์ไม , ถูกทาง ขับรถไม , ถูกกฎจราจร เจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติงานไม , ถูกต้องตามกฎหมายอันเป็นเครื่องปกครองโลกให้ร่มเย็นทั่วหน้ากัน ราษฎรกับเจ้านาย 

ปฏิบัติต่อกันไม , ถูกตามระบอบประเพณีและกฎหมายบ้านเมือง ขาดความเคารพนับถือกัน และกลายเป็น 
ข้าศึกต่อกัน เหล่านี้จะเห็นเป็นความเสียหายมากห้อยกว้างแคบเพียงไร ผลคือความผิดหวังและความ 
เดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ทำผิด จะแสดงขึ้นที่ไหน ถ้าไม่แสดงขึ้นตามจุดแห่งเหตุที่ทำผิด ก็ไม่มีที่ 
แสดง ขึ้นชื่อว่าผิดแล้วผลคือความเสียหายต้องแสดงขึ้นตามเหตุนั้น ๆ แม้คนที่ทำผิดต่อผู้อื่นโดยที่เขาจะ 
ทราบว่าตัวทำผิดต่อเขาหรือไม , ก็ตาม ผลคือความเสียหายที่จะระบาดออกจากการทำผิดนั้น ปิดไม่อยู่ 
แน่นอน ต้องแสดงสุดขีดแห่งการทำผิด จะเป็นฝ่ายใดได้รับไม่เป็นปัญหา ข้อแก้ตัวว่าทำผิดแล้วผลไม่ 
แสดงตัวให้ปรากฏ อย่างไรต้องแสดงมากน้อยจนถึงขั้นแดงโร่ทั่วดินแดน ฉะนั้นคำว่าไม่ถูก เช่น คิด 
ไม่ถูก พูดไม , ถูก และคำว่าไม , ถูก หรือคำว่าผิดนั้จึงเป็นจุดที่ควรสนใจอย่างยิ่ง ไม่ชินชาตามัว ไม่เหลียว 
แลเรื่องจะแก่กล้าพล่าเอาตัว ผู้เลื่อนลอยต่อความผิดให้ล่มจมอย่างเห็นประจักษ์ตาในขณะนี้ชาตินี้ ไม่ 
ต้องมองไกลอันเป็นการตะครุบเงามากกว่าถูกตัวจริง เพราะศาสนามิใช่เงาเครื่องหลอกหลอนคนให้โง่ 
แต่เป็นศาสนาที่ให้ความจริงทุกประตูที่ประกาศสอนไว้ ไม่ผิดพลาด ถ้าผู้นับถือไม่ปฏิบัติให้ผิดพลาดไป 
เอง แล้วกล่าวตู่ว่าศาสนาไม่เป็นท่า ซึ่งเป็นการกว้านความผิดพลาดมาทับถมโจมตีตัวเองให้เกิดความ 
ทุกข์ร้อนจนหาที่ปลงวางไม่ได้เท่านั้น จึงไม่มีปัญหาสำหรับศาสนาซึ่งเป็นของบริสุทธิมาดั้งเดิม ท่าน 
กล่าวยํ้าอีกว่าคนเราถ้ายอมรับความจริงตามหลักศาสนาที่สอนไว้ ตัวย่อมได้รับความเป็นธรรม คือตัวเย็น 
ผู้เกี่ยวข้องมากน้อยก็เย็น โลกร่มเย็นไม่ค่อยมีการทะเลาะเบาะแว้งแย่งชิง เพื่อแข่งดิบแข่งดีกันให้ 
เดือดร้อนไปทั้งสองฝ่าย ซึ่งสุดท้ายก็เป็นไฟไปตาม ๆ กัน ไม่มีใครได้ครองความสุขดังใจหวัง เพราะเอา 
ใจดวงกำลังเป็นไฟทั้งกองเข้าไปเป็นหัวหน้าว่าความในกิจการ ในโรง ในศาล ในเรื่องต่าง ๆ ไม่มี 
ประมาณ ด้วยเหตุนี้แล คนเราจึงหาประมาณความทรงตัวได้ยาก อยู่ที่ไหนก็ร้อนเป็นฟินเปีนไพ่ไม่เป็น 
สุข เพราะใจแบกกองไฟไว้กับตัวตลอดเวลา ไม , คิดจะปลงวางลงบ้าง พอได้หายใจไกลทุกข์ประสบสุข 
เลียบ้างเพื่อทรงตัว ท่านว่าผมเองนับแต่บวชมาในศาสนา ชาตินี้เกือบทั้งชาติสนุก พิจารณาศาสนธรรม 
ที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ ความกว้างลึกของศาสนธรรมยังกว้างลึกกว่ามหาสมุทรทะเลเป็นไหน ๆ เทียบ 
กันไม่ได้เอาเลย ถ้าพูดตามความจริง ๆ แล้วความละเอียดสุขุมเหลือประมาณที่จะพิจารณาตามได้ ความ 
อัศจรรย์แห่งผลที่แสดงขึ้นกับการปฏิบัติเป็นระยะ ๆ ไป ก็สุดจะกล่าว ถ้าไม่คิดว่าคนจะหาว่าบ้าแล้ว ผม 
กราบพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งเป็นองค์แห่งธรรมอัศจรรย์แท้ได้ตลอดไปเช่นเดียวกันกับ 
คนงานอื่น ๆ ซึ่งหนักยิ่งกว่าการกราบไหว้เป็นไหน ๆ ไม , มีการเกียจคร้าน ไม่นึกระอา ไม , นึกว่าซํ้าซาก 
แต่แน่ใจอย่างถอนไม่ขึ้น แม้ชีวิตดับไปว่าพุทธะ ธรรมะ สังฆะอยู่กับเรา เราอยู่กับท่านตลอดเวลา อกา 
ลิโก ไม , มีการแยกย้ายจากกันเหมือนโลก อนิจจํ ทุกฺขํ อนตุตา ที่คอยทำลายหัวใจสัตว์โลกให้ระทมขม 
ขื่นอยู่เสมอ ไม่พอให้หายใจได้แต่ละเวลาเลย 

ท่านเล่าว่า หลายคืนที่ทำความเพียรอยู่ตลอดกลางคืนยามดึกสงัด ปรากฏเห็นสามเณรน้อยองค์ 
หนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่ง พากันเดินผ่านไปผ่านมาอยู่แถวบริเวณนั้นแทบทุกคืน ท่านนึกสงสัยว่าคนทั้งสอง 
นี้เดินไปมาเพื่อประสงค์อะไร วันต่อมาจึงถามถึงเหตุที่ต้องพากันมาเดินวกเวียนอยู่แถวนั้น ก็ได้คำตอบ 
จากคนทั้งสองว่าเป็นห่วงและอาลัยในพระเจดีย์ที่สร้างยังไม่เสร็จ แต่ได้ตายไปเลียก่อน เพราะความ 



ห่วงใยนั้นจึงต้องวกเวียนไปมาอยู่ทำนองนี้นานแล้ว ส่วนสามเณรน้อยนั้นเป็นน้องชายของหญิงคนนั้น 
ทั้งสองคนได้ร่วมกำลังกันสร้างพระเจดีย์ ความที่ต่างคนต่างห่วงและอาลัยพระเจดีย์และเสียดายเวลา ไม่ 
รอคอยพอให้สร้างพระเจดีย์เสร็จก่อนแล้วค่อยตายไป จะไม่เป็นภาระผูกพันดังที่เป็นอยู่เวลานี้ แม้จะ 
เป็นอยู่ในภพที่มีความห่วงใย แตกมิได้มีความทุกข์ทรมานซึ่งควรจะเป็น เป็นแต่จะไปผุดไปเกิดที่ไหนก็ 
ไม่อาจปลงใจลงได้เด็ดขาดเท่านั้น ท่านจึงได้เทศน์ให้คนทั้งสองฟิงว่า สิ่งที่ล่วงไปแล้วไม , ควรไปท่า 
ความผูกพัน เพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริง แม้จะท่าความผูกพันและมั่นใจให้สิ่งนั้นกลับมาเป็น 
ปัจจุบันก็เป็นไปไม่ได้ ผู้ท่าความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่ผู้เดียวโดยความไม , สมหวังตลอดไป 

อนาคตที่ยังไม , มาถึงก็เป็นสิ่งไม , ควรไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นคัน อดีตควรปล่อยไว้ตามอดีต อนาคตก็ 
ควรปล่อยไว้ตามกาลของมัน ปัจจุบันเท่านั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้ เพราะอยู่ในฐานะที่ควรท่าได้ไม่ 
สุดวิสัย การสร้างพระเจดีย์ไม่สำเร็จแต่มาด่วนตายไปเสียก่อนนั้น ถ้าเป็นสึ่งที่สามารถท่าให้เป็นไป 
ตามใจหวังได้แล้ว เราก็ไม , ควรตาย ควรจะสร้างให้สำเร็จไปเสียก่อน แต่ยังพันตายไปจนได้ มิหนำเวลา 
ตายแล้วยังมาเป็นห่วงอยากให้เจดีย์สำเร็จทั้งที่ไม่สามารถท่าได้ นี่แสดงว่าคิดผิดไปถึงสองชั้น แล้วยังจะ 
เป็นห่วงเพื่อให้สมความปรารถนาอีก ต่อไปยิ่งคิดผิดไปอีกสามชั้น ความคิดผิดมิได้ผิดเฉพาะความคิด 
เท่านั้น การไปการมาเกิดในภพ การเสวยสุขเสวยทุกข์ในภพนั้น ๆ ก็พลอยผิดความมุ่งหมายไปด้วย 
เพราะความคิดผิดเป็นสาเหตุจากใจเพียงดวงเดียว จึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะพันคิดพันเป็นห่วง 
ต่อไป การสร้างพระเจดีย์เราสร้างหวังบุญหวังกุศลต่างหาก มิได้สร้างเพื่อหวังเอาก้อนอิฐก้อนหินปูน 
ทรายในองค์พระเจดีย์ไปด้วย สึ่งที่เป็นสมบัติของเราในการสร้างพระเจดีย์ก็คือบุญ สร้างได้มากน้อย 
บุญที่เกิดจากการสร้างนั้นเป็นของเรา จึงไม , ควรเป็นห่วงใยในอิฐในปูนและในพระเจดีย์ ซึ่งเป็นวัตถุที่ 
หยาบยิ่ง และเป็นสิ่งสุดวิสัยที่จะให้เป็นไปได้ดังใจหวัง ท่านนักสร้างบุญทั้งหลาย ท่านเอาเฉพาะบุญติด 
ตัวไปมิได้เอาสิ่งก่อสร้างวัตถุทานต่าง ๆ ที่สละลงเพื่อทานแล้วติดตัวไปด้วย เช่น การสร้างวัด สร้างกุฎี 
วิหาร ศาลาโรงธรรมสวนะ สร้างถนนหนทาง สร้างลังนั้า สร้างสาธารณสถาน ตลอดการให้ทานด้วย 
วัตถุต่าง ๆ มากมายหลายวิธี สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องสนองกุศลเจตนาของผู้มุ่งท่าบุญให้ทานเท่านั้น 
มิใช่ตัวบุญตัวกุศลตัวสวรรค์นิพพาน และมิใช่ผู้จะไปสู่มรรคสู่ผลสู่สวรรค์นิพพาน สร้างไว้แล้วนานไปก็ 
ชำรุดทรุดโทรม และร่วงโรยไปตามฐานะและกาลของมัน สิ่งที่สำเร็จจากการก่อสร้างและการให้ทานอัน 
เป็นส่วนนามธรรมอยู่ภายในนั้นคือตัวบุญกุศล เจ้าของผู้คิดเป็นกุศลเจตนาขึ้นมาให้สำเร็จเป็นวัตถุ 

ไทยทานต่าง ๆ นั้นคือใจ ใจนี่แลเป็นผู้ทรงบุญ ทรงกุศล ทรงมรรค ทรงผล ทรงสวรรค์นิพพาน และใจ 
นี่แลเป็นผู้ไปสู่สวรรค์นิพพาน นอกจากใจไม , มีอะไรจะไป เจดีย์ของคุณทั้งสองที่สร้างยังไม่เสร็จนั้นก็ 
มิได้มีจิตใจพอจะมีเจตนาในบุญกุศลเพื่อไปสวรรค์นิพพานอะไรเลย ความเป็นห่วงก็ศึอใจดวงหึงหวง 
แม้จะเป็นฝ่ายดี แต่ความคิดที่ติดอยู่ ขัดว่าเป็นความคิดไม่ฉลาดต่อตัวเองอยู่นั่นแหละ จึงท่าเจ้าของให้ 
วกไปเวียนมาชักช้าต่อทางไปผุดไปเกิด ล้าคุณทั้งสองยินดีเฉพาะกุศลผลบุญที่ท่าได้จากการสร้างพระ 
เจดีย์ไปเท่านั้น ไม่มุ่งจะแบกหามพระเจดีย์ไปสวรรค์นิพพานด้วย คุณทั้งสองก็ไปอย่างสุคโตหายห่วงไป 
นานแล้ว เพราะบุญเป็นเครื่องสนับสนุนคนให้สุคโตเสมอมา ดังธรรมแสดงไว้ว่า อกาลิโก ฉะนั้นบุญ 
จึงไม่เปลี่ยนแปลงตัวกลายเป็นบาปตลอดกาล ความห่วงในสิ่งไม , ควรห่วงและในกาลไม , ควรห่วง จึงเป็น 
ความผิดของผู้ห่วงใยเอง อนึ่งความห่วงใยอยากให้เจดีย์สำเร็จนั้นก็มิได้สำเร็จไปตามความห่วงความหวัง 
จึงไม , ควรตั้งจิตคิดเป็นห่วงในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ พลังแห่งบุญกุศลของคุณทั้งสองพอดีคับคุณทั้งสองอยู่ 
เฉพาะปัจจุบัน อย่าคิดเรื่องอดีตอนาคตให้เป็นการกดถ่วงกำลังใจที่ควรจะไปทางดีให้เสียเวลาอยู่นาน 



ดังที่เป็นมาและเป็นอยู่ขณะนี้ ควรแก้ไขเจตสิกธรรม คือ ความคิดปรุงต่าง ๆ นั้นเสีย คุณทั้งสองจะหาย 
ห่วง และไปอย่างสบายหายกังวลในไม่ช้า ขอได้พากันสนใจในปัจจุบันอันเป็นที่บรรจุกุศลธรรมทั้งมวล 
เพื่อมรรคผลนิพพาน อดีตอนาคตเป็นข้าศึกที่ควรแก้ไขอย่าให้เนิ่นนาน คุณทั้งสองเป็นบุคคลที่น่าสงสาร 
มาก สร้างบุญญาภิสมภารมาเพื่อยังตนไปสู่สุคติ แต่กลับมาติดกังวลในอิฐในปูนเพียงเท่านั้น จนเป็น 
อุปสรรคต่อทางเดินของตนซึ่งท่าให้เสียเวลาไปนาน ถ้าคุณทั้งสองพยายามตัดความขัดข้องห่วงใยที่กำลัง 
เป็นอยู่ออกจากใจ ชั่วเวลาไม่นานเลยจะเป็นผู้หมดภาระเครื่องผูกพัน คุณมีจิตมุ่งมั่นในภพใดจะสมหวัง 
ในภพนั้นเพราะแรงกุศลที่ได้พากันสร้างมาพร้อมอยู่แล้ว 

จากนั้นท่านแสดงศีล ๕ ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ไม่ขัดต่อภพกำเนิดและเพศวัยให้ฟ้ง พร้อมอานิสงส์ 
เป็นใจความย่อว่า หนึ่ง สิ่งที่มีชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเอง จึงไม่ควรเบียดเบียนและท่าลาย 
คุณค่าแห่งความเป็นอยู่ของเขาให้ตกไป อันเป็นการท่าลายคุณค่าของกันและกันเป็นบาปกรรมแก่ผู้ทำ 
สอง สิ่งของของใคร ๆ ก็รักและสงวนแม้คนอื่นจะเห็นว่าไม , ดีมีคุณค่า แต่ผู้เป็นเจ้าของย่อมเห็นคุณค่าใน 
สมบัติของตนไม่ว่าสมบัติหรือสิ่งของใด ๆ ที่มีเจ้า 1 ของ แม้มีคุณค่าน้อยก็ไม่ควรทำลาย คือ ฉกลักปล้นจี้ 
เป็นต้น อันเป็นการทำลายสมบัติและทำลายจิตใจกันอย่างหนัก ทั้งเป็นบาปมาก ไม่ควรทำ สาม 
ลูกหลานสามีภริยาใคร ๆ ก็รักสงวนอย่างยิ่ง ไม , ปรารถนาให้ใครมาอาจเอื้อมล่วงเกิน จึงควรให้สิทธิเขา 
โดยสมบูรณ์ ไม , ล่วงลํ้าเขตแดนของกันและกัน อันเป็นการทำลายจิตใจของผู้อื่นอย่างหนักและเป็นบาป 
ไม่มีประมาณ สี่ มุสา การโกหกพกลมเป็นสิ่งทำลายความเชื่อถือของผู้อื่นให้ขาดสะบั้นลง ขาดความ 
นับถืออย่างไม่มีชิ้นดีเลย แม้แต่สัตว์ดิรัจฉานเขาก็ไม่พอใจในคำหลอกลวง จึงไม่ควรพูดโกหก 

หลอกลวงให้ผู้อื่นเสียหาย ห้า สุรา ตามธรรมชาติเป็นของมึนเมาและให้โทษอยู่ในตัวของมันอย่างเต็มที่ 
อยู่แล้ว เมื่อดื่มเข้าไปย่อมสามารถทำคนดี ๆ ให้กลายเป็นคนน้าได้ในทันทีทันใด และลดคุณค่าลงโดย 
ลำดับ ผู้ต้องการเป็นคนดีมีสติปกครองตัวอย่างมนุษย์ทั้งหลาย จึงไม่ควรดื่มสุราเครื่องทำลายสุขภาพทาง 
กายและทางใจอย่างยิ่ง เพราะเป็นการทำลายตัวเองและผู้อื่นไปด้วยในขณะเดียวกัน 

อานิสงส์ของศีล ๕ เมื่อรักษาได้ หนึ่ง ทำให้อายุยืนปราศจากโรคภัยเบียดเบียน สอง ทรัพย์ 
สมบัติที่อยู่ในความครอบครอง มีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายมาราวีเบียดเยียนทำลาย สาม ระหว่าง 
ลูกหลานสามีภริยาอยู่ด้วยกันเป็นผาสุก ไม่มีผู้มาคอยล่วงลํ้ากลํ้ากราย ต่างครองกันด้วยความเป็นสุข สี่ 
พูดอะไรมีผู้เคารพเชื่อถือ คำพูดมีเสน่ห์เป็นที่จับใจไพเราะด้วยสัตย์ด้วยศีล เทวดาและมนุษย์เคารพรัก ผู้ 
มีสัตย์มีศีลไม่เป็นภัยแก , ตนและผู้อื่น ห้า เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด ไม่หลงหน้า หลงหลัง จับ 
โน่นชนนี่เหมือนคนน้าบอหาสติไม , ได้ ผู้มีศีลเป็นผู้ปลูกและส่งเสริมความสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่ว 
โลกให้มีแต่ความอบอุ่นใจ ไม่เป็นที่ระแวงสงสัย ผู้ไม , มีศีลเป็นผู้ทำลายหัวใจคนและสัตว์ให้ได้รับความ 
ทุกข์เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า ฉะนั้นผู้เห็นคุณค่าของตัวจึงควรเห็นคุณค่าของผู้อื่นว่ามีความรู้สึก 

เช่นเดียวกัน ไม่เบียดเบียนทำลายกัน ผู้มีศีลสัตย์เมื่อทำลายขันธ์ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ไม , ตกตํ่า 
เพราะอำนาจศีลธรรมคุ้มครองรักษาและสนับสนุน จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะพากันรักษาให้บริบูรณ์ เมื่อ 
จากอัตภาพนั้จะมีสวรรค์เป็นที่ไปโดยไม , ต้องสงสัย ธรรมที่สั่งสอนแล้วควรจดจำให้ดี ปฏิบัติให้มั่นคง 
จะเป็นผู้ทรงสมบัติทุกอย่างในอัตภาพที่จะมาถึงในไม , ช้านั้แน่นอน 

พบจบธรรมเทศนา สองพี่น้องมีใจร่าเริงในธรรม และขอสมาทานศีล ๕ กับท่าน ท่านได้ 
ประกาศศีล ๕ ให้แก่สองพี่น้องตามเจตนา พอเสร็จการแสดงธรรมและประกาศศีล ๕ แล้ว คนทั้งสองได้ 
นมัสการลาและหายตัวไปในที่และขณะนั้นนั่นเอง ด้วยอำนาจกุศลศีลทานที่ได้สร้างมาและกุศลที่ฟิง 



ธรรมรักษาศีล ๕ กับท่านอาจารย์ สองพี่น้องได้เปลี่ยนภพถ่ายภูมิที่เป็นอยู่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
พิภพในลำดับต่อมาโดยไม่ชักช้า และได้พากันมานมัสการเยี่ยมพิงเทศน์ท่านอาจารย์เสมอมิได้ขาด 

พร้อมด้วยความขอบพระคุณท่านที่เมตตาอนุเคราะห์ให้อุบายสั่งสอนต่าง ๆ จนได้พ้นจากความวกเวียนไป 
มาในสถานที่นั้น แล้วไปเกิดในสวรรค์เสวย ทิพ ยสมบัติที่ไปรอคอยอยู่เป็นเวลานานแล้วอย่างมีความสุข 
เวลาที่ลงมาเยี่ยมท่านได้เล่าเรื่องความห่วงใยว่าเป็นภัยแก่จิตใจอย่างยิ่ง ทำให้เนิ่นช้าต่อทางดำเนินและภพ 
ชาติที่ควรจะได้จะถึง พอได้รับอุบายแล้วก็สามารถตัดความห่วงใยเหล่านั้นเสียได้ ชิตพ้นจากความ 
ผูกพันไปเกิดในสวรรค์ได้โดยสะดวก ลำดับนั้นท่านได้แสดงความห่วงใยของชิตว่า เป็นสิ่งที่ทำให้เกิด 
อุปสรรคได้อย่างมากมาย เวลาจะพรากจากขันธ์ นักปราชญ์ท่านจึงสอนให้ระวังชิตไม่ให้เป็นอารมณ์ 
ห่วงใยกับสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น กลัวชิตจะประหวัดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นที่รักบ้าง เป็นอารมณ์ขุ่นมัวในใจ 
บ้าง เช่น ความโกรธแค้นในผู้หนึ่งผู้ใด ขณะชิตจะออกจากร่างเป็นขณะที่สำคัญมาก อาจไปเกาะเอา 
อารมณ์ที่ไม่ดีเข้าแล้วกลับมาเป็นไฟเผาตัว จากนั้นก็ไปเกิดในทุคติภพมีนรก เปรต อสุรกาย สัตว์ 
ดิรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งล้วนเป็นภพกำเนิดที่ไม่พึงปรารถนา และให้ความทุกข์ร้อนตลอดภพนั้น 
ๆ ฉะนั้นการ!เกอบรมชิตเมื่ออยู่ในฐานะที่ควรทำได้จึงควรสนใจอย่างยิ่ง แกให้รู้เรื่องของชิตเสีย แต่ยัง 
เป็นคนที่รู้ ๆ เห็น ๆ เรื่องของตนอยู่ทุกขณะ นี้เป็นความชอบแท้ เมื่อทราบว่ายังบกพร่องส่วนใดจะ 
ได้รับแก้ไขดัดแปลงเสีย เวลาเข้าตาจนแล้วจะได้มีทางรักษาตัวทันกับเหตุการณ์ ไม่ต้องวิตกวิจารว่าจะ 
เสียทีให้ความชั่วทั้งหลายเข้ามาเหยียบยํ่าทำลายได้ ยิ่ง!เก , ให้ 1 ขาดความสืบต่อกับอารมณ์ดีชั่วทั้งหลายอย่าง 
ประจักษ์แล้ว ยิ่งประเสริฐเลิศโลกไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน นักปราชญ์ท่านเห็นความสำคัญของใจว่า 
ประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งใด ๆ ในสามภพ ท่านจึงพยายาม!เกใจให้ไปถูกทางและสั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติต่อใจ 
ด้วยดี เพราะการขาดทุนสูญทรัพย์นอกภายใน ขึ้นอยู่กับใจเป็นสำคัญ เวลาเป็นอยู่ก็อยู่ด้วยใจ สุขด้วยใจ 
ทุกข์ด้วยใจ เวลาตายไปก็ไปด้วยใจ เกิดเป็นกำเนิดต่าง ๆ ดีหรือชั่วก็เกิดด้วยใจ เสวยกรรมทั้งหนักทั้ง 
เบา ทั้งดีทั้งชั่ว ด้วยใจเป็นเหตุทั้งมวล ไม่มีสึ่งใดพาให้เป็น มีใจดวงเดียวเท่านั้นพาให้เป็นไป ใจจึงควร 
ได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีเสมอเพื่อรู้วิธีปฏิบัติต่อตัวเองทั้งปัจจุบันและอนาคต พอจบการแสดง 

ธรรม เทวดาได้รับความแช่มชื่นเบิกบานใจเป็นอันมาก และกล่าวสรรเสริญธรรมที่ท่านแสดงว่าเป็นยอด 
แห่งธรรม ซึ่งไม่เคยได้ยินได้พิงจากที่อื่นใดมาก่อนเลย เสร็จแล้วพากันกระทำประทักษิณสามรอบ และ 
ถอยห่างออกไปจนพ้นเขตที่ท่านพักอยู่แล้วต่างก็เหาะลอยขึ้นบนอากาศ ราวกับสำลีอันละเอียดถูกลมพัด 
ปลิวขึ้นสู่อากาศฉะนั้น 

มีเรื่องแปลกประหลาดอีกเรื่องหนึ่ง ท่านเล่าว่าแปลกใจมาก คืนหนึ่งที่มีเหตุการณ์โดยทางนิมิต 
ภาวนาเกิดขึ้น เวลานั้นท่านพักอยู่ในภูเขาถึกแห่งหนึ่ง ห่างจากหมู่บ้านมาก ที่ชังหวัดเชียงใหม่ เป็น 
เหตุการณ์ที่ทั้งน่าหวาดเสียวและน่ายินดีพอ ๆ กัน คืนนั้นดึกมากราว ๓ นาฬิกา อันเป็นเวลาธาตุขันธ์ 
ละเอียด ท่านตื่นจากจำวัด นั่งพิจารณาไปเล็กน้อย ปรากฏว่าจิตใจมีความประสงค์จะพักสงบ มากกว่า 
จะพิจารณาธรรมทั้งหลายต่อไป ท่านเลยปล่อยให้จิตพักสงบ พอเริ่มปล่อยจิตก็เริ่มหยั่งลงสู่ความสงบ 
อย่างละเอียดเต็มภูมิสมาธิ และพักอยู่นานประมาณ ๒ ชั่วโมง หลังจากนั้นก็ค่อย ๆ ถอยออกมา แต่ทนที่ 
ชิตจะถอนออกมาสู่ปกติชิต เพราะมีกำลังจากการพักผ่อนทางสมาธิพอสมควรแล้ว แต่กลับถอยออกมา 
เพียงชั้นอุปจารสมาธิ แล้วออกรู้เหตุการณ์ต่อเนื่องไปในเวลานั้นเลยทีเดียว คือ ขณะนั้นปรากฏว่ามีช้าง 
เชือกหนึ่งใหญ่มากเดินเข้ามาหาท่าน แล้วทรุดตัวหมอบลงแสดงเป็นอาการจะให้ท่านขึ้นบนหลัง ท่านก็ 
ปีนขึ้นบนหลังช้างเชือกนั้นทันที พอท่านขึ้นนั่งบนคอช้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนั้นปรากฏว่ามีพระวัยหนุ่ม 



อีกสององค์ขี่ช้างองค์ละเชือกเดินตามมาข้างหลังท่าน ช้างทั้งสองเชือกนั้นใหญ่พอ ๆ กัน แต่เล็กกว่าช้าง 
ตัวที่ท่านกำลังขี่อยู่เล็กน้อย ช้างทั้งสามเชือกนั้นมีความองอาจสง่าผ่าเผยและสวยงามมากพอ ๆ กัน คล้าย 
กับเป็นช้างทรงของกษัตริย์ มีความฉลาดรอบรู้ความประสงค์และอุบายต่าง ๆ ที่เจ้าของบอกแนะดี 

เช่นเดียวกับมนุษย์ พอช้างสองเชือกของพระหนุ่มเดินมาถึง ท่านก็พาออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางภูเขาที่ 
มองเห็นขวางหน้าอยู่ไม่ห่างจากที่นั้นนัก ประมาณ ๑ กิโลเมตร ช้างท่านเป็นผู้พาเดินหน้าไปอย่างสง่าผ่า 
เผยในความรู้สึกส่วนลึก ท่านว่าราวกับจะพาพระหนุ่มสององค์นั้นออกจากโลกสมมติทั้งสามภพ ไม่มี 
วันกลับมาสู่โลกใด ๆ อีกต่อไปเลย พอไปถึงภูเขาแล้ว ช้างพาท่านและพระหนุ่มสององค์เดินเข้าไปที่ 
หน้าถํ้าแห่งหนึ่งซึ่งไม , สูงนัก เพียงเป็นเนินเชื่อมกันขึ้นไปหาถํ้าเท่านั้น เมื่อช้างใหญ่ทั้งสามเชือกเข้าไป 
ถึงถาแล้ว ช้างเชือกที่ท่านอาจารย์ขี่อยู่หันก้นเข้าไปในหน้าถํ้า หันหน้าออกมา แล้วถอยล้นเข้าไปจรด 
ผนังถํ้า ส่วนช้างสองเชือกของพระหนุ่มสององค์ต่างเดินเข้าไปยืนเคียงข้างช้างท่านข้างละเชือกอย่าง 

ใกล้ชิด หันหน้าเข้าไปในถํ้า ส่วนช้างท่านอาจารย์ยืนหันหน้าออกมาหน้าถํ้า ขณะนั้นปรากฏว่า ท่าน 
อาจารย์เองได้พูดสั่งเสียพระว่า นี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งขันธ์และภพชาติของผมจะขาดความสืบต่อกับ 

สมมติทั้งหลาย และจะยุติลงเพียงแค , นี้ จะไม่ได้กลับมาสู่โลกเกิดตายนี้อีกแล้ว นิมนต์ท่านทั้งสองจง 
กลับไปบำเพ็ญประโยชน์ตนให้สมบูรณ์เต็มภูมิก่อน อีกไม่นานท่านทั้งสองก็จะตามผมมา และไปใน 
ลักษณะเดียวกับที่ผมจะเตรียมไปอยู่ขณะนี้ การที่สัตว์โลกจะหนีจากโลกที่แสนอาลัยอ้อยอิ่งแต , เต็มไป 
ด้วยความระบมงมทุกข์นี้ไปได้แต่ละรายนั้น มิใช่เป็นของไปได้อย่างง่ายดายเหมือนเขาไปเที่ยวงานกัน 
แต่ต้องเป็นสิ่งแนใจมากที่ผู้นั้นจะต้องทุ่มเทกำลังทุกด้านลงเพื่อต่อสักู้ความดีทั้งหลาย ราวกับจะไม่มีชีวิต 
ยังเหลืออยู่ในร่างต่อไปนั่นแล จึงจะเป็นทางพ้นภัยไร้กังวล ไม่ต้องกลับมาเกิดตายเสียดายป่าช้าอีกต่อไป 
การจากไปของผมคราวนี้มิได้เป็นการจากไปเพื่อความล่มจมงมทุกข์ใด ๆ แต่เป็นการจากไปเพื่อหายทุกข์ 
กังวลในขันธ์ จากไปด้วยความหมดเยื่อใยในสิ่งที่เคยอาลัยอาวรณ์ทั้งหลาย และจากไปอย่างหมดห่วง 
เหมือนนักโทษออกจากเรือนจำฉะนั้น ไม่มีความหึงหวงและน้อยเนื้อตํ่าใจเพราะความพรากไปแห่งขันธ์ 
ที่โลกลือเป็นเรื่องกองทุกข์อันใหญ่หลวง และไม่มีสัตว์ตัวใดปรารถนาตายกันเลย ฉะนั้นจึงไม , ควร 
เสียใจอาลัยถึงผมอันเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสและกองทุกข์ไม่มีชิ้นดีเลย นักปราชญ์ไม่สรรเสริญ พอท่าน 
แสดงธรรมแก , พระหนุ่มสององค์จบลง ก็บอกให้ถอยช้างสองเชือกออกไป ซึ่งยืนแนบสองข้างท่านด้วย 
อาการสงบนิ่งราวกับไม่มีลมหายใจ และอาลัยคำสั่งเสียท่านที่ให้โอวาทแก่พระหนุ่มสององค์ ขณะนั้น 
ช้างทั้งสามเชือกแสดงความรู้สึกเหมือนสัตว์มีชีวิตจริง ๆ ราวกับมิใช่นิมิตภาวนา พอสั่งเสียเสร็จแล้ว ช้าง 
สองเชือกของพระหนุ่มก็ค่อย ๆ ถอยออกมาหน้าถํ้าหันหลังกลับออกไป แล้วหันหน้ากลับคืนมายังท่าน 
อาจารย์ตามเดิมด้วยท่าทางอันสงบอย่างยิ่ง ส่วนช้างท่านก็เริ่มท่าหน้าที่หมุนก้นเข้าไปในผนังถํ้าโดยลำดับ 
เฉพาะองค์ท่านนั่งอยู่บนคอช้างนั่นเอง ทั้งขณะให้โอวาททั้งขณะช้างหมุนตัวเข้าไปในผนังถํ้า พอช้าง 
หมุนก้นเข้าไปได้ค่อนตัว จิตท่านเริ่มรู้สึกตัวถอนจากสมาธิขึ้นมา เรื่องเลยยุติลงเพียงนั้น 

เรื่องนั้นจึงเป็นสาเหตุให้ท่านพิจารณาความหมายต่อไป เพราะเป็นนิมิตที่แปลกประหลาดมากไม่ 
เคยปรากฏในชีวิต ได้ความขึ้นเป็นสองนัย นัยหนึ่งตอนท่านมรณภาพจะมีพระหนุ่มสององค์รู้ธรรมตาม 
ท่าน แต่ท่านมิได้ระบุว่าเป็นใครบ้าง อีกนัยหนึ่งสมถะกับวิปัสสนาเป็นธรรมมีอุปการะแก , พระขีณาสพ 
แต่ต้นจนวาระสุดท้ายแห่งขันธ์ต้องอาศัยสมถวิปัสสนาเป็นวิหารธรรมเครื่องบรรเทาทุกข์ระหว่างขันธ์กับ 
จิตที่อาศัยกันอยู่ จนกว่าระหว่างสมมติคือขันธ์กับวิมุตติคือริสุทธิจิตจะเลิกราจากกัน ที่โลกเรียกว่าตาย 



นั่นแล สมถะกับวิปัสสนาจึงจะยุติในการทำหน้าที่ลงได้ และหายไปพร้อม ๆ กับสมมติทั้งหลาย ไม่มี 
อะไรจะมาสมมติกันว่าเป็นอะไรต่อไปอีก 

ท่านว่าน่าหวาดเสียวนั้น ท่านคิดตามความรู้สึกทั่ว ๆ ไป คือตอนช้างท่านกำลังหมุนก้นเข้าไปใน 
ผนังถํ้าทั้งที่ท่านนั่งอยู่บนคอช้าง แต่ท่านว่าท่านมิได้มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวเพราะเหตุการณ์ที่ 

กำลังเป็นไปอยู่นั้นเลย ปล่อยให้ช้างท่าหน้าที่ไปจนกว่าจะถึงที่สุดของเหตุการณ์ ที่น่ายินดีเช่นกันคือตอน 
ที่นิมิตแสดงภาพพระหนุ่มและช้างให้ปรากฏขึ้นในขณะนั้น บอกความหมายว่าจะมีพระหนุ่มรู้ธรรมตาม 
ท่านสององค์ในระยะที่มรณภาพ ไม่ก่อนหรือหลังท่านนานนัก ท่านว่าแปลกอยู่อีกตอนหนึ่งก็คือตอน 
ท่านสั่งเสียและอบรมสั่งสอนพระหนุ่มไม่ให้ตกใจ และมีความอาลัยถึงท่าน ให้พากันกลับไปท่าเพ็ญ 
ประโยชน์ส่วนตนให้เต็มภูมิก่อน และพูดถึงการจากไปของท่านเองราวกับจะไปในขณะนั้นจริง ๆ นี้ท่าน 
ว่านิมิตแสดงให้เห็นเป็นความแปลกในรูปเปรียบว่าเมื่อวาระนั้นมาถึงจริง ๆ พระหนุ่มสององค์จะรู้ธรรม 
ในระยะนั้น แต่เป็นที่น่าเสียดายที่พระหนุ่มสององค์นั้นคือใครบ้าง เวลาเรียนถามท่านท่านไม่บอก เวลา 
นั้นผู้เขียนมีอาการบ้ากำลังกำเริบอยากรู้ชื่อพระหนุ่มสององค์นั้น จนลืมอยากรู้ความบกพร่องของตนเสีย 
หมด เลยวาดภาพหลอกตัวเองอยู่รํ่าไปว่าจะเป็นองค์ไหนกันแน่ องค์ไหนกันแน่ อยู่ท่านองนั้น และได้ 
พยายามใช้ความสังเกตเรื่อยมา แต่ท่านมรณภาพทีแรกจนถึงวันเขียนประวัติท่าน ก็ยังไม่มีวี่แววมาจาก 
ทางไหนว่าองค์นั้นเป็นผู้มีโชคมหัศจรรย์ตามนิมิตภาวนาที่ท่านเมตตาบอกเล่า คิดไปมากเท่าไรก็ยิ่งเห็น 
ความบ้าของตนหนักเข้าที่ตะครุบเงานอกจากตัวไปว่า ใครจะมาประกาศขายตัวว่าตนเป็นผู้บรรลุธรรม 
นั้น เพราะมิใช่ปลาเน่าที่จะประกาศขายให้แมลงวันตอมเล่นไม่มีประโยชน์ เนื่องจากท่านผู้จะบรรลุ 
ธรรมขั้นนั้นต้องเป็นผู้มีความฉลาดอย่างพอตัว และควรแก่ธรรมขั้นนั้นอย่างเต็มภูมิจึงจะบรรลุได้ แล้ว 
ใครจะยอมโง่มาประกาศขายตัวให้นักปราชญ์สมเพชเวทนา ให้คนพาลหัวเราะเยาะ ให้คนหูเบาเชื่อง่าย 
ไม่มีเหตุผลรับเชื่อและตื่นข่าวไปตาม ๆ กัน เหมือนกระต่ายตื่นตูมว่าฟ้าถล่มฉะนั้น เรื่องบ้าเลยขอบเขตก็ 
ค่อยสงบลง จึงได้เขียนเรื่องนี้ลงไว้เพื่อท่านผู้อ่านทั้งหลายได้พิจารณาต่อไป ผิดถูกประการใดกรุณา 
ตำหนิผู้เขียนซึ่งมีนิสัยไม่รอบคอบมาดั้งเดิม เพราะเรื่องท่านองนี้ถือเป็นการภายในระหว่างอาจารย์กับ 
ศิษย์ ควรพูดต่อกันโดยเฉพาะ ไม่เป็นภัยต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ผู้เขียนประวัติท่าน เป็นคนมีนิสัยที่ควร 
ตำหนิอยู่มาก ถ้าไม่สงสารและให้อภัยดังที่เรียนขอแล้วขอเล่าตลอดมา จึงหวังได้รับความเมตตาเป็น 
อย่างดีตามเคย 

การเทศน์โปรดอนุเคราะห์จำพวกกายทิพย์ในภพภูมิต่าง ๆ ท่านพระอาจารย์มั่นได้ท่าภาระอย่าง 
หนักหน่วงตลอดมาจนถึงวันมรณภาพ ไม , ว่าท่านจะพักอยู่ที่ใด จำต้องได้ติดต่อสื่อสารกับพวกกายทิพย์ 
ประเภทต่าง ๆ อยู่เสมอ ยิ่งพักอยู่ในป่าในเขาถึกปราศจากผู้คนด้วยแล้ว พวกกายทิพย์จากภพภูมิต่าง ๆ ยิ่ง 
มาเกี่ยวข้องท่านมากเป็นพิเศษแทบไม่เว้นแต่ละคืน โดยพวกนั้นมา พวกนี้มา ภูมินั้นมา ภูมินี้มา ขั้นนั้น 
มา ชั้นนี้มา แบ้พวกเปรตผีที่รอรับไทยทานจากญาติ ๆ ซึ่งทั้งผู้เป็นเปรตเป็นผี และผู้เป็นญาติ เดิมเป็น 
โคตรแซ่อะไร อยู่เมืองไหน ตายไปแต่เมื่อไร และญาติในโคตรแซ่นั้นยังมีใครเหลืออยู่บ้างพอช่วย 
ติดต่อสื่อสาร ก็ไม่มีใครทราบได้ ยังอุตส่าห์มาติดต่อกับท่านอาจารย์เพื่อเมตตาอนุเคราะห์ช่วยบอกกับ 
ญาติ ๆ ของเปรตผีนั้น ๆ ให้พากันท่าบุญให้ทานแล้วอุทิศแผ่ส่วนกุศลไปให้เขาพอช่วยพยุงให้ความทุกข์ที่ 
เสวยอยู่ได้มีวันเบาบางลงบ้าง ไม , ทรมานจนเกินไป เท่าที่เสวยทุกข์อยู่ในนรกก็นับว่าเหลือทนมานาน 
แสนนานแล้ว จนไม่มีมนุษย์คนใดจะสามารถนับอ่านเดือนปีของแดนนรกซึ่งต่างกับเมืองมนุษย์ได้ 

เพราะเลยการนับอ่านของแดนมนุษย์ที่ใช้นับกันจะอาจเอื้อม พอพ้นแดนนรกขึ้นมาแทนที่จะหมดกรรม 



หมดเวรพอมีความสุขบ้าง แต่ไม่ปรากฏความทุกข์ได้ลดตัวลงสมกับคำว่าพ้นจากนรกบ้างเลย ความมี 
กรรมชั่วติดตัวนี้อยู่ในโลกไหนก็สักแต่ชื่อเท่านั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปพอให้เย็นใจหายทุกข์พอควร 
บ้างเลย ดังพวกข้าพเจ้าเสวยอยู่เวลานี้ ทั้งยังไม่ทราบว่าจะพ้นจากกรรมชั่วไปได้เมื่อไร ถ้าพระคุณเจ้าได้ 
เมตตาบอกข่าวกล่าวเรื่องให้ญาติ ๆ พิงแล้ว เขาอาจมีจิตเมตตาบำเพ็ญกุศลอุทิศกัลปนาผลส่งมาให้พวก 
ข้าพเจ้าอาจมีเวลาหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาน ซึ่งสุดจะสังเวชสงสารตนเหลือประมาณนี้เสียได้ เวลา 
ท่านถามถึงญาติของผู้เป็นเปรตเป็นผีที่มาขอส่วนบุญ ก็บอกไปคนละโลกจนไม่รู้เรื่องกัน ผู้ที่ตายไปตก 
นรกตั้งหมื่นตั้งแสนปีทิพย์กว่าจะพ้นโทษขึ้นมาและมาเสวยกรรมปลีกย่อยอันเป็นเศษนรกอยู่ บางรายห้า 
ร้อยปีทิพย์ บางรายก็พันปีทิพย์ จนไม่สามารถค้นหาต้นตอหน่อแขนงแห่งโคตรแซ่ได้ว่าอยู่ที่ไหน ถ้า 
เป็นเช่นรายนั้นก็สุดวิสัย ซึ่งนับว่าเป็นกรรมของสัตว์อีกแขนงหนึ่ง ที่พ้นกรรมหนักขึ้นมาสู่กรรมเบาบ้าง 
ที่พอจะรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ แต่กลับค้นหาบัญชีสำมะโนครัวไม่เจอเลีย เป็นอันว่าต้องยอมทน 
ทุกข์เสวยกรรมนั้นต่อไป โดยไม่มีกำหนดกฎหมายว่าจะตัดสินกรรมลงได้เมื่อไรสักที รายที่เป็นท่านอง 
สัตว์ไม่มีเจ้าของคอยอุปการะนี้มีจำนวนไม่น้อย รายที่พอช่วยเหลือได้บ้างก็มี เช่นรายที่ไม่นานและไม่ 
หนักทั้งอยู่ในฐานะที่ควรรับทานจากญาติได้ สำมะโนครัวคือโคตรแซ่ที่เป็นญาติก็ยังมี ชื่อญาติและ 

สถานที่ก็จำได้ทั้งอยู่ไม่ห่างไกลกับสถานที่มาติดต่อขอความช่วยเหลือจากท่าน ถ้าอย่างนี้ท่านก็ 

อนุเคราะห์ช่วยเหลือได้ โดยหาอุบายแสดงธรรมให้เขาทราบและอุทิศส่วนกุศลในเวลาบำเพ็ญทานในงาน 
ต่าง ๆ หรือให้ทานประจำวัน เช่น ใส่บาตรถวายทานอันเป็นการทำบุญทั่ว ๆ ไป เสร็จแล้วอุทิศแผ่ส่วน 
กุศลไปยังผู้ล่วงลับ ซึ่งรอรับอยู่พร้อมแล้ว บางรายก็รับส่วนกุศลจากการอุทิศของท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย 
อุทิศกันอยู่ทั่วไปได้ เฉพาะท่านเองก็อุทิศส่วนกุศลหรือแผ่เมตตาแก่บรรดาสัตว์ทั่ว ๆ ไปมิได้ขาด แต่ 
บางรายก็รับได้เฉพาะที่ญาติอุทิศให้เท่านั้น บางรายก็รับได้ทั่วไปตามความนิยมของกรรมที่มีต่าง ๆ กัน 
ท่านว่าพวกเปรตผีนี้พิสดารมาก และมีกี่ร้อยกี่พันจำพวกที่มาเกี่ยวข้องกับท่าน จนไม่สามารถนับอ่านได้ 
ทั้งรบกวนมากกว่าจำพวกอื่น ๆ ที่มีกายลึกลับเหมือนกัน เพราะพวกนี้หมดที่พึ่งเหมือนคอยลมหายใจจาก 
ผู้อื่น พอเขาปิดจมูกไอหรือจามเลียขณะหนึ่งตัวก็จะตายเพราะหมดทางหากิน จึงลำบากมากเกี่ยวกับการ 
อาศัยผู้อื่น โดยที่ไม่เป็นตัวของตัวมาแต่ตั้งเดิม ฉะนั้นการท่าบุญให้ทานจึงเป็นกิจสำคัญมากเหนือสิ่งอื่น 
ใดสำหรับผู้หวังพึ่งตัวเองทั้งปัจจุบันและอนาคตที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสาร เพราะสัตว์ที่มีกรรมทั่วไตร 

โลกธาตุต้องเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองด้วยกัน ไม่มีใครจะคอยรับผิดชอบใคร ทั้งการเกิดในกำเนิดดีชั่วต่าง 
ๆ ตลอดการเสวยคือสุขหรือทุกข์หนักเบามากน้อย ต้องเป็นผู้เสวยกรรมของตัวทำไว้ทั้งสิ้น ไม่มีใครทำ 
ไว้เพื่อใคร ต่างทำไว้เพื่อตัว แบ้ไม่มีเจตนาว่าทำไว้เพื่อตัวเองก็ตาม แต่ความจริงก็เป็นกฎตายตัวมาตั้งเดิม 
อย่างนั้น 

ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเชี่ยวชาญในทางเปรต ผี เทวบุตร เทวดา อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ นาค 
ครุฑมาก ทั้งภพหยาบภพละเอียดสามารถรู้ซอกแซกไปได้อย่างไม่มีประมาณในสิ่งที่สุดวิสัยของตาเนื้อหู 
หนังจะเห็นและได้ยินได้ นอกจากท่านไม่เล่าหมดตามที่รู้ที่เห็นเท่านั้น ขณะท่านเล่าเรื่องเปรตผีเป็นต้น 
ให้พิงอดขนลุกไม่ได้ ทั้งที่ไม่กลัวผี แต่ก็อดกลัวกรรมซึ่งเป็นของลึกลับและมีอำนาจมากไม , ได้ ท่านว่า 
คนเราถ้าสามารถรู้เห็นกรรมดีชั่วที่ตนและผู้อื่นทำขึ้นเหมือนเห็นวัตถุต่าง ๆ เช่น เห็นนั้าเห็นไฟ เป็นต้น 
จะไม่กล้าทำบาปเหมือนคนไม่กล้าเข้าไฟ แต่กระตือร้อร้นกันทำแต่ความดี ซึ่งเป็นของเย็นเหมือนนั้า 
ความเดือดร้อนของโลกที่เคยได้รับก็นับวันลดน้อยลง เพราะต่างคนต่างก็รักษาตัวกลัวเป็นบาปอันตราย 



ลูกศิษย์กับอาจารย์โต้นรกสวรรค์กัน 


ขณะที่ท่านอธิบายธรรมเกี่ยวกับเปรตผีนรกสวรรค์ เป็นต้น มีอาจารย์องค์หนึ่งที่เป็นศิษย์ท่าน 
เรียนถามท่านขึ้นว่า เมื่อคนทั้งโลกไม , รู้ไม่เห็นบาปเห็นบุญ เห็นนรกสวรรค์ ตลอดเห็นเปรต เทวบุตร 
เทวดา ครุฑ นาค และวิญญาณที่เป็นภพละเอียดยิ่ง แต่ท่านอาจารย์สามารถรู้เห็นได้เพียงองค์เดียวทั้งที่ 
คนอื่นไม , รู้ไม่เห็นด้วย ท่านอาจารย์จะอธิบายให้คนรู้เห็นได้เพียงองค์เดียวทั้งที่คนอื่นไม , รู้ไม่เห็นด้วย 

ท่านอาจารย์จะอธิบายให้คนรู้เห็นด้วยไม , ได้บ้างหรือ ตั้งแต่พระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเวลาเห็นแล้ว 
ยังนำมาสั่งสอนโลกได้ เช่น บาป บุญ นรก สวรรค์ เป็นต้น ล้วนเป็นธรรมชาติที่พระองค์รู้เห็นแล้ว 
นำมาสอนโลกทั้งสิ้น ไม่เห็นใครปรับโทษพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่าน นี่ก็เข้าใจว่าจะไม , มีท่านผู้ใด 
จะมาปรับโทษท่านอาจารย์ นอกจากเขาจะอนุโมทนาสาธุกับท่านอาจารย์เท่านั้น เช่นเดียวกับพวก 
กระผมเชื่อและอัศจรรย์ความรู้ความสามารถของท่านอาจารย์อยู่เวลานี้ 

ท่านอาจารย์ตอบว่า ผมยังไม , ได้คิดว่าจะพูดอย่างท่านขอร้อง แต่ผู้ 1 ขอร้องคือท่านจะหาเรื่องบ้ามา 
ฆ่าตัวท่านและผมก่อนแล้ว ล้าผมพูดตามความเห็นท่าน ท่านก็เป็นบ้าคนที่หนึ่ง ผมก็คือบ้าคนที่สอง 
ผู้พีงที่นั่งอยู่ด้วยกันนี้ก็จะเป็นบ้าคนที่สามที่สี่ จะเป็นบ้าไปด้วยกันทั้งวัด แล้วจะมีวัดบ้ๅที่ไหนให้พวก 
เราซึ่งเป็นบ้ากันหมดทั้งวัดอยู่ล่ะ ศาสนาออกจากท่านผู้รอบคอบ แสดงไว้ด้วยความรอบคอบ เพื่อปฏิบัติ 
ด้วยความรอบคอบ รู้ด้วยความรอบคอบ และพูดด้วยความรอบคอบ แต่การพูดพล่ามไปดังท่านนี้ จะจัด 
ว่ารอบคอบหรือจัดว่าพวกบ้านี้าลาย ท่านลองพิจารณาดูซิ ผมว่าเพียงคิดขึ้นเท่านั้นก็เริ่มคิดเรื่องบ้าอยู่แล้ว 
มิหนำยังจะยืนพูดออกมา ล้าโลกทนฟิงได้โลกไม่แตก ผู้พูดผู้ฟิงเหล่านี้ก็ดีแตกและบ้าแตกหาโลกอยู่ 
ไม่ได้แน่ ๆ การพูดดังที่ท่านคิดนั้นท่านมีเหตุผลอะไรบ้าง ท่านลองคิดดูแบ้แต่สิ่งที่เห็น ๆรู้ๆ กันอยู่ 
ทั่วไป เขายังรู้จักวิธีปฏิบัติว่าควรอย่างไรไม่ควรอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับเหตุการณ์สถานที่และความ 
นิยมของคนในยุคนั้น ๆ ธรรมแม้จะเป็นความจริงเหนือสิ่งใด แต่ยังอาศัยโลกผู้เกี่ยวข้องกับธรรมอยู่ ซึ่ง 
ควรปฏิบัติให้เหมาะสมกับโลกกับธรรมไปตามกรณี แม้พระพุทธเจ้าที่ทรงรู้เห็นสิ่งต่าง ๆ ก่อนใครใน 
โลก ทั้งสามารถจะตรัสอะไรได้ด้วยความรู้ความเห็นที่ประจักษ์พระทัย แต่ก็ทรงรอบคอบในสิ่งทั้งปวง 
ว่าจะควรปฏิบัติอย่างไรเสมอมา หากพระองค์จะตรัสบ้างในบางเรื่อง ก็ทรงเห็นว่าเหมาะกับเหตุการณ์ 
สถานที่และบุคคลผู้รับฟิง มิได้ตรัสโดยปราศจากพระสติปัญญาความรอบคอบอันแหลมคม ความรู้ 
ความเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่ควรแก , ฐานะของตนนั้นเป็นสิทธิของผู้นั้น แต่จะพูดพล่ามออกมาเสียทุกสิ่งทุกอย่าง 
โดยปราศจากสติปัญญาที่ควรนำใช้เป็นประจำนั้นรู้สึกจะเป็นความรู้ความเห็นที่แหวกแนว คำพูดแหวก 
แนว แต่ผู้รับฟิงซึ่งมิใช่คนแหวกแนวก็ทนฟ้งอยู่มิได้ การที่ใครจะปรับโทษหรือไม่นั้นเป็นเรื่องหยาบ 
และเรื่องนอก ๆ ซึ่งไม , สำคัญยิ่งกว่าตัวผู้รู้ผู้เห็นจะควรปฏิบัติต่อตัวโดยสามีจิกรรมอันเป็นความชอบ 
ธรรมแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องทั่ว ๆ ไป ความเชื่อและความอัศจรรย์ก็มิใช่เหตุผลที่จะนำมาสนับสนุนเพื่อ 
เสริมคนให้เป็นบ้า ความเชื่อและความอัศจรรย์ด้วยความอยากให้พูดให้คุยก็เป็นความเชื่อความอัศจรรย์ 
ของคนที่กำลังจะหาทางเป็นบ้า ผมจึงไม , สรรเสริญความเชื่อความอัศจรรย์แบบนั้น แต่อยากให้มีความ 
เชื่อความอัศจรรย์ที่จะเป็นความแหลมคมสมกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคนให้ฉลาดบ้าง แม้ไม่ฉลาดมาก 
ก็พอน่าชมด้วยความหวังว่าจะยังมีผู้ทรงพระศาสนาและสืบพระศาสนาไปด้วยความฉลาดรอบคอบอยู่บ้าง 
ผมขอถามท่านบ้างว่า สมมติว่าท่านมีเงินติดตัวอยู่จำนวนพอที่จะทำประโยชน์หรือทำความเสียหายแก'ตัว 


ท่านได้ หากไม่ฉลาด เวลาท่านเข้าในที่ชุมนุมชนท่านจะปฏิบัติต่อสมบัตินั้นอย่างไรบ้างถึงจะปลอดภัย 
ทั้งสมบัติและตัวท่านเอง 

พระอาจารย์องค์นั้นเรียนตอบท่านว่า กระผมก็จะพยายามรักษาสมบัตินั้นเต็มสติปัญญาที่จะ 

รักษาได้ ท่านถามว่าสติปัญญาที่ท่านจะนำมาใช้ต่อสมบัติและชุมนุมชนในเวลานั้น ท่านจะนำมาใช้ด้วย 
วิธีใด สมบัติส่วนอื่น ๆ และตัวท่านเองจึงจะปลอดภัย อาจารย์นั้นเรียนท่านว่า ถ้ากระผมจะสงเคราะห์ 
เขาโดยที่เห็นว่าควรสงเคราะห์ก็จะพยายามแยกสมบัติจำนวนที่จะสงเคราะห์ออกแผนกหนึ่ง โดยมิให้เขา 
มองเห็นสมบัติส่วนใหญ่ที่มีอยู่ของตน แล้วสงเคราะห์เขาไปเฉพาะจำนวนที่แยกออกไว้จากส่วนใหญ่ 
เท่านั้น นอกนั้นกระผมก็เก็บไว้อย่างมิดชิดไม่ให้ใครรู้ใครเห็น เพราะกลัวจะเป็นภัยแก , สมบัติและตัว 
กระผมเอง ท่านตอบว่าเอาละ ทีนี้สมมติว่าท่านรู้เห็นธรรมหรือสิ่งต่าง ๆ ดังที่ท่านยกขึ้นถามผม มีการ 
เห็นเปรตผีเป็นต้น ท่านจะปฏิบัติต่อความรู้ความเห็นและแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง ถึงจะจัดว่าเป็นผู้มี 
ความรอบคอบในสมบัติประเภทนั้นและเป็นประโยชน์แก่หมู , ชนผู้มาเกี่ยวข้องเท่าที่ควร โดยไม่มีการ 

อื้อฉาวราวเรื่องซึ่งอาจเป็นความเสียหายแก่ท่านเองและพระศาสนาได้ 

อาจารย์องค์นั้นเรียนท่านว่า กระผมก็จำต้องปฏิบัติท่านองเดียวกันกับการปฏิบัติต่อเงินซึ่งเห็นว่า 
เป็นคุณแก , ตนและผู้อื่นโดยถ่ายเดียว ไม่มีภัยเข้ามาแทรกด้วย ท่านถามว่าก็เมื่อสักครู่นี้ท่านพูดเป็นเชิงชัก 
นำให้ผมประกาศโฆษณาความรู้ความเห็น มีเห็นเปรตผีเป็นต้น แก่ประชาชน โดยมิได้คำนึงถึง 

ผลประโยชน์และความเสียหายอันจะตามมานั้น ท่านพูดมีความหมายอย่างไรบ้าง ผมคิดว่าถ้าคนมี 

สติปัญญาพอประคองตัวอยู่บ้างดังมนุษย์ทั่ว ๆ ไป เขาคงไม , พูดอย่างท่านแน่นอน แต่ท่านเองยังพูด 

ออกมาได้ ถ้าท่านมีเลยขั้นคนธรรมดาก้าวเข้าขั้นไม่มีสดึแล้ว จะควรชมเชยว่าท่านก้าวข้ามไปขั้น...อะไร 
แล้ว ผมเองยังมองไม , เห็นจุดที่ควรชมเชยท่านบ้างเลย สมมติว่ามีผู้มาต่อว่าท่านว่า เวลาท่านก้าวเข้าถึง 
ขั้น....แล้ว ท่านจะตอบเขาว่าอย่างไรจึงจะตรงกับความจริงที่เขาว่าท่านโดยมีเหตุผล ท่านได้คิดบ้างหรือ 
เปล่าว่า คนในโลกมีคนฉลาดมากหรือคนโง่มาก และคนจำพวกไหนที่จะสามารถทรงพระศาสนาให้ 

เจริญรุ่งเรืองไปด้วยความมีเหตุผล และยั่งยืนไปนานไม , ถูกท่าลาย ด้วยแบบท่านถามผมเมื่อสักครู่นี้ ท่าน 
นั้นเรียนท่านว่า ถ้าพิจารณาตามที่ท่านอาจารย์ว่าแล้ว ก็เป็นความผิดในการกล่าวของกระผมโดยไม่มี 

เงื่อนไข เพราะเท่าที่กระผมกราบเรียนขอนั้น โดยมุ่งเจตนาในทางอยากให้คนทั้งหลายทราบบ้าง อย่าง 
กระผมทราบแล้วรู้สึกซาบซึ้งและอัศจรรย์อย่างยิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้พิงมาจากท่านผู้ใดเลย เมื่อเล่าให้เขา 

ทราบบ้างคงจะรู้สึกซาบซึ้งไปนานและเกิดประโยชน์แก , เขามากมาย ด้วยความรู้สึกอย่างนี้จึงท่าให้ความ 
อยากนั้นหลุดปากออกมาโดยมิได้คำนึงว่าจะเกิดความเสียหายแก , ผู้พูดและพระศาสนามากน้อยเพียงไร 
ด้วยความรู้เท่าไม , ถึงการณ์ กระผมจึงขอประทานโทษได้โปรดเมตตาอย่าให้กรรมนี้ต้องติดในสันดานอีก 
ต่อไป กระผมจะพยายามสำรวมมิให้เป็นท่านองนี้อีก หากมีคนมาต่อว่าว่ากระผมก้าวเข้าถึงขั้น...ก็จำต้อง 
ยอมรับตามเหตุผล เพราะเราเป็นผู้ควรถูกตำหนิอย่างหาทางหลีกเลี่ยงไม , ได้ แต่ก่อนกระผมยังมิได้คิดว่า 
คนในโลกมีความฉลาดมากหรือคนโง่มาก เพิ่งจะมาสะดุดใจเอาขณะที่ท่านอาจารย์ถามนี่เอง เลยเดาเอา 
ตามความรู้สึกว่า คนโง่มีมากกว่าคนฉลาดอยู่มากมาย คิดดูในหมู่บ้านหนึ่ง ๆ มีคนฉลาดและรักศีลรัก 
ธรรมอยู่เพียงไม่กี่คน นอกนั้นแทบจะพูดได้ว่าไม่ทราบที่ไปที่มาของตัวเอาเลย ว่าไปเพื่ออะไร มาเพื่อ 
อะไร ท่าเพื่ออะไร ผิดหรือถูก ดีหรือชั่ว ควรท่าหรือไม , ควร เขาไม , ค่อยสนใจคิดเลย ขอแต่ให้ 
สะดวกสบายในขณะนั้นก็พอใจแก้ว จะเป็นอะไรต่อไปก็มอบให้ยถากรรมเป็นผู้ตัดสินเอาเอง คราวนี้ 
กระผมพอเข้าใจไต้บ้างไม่มืดมิดปิดทวารเหมือนแต่ก่อน ส่วนผ้จะทรงพระศาสนาให้เจริฌร่งเรืองและยืน 



นานต่อไปด้วยความมีเหตุมีผลนั้น ก็เห็นจะได้แก่คนฉลาดเป็นผู้นำ และทรงไว้ด้วยความราบรื่น 

สมํ่าเสมอมากกว่าจำพวกอื่น ๆ จำพวกนอกนั้นก็พลอยได้ประโยชน์ไปตาม ๆ กัน แต่หลักใหญ่เห็นจะอยู่ 
ในคนจำพวกมีเหตุมีผลเป็นแน่ เพราะทางโลกทางธรรมกิจบ้านการอาชีพตลอดงานทุกแผนก รู้สึกจะหนี 
จำพวกฉลาดมีเหตุผลเป็นผู้นำไปไม , ได้ 

ท่านอาจารย์อธิบายต่อไปว่า งานทางโลกทางธรรมท่านยังพอคิดพอพูดได้ว่าคนฉลาดเป็นบุคคล 
สำคัญในวงการต่าง ๆ แต่งานของท่านเองซึ่งเป็นนักบวชและนักปฏิบัติทำไมจึงไม , คิดบ้างว่าควรอย่างไร 
ไม่ควรอย่างไร งานพระศาสนาเป็นงานละเอียดมาก ยากที่จะรู้ทั่วถึง ผู้จะทรงพระศาสนาทรงธรรมทรง 
วินัยให้ถึงขั้นสมบูรณ์ได้ต้องเป็นคนฉลาด ความฉลาดในที่นี้มิได้หมายความฉลาดที่ท่าลายโลกให้พินาศ 
ทำลายศาสนาให้ฉิบหายล่มจม แต่เป็นความฉลาดในเหตุผลที่จะยังโลกและธรรมให้เจริญโดยถ่ายเดียว 
ความฉลาดนี่แลที่แสดงไว้ในมรรคแปดว่า สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป คือ ความเห็นชอบ ความดำริคิด 
นึกชอบ และเป็นผู้นำกายวาจาให้ประพฤติแต่ในทางที่ชอบตามปัญญาสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นผู้นำ 

แม้แต่สมาธิที่เป็นไปในทางชอบก็จำต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิองค์ปัญญาคอยตรวจตราสอดส่องอยู่ 
เสมอ ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นสมาธิหัวตอไปได้ จิตสงบจิตรวมต้องมีสติปัญญาคอยแฝงอยู่เสมอ จิตเกิด 
ความรู้อะไรขั้นมา ชิตออกรู้อะไรบ้าง สิ่งที่รู้'นั้น ๆ จะควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะลูกต้องตามหลักของผู้ 
ต้องการความรู้จริงเห็นจริงในสึ่งที่มาเกี่ยวข้อง ถ้าไม , มีปัญญาแฝงอยู่ด้วยแล้ว ต้องทำให้เห็นผิดยึดผิดไป 
จนได้ เพราะความรู้ต่าง ๆ ทั้งข้างในทั้งข้างนอกที่เกี่ยวกับสมาธิไม่มีประมาณ สุดแต่จะปรากฏขั้นมา 
และผ่านเข้ามา ในรายที่นิสัยจะควรรู้ควรเห็น เป็นต้องรู้ต้องเห็น จะห้ามไม่ให้รู้ให้เห็นย่อมไม่ได้ แต่ 
สำคัญอยู่ที่ปัญญาจะคัดเลือกเก็บเอาเท่าที่พิจารณาเห็นว่าควร นอกนั้นก็ปล่อยให้ผ่านไปอย่างนักปัญญา 
ไม่ยึดถือไว้ให้ก่อกวนตัวเองอยู่ไม่หยุด ถ้าขาดปัญญาเพียงขั้นสมาธิก็ไปไม่ตลอด คือต้องยินดีกับสิ่งนั้น 
ยินร้ายกับสิ่งนี้ เพลิดเพลินกับสิ่งนั้นเศร้าโศกกับสิ่งนี้ ซึ่งล้วนเป็นอารมณ์เขย่าใจให้ลุ่มหลงไปตาม 

ทั้งสิ้น อารมณ์ที่มาปรากฏถ้าไม , กำจัดด้วยปัญญาจะตกไปได้ยาก นอกจากจะพาให้เป็นอารมณ์ก่อกวนอยู่ 
ไม่หยุดเท่านั้น แต่ถ้าคัดเลือกด้วยปัญญาแล้วจะมีทางผ่านไปได้ ที่ยังเหลืออยู่ก็เฉพาะที่ปัญญาคัดไว้ 

เท่านั้น ปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นในธรรมทุกขั้น 

ผู้ก้าวเข้ามาบวชในศาสนา ก็คือการก้าวเข้ามาหาความรู้ความฉลาดเพื่อคุณงามความดีนั้งหลายที่ 
โลกปรารถนากัน มิได้เข้ามาสั่งสมความโง , เขลาเบาต่อเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสตัวหลอกลวง แต่เพื่ออุบาย 
ปัญญาพลิกแพลงให้ทันเรื่องของกิเลสต่างหาก เพราะคนเราอยู่และไปโดยไม่เครื่องป้องกันตัวย่อมไม่ 
ปลอดภัยต่ออันตรายทั้งภายนอกภายในเครื่องป้องกันตัวของนักบวชคือหลักธรรมวินัย มีสติปัญญาเป็น 
อาวุธสำคัญ ถ้าต้องการความเป็นผู้มั่นคงต่อสิ่งทั้งหลายไม่สะทกสะท้าน จึงควรเป็นผู้มีสติปัญญาแฝงอยู่ 
กับตัว ทุกอิริยาบถ จะคิดจะพูดจะทำอะไร ๆ ก็ตามไม่มีการยกเว้นสติปัญญาที่จะไม , เข้ามาสอดแทรกอยู่ 
ด้วยในวงงานที่ทำทั้งภายนอกภายใน จะเป็นที่แน่นอนต่อคติของตนทุก ๆ ระยะไป ผมปรารถนาอย่างยิ่ง 
ที่จะเห็นบรรดาลูกศิษย์มีความเข้มแข็งต่อแดนพ้นทุกข์ด้วยความเพียรทุกประโยค ที่เต็มไปด้วยสติปัญญา 
เป็นหัวหน้างาน ไม่รุ่มง่ามเซอะซะต่อตัวเองตลอดธุระหน้าที่ทั้งหลาย สมกับศาสนายอดเยี่ยมด้วย 
หลักธรรมที่สอนคนให้ฉลาดทุกแง , ทุกมุม แต่ไม่ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นผู้ปฏิบัติที่มาอาศัยอยู่ด้วยเป็น 
คนอ่อนแอโง่เง่าเต่าตุ่นวุ่นวายอยู่กับอารมณ์เครื่องผูกพันด้วยความนอนใจ และเกียจคร้านในกิจการที่จะ 
ยกตัวให้พ้นภัย ไม่ขยันคิดอ่านด้วยความสนใจในงานของตัวทุกประเภท เพราะงานของพระผู้พร้อมแล้ว 
เพื่อข้ามโลกข้ามสงสารเป็นงานขั้นเยี่ยม ไม่มีงานใดในโลกจะหนักหน่วงถ่วงใจยิ่งกว่างานยกจิตให้พ้น 



จากห้วงแห่งวัฏฏทุกข์ งานนี้เป็นงานที่ทุ่มเทกำลังทุกด้าน แม้ชีวิตก็ยอมสละไม , อาลัยเสียดาย จะเป็นจะ 
ตายก็มอบไว้กับความเพียร เพื่อรื้อถอนตนให้พ้นจากหลุมลึกคือกิเลสทั้งมวล ไม่มีการแบ่งรับแบ่งสี' 
เหมือนงานอื่น ๆ จะรู้จะเห็นธรรมอัศจรรย์ที่ไม , เคยพบเคยเห็นก็รู้และเห็นกันกับความเพียรที่สละตายไม่ 
เสียดายชีวิตนี่แล วิธีอื่น ๆ ก็ยากจะคาดลูกได้ การทำความเพียรของผู้ตั้งใจจะข้ามโลกไม , ขอเกิดมาแบก 
หามกองทุกข์นานาชนิดอีกต่อไป ต้องเป็นความเพียรชนิดเอาตายเข้าแลกกัน เฉพาะผมเองก่อนที่จะมา 
เป็นอาจารย์สอนหมู , คณะมิได้นึกว่าชีวิตจะยังเหลือเดนมาเลย เพราะความมุ่งมั่นต , อธรรมแดนหลุดพ้นมี 
ระดับสูงเหนือชีวิตที่ครองตัวอยู่ การทำความเพียรทุกประโยคและทุกอิริยาบถได้ตั้งเข็มทิศไว้เหนือชีวิต 
ทุกระยะ ไม่ยอมให้ความอาลัยเสียดายในชีวิตเข้ามากีดขวางในวงความเพียรเลย นอกจากความบีบบังคับ 
ของจิตที่เต็มไปด้วยความหวังต่อทางหลุดพ้นเท่านั้น เป็นผู้บงการแต่ผู้เดียวว่า ถ้าขันธ์ทนไม , ไหวจะแตก 
ตายไปก็ขอให้แตกไป เราเคยตายมาแล้วจนเพื่อระอา ถ้าไม่ตายขอให้รู้ธรรมที่พระองค์รู้เห็น อย่างอื่นไม่ 
ปรารถนาอยากรู้อยากเห็น เพราะเพื่อต่อการรู้เห็นมาเต็มประดาแล้ว บัดนี้เราอยากรู้เพียงอย่างเดียวคือสิ่ง 
ที่เรารู้แล้ว ไม , ต้องกลับมาลุ่มหลงเกิดตายอีกต่อไป สิ่งนั้นเป็นสึ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งของเราในบัดนี้ ส่วน 
ความเพียรที่หมุนไปตามความอยากรู้อยากเห็นธรรมดวงนั้น จึงเป็นเหมือนโรงจักรที่เปิดทำงานแล้วไม่ 
ยอมปิดเครื่อง ปล่อยให้หมุนตัวเป็นธรรมจักรฟาดฟินหั่นแหลกกับกิเลสวัฏฏะทั้งหลายไม่มีวันมีศึน ไม่มี 
อิริยาบถใดว่าได้ย่อหย่อนความเพียร เว้นแต่หลับไปเสียเท่านั้นเป็นเวลาพักงานชั่วคราว พอตื่นขึ้นมามือ 
กับงาน คือสติปัญญาศรัทธาความเพียรกับกิเลสที่ยังเหลือเป็นเชื้อเรื้อรังอยู่ภายในมากน้อย ไม่ว่างต่อการ 
รบพุ่งชิงชัยกันเลย จนลูกทำลายด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้ราบเรียบไปหมดอย่างสบายหายห่วง 
นับแต่ขณะนั้นมา ส่วนที่ตายไปคือกิเลสทั้งหลายก็ทราบว่าตายไปอย่างสนิท ไม่กลับพี้นคืนมาก่อกวน 
วุ่นวายได้อีก ส่วนที่ยังเหลือคือชีวิตธาตุขันธ์ ก็ทราบว่ายังพอทนต่อไปได้ไม่แตกสลายไปตามกิเลส 
ขณะที่เข้าสู่สงครามทำการหักโหมกันอย่างสุดกำลังทุกฝ่าย สิ่งที่ต่างฝ่ายต่างหมายยึดครองถึงกับต้องทำ 
สงครามยื้อแย่งแข่งชัยชนะกันนั้น คือใจอันเปรียบเหมือนนางงามได้ตกมาเป็นสมบัติอันลํ้าเลิศประเสริฐ 
สุดของฝ่ายเรา เรียกว่าอมตชิตหรืออมตธรรม ใครค้นพบผู้นั้นประเสริฐโดยไม่มีอะไรมาเสกสรร แต่ 
ธรรมนั้นอยู่ฟากตาย ล้าใครกลัวตายเสียดายทุกข์ ชอบถือเอาความสนุกในการเกิดว่าเลิศเลอ ผู้นั้นต้อง 
จัดว่าลืมตัวมัวประมาทและชอบผัดเพี้ยนเลื่อนเวลาว่า เช้า สาย บ่าย เย็น ไม , อยากทำเพ็ญความดีสำหรับ 
ตนในเวลาที่เป็นฐานะพอทำได้อยู่ ความประมาทนั้งนั้ยังจะพาให้หลั่งนั้าตาด้วยความทุกข์ในสงสาร ไม่ 
อาจประมาณได้ว่า ยังอีกนานเท่าไรจึงจะผ่านพ้นแหล่งกันดารอันเป็นที่ทรมานไปได้ จึงขอฝากปัญหา 
ธรรมเหล่านั้ไว้กับท่านทั้งหลายนำไปขบคิดด้วยว่า เราจะเป็นฝ่ายคืบหน้ากล้าตายด้วยความเพียรหมายพึ่ง 
ธรรม ไม่เหลียวหลังไปดูทุกข์ที่เคยเป็นภาระให้แบกหาม ด้วยความเจ็บแสบและปวดร้าวในหัวใจมา 
เป็นเวลานาน หรือยังจะเป็นฝ่ายเสียดายความตายแล้วกลับเกิดอีก อันเป็นตัวมหันตทุกข์ที่แสนทรมาน 
อีกต่อไป รีบพากันนำไปพิจารณา อย่ามัวเมาเฝ็าทุกข์และหายใจทิ้งเปล่า ๆ ดังที่เป็นมาและเป็นอยู่เวลาพี้ 
จะช้าทางและเสียไปนาน เพราะโรงดัดสันดานกิเลสตัวพาให้ว่ายบกอกแตกแบกกองทุกข์ไม่มีเวลาปลง 
วางนั้น มิได้มีอยู่ในที่อื่นใดและโลกไหน ๆ แต่มีอยู่กับผู้ตั้งหน้าบำเพ็ญด้วยการใช้หัวคิดปัญญาศรัทธา 
ความเพียร เป็นเครื่องมือบุกเบิกเพื่อพ้นไปนั้เท่านั้น ไม่หยุดหย่อนนอนใจว่ากาลเวลายังอีกนาน สังขาร 
ยังไม่ตายร่างกายยังไม่แก , ซึ่งเป็นความคิดที่ทำให้แย่ลงโดยถ่ายเดียว ผู้เป็นนักบวชและนักปฏิบัติจึงไม่ 
ควรคิดอย่างยิ่ง อนึ่ง ผู้จะพาให้ผิดพลาดและพาให้ฉลาดแหลมคมก็มีอยู่กับใจดวงเดียวจะเป็นผู้ผลิตไม่มี 
อยู่ในที่ใด ๆ จึงไม , ควรตั้งความหวังไว้กับที่ใด ๆ ที่มิได้สนใจคูตัวเอง ตัวจักรเครื่องทำงาน คือกายวาจาใจ 



ที่กำลังหมุนตัวกับงานทุกประเภทอยู่ทุกขณะ ว่าผลิตอะไรออกมาบ้าง ผลิตยาถอนพิษคือธรรมเพื่อแก้ 
ความไม่เบื่อหน่ายและอิ่มพอในความเกิดตายหรือผลิตยาบำรุงส่งเสริมความมัวเมาเหมาทุกข์ ให้มี 

กำลังขยายวัฏฏวนให้ยืดยาวกว้างขวางออกไปไม่มีสิ้นสุด หรือผลิตอะไรออกมาบ้าง ควรตรวจตราดูให้ 
ละเอียดถี่ถ้วน ไม่เช่นนั้นจะเจอแต่ความฉิบหายล่มจม ไม่มีวันโผล่ตัวขึ้นจากทุกข์ที่โลกทั้งหลายกลัว ๆ 
กันได้เลย 

ท่านแสดงธรรมโดยถือเอาพระที่เป็นต้นเหตุ อาราธนาท่านให้แสดงตามที่รู้ที่เห็นสิ่งต่าง ๆ แก , 
โลกอย่างไม่มีขอบเขตนั้น ปรากฏว่าท่านแสดงอย่างเผ็ดร้อนมาก ทั้งเนื้อธรรมก็ทรงรสชาติอย่าง 

มหัศจรรย์ยากจะได้ยินได้พิง พระผู้เป็นต้นเหตุให้ท่านต้องแสดงก็ไม่น่าจะผิดตามที่ท่านดุด่าขู่เข็ญ แต่ 
อาจจะเป็นอุบายวิธีอาราธนาให้ท่านแสดงธรรมโดยทางอ้อมก็ได้ เท่าที่เคยสังเกตท่านตลอดมา ถ้าท่าน 
แสดงธรรมตามปกติไม่มีอะไรเข้าไปสัมผัสหรือกระเทือนถึงใจ หรือถึงธรรมท่าน ท่านชอบแสดงไป 
เรียบ ๆ แบ้จะแสดงธรรมชั้นสูงก็ทำนองเดียวกัน ผู้ฟิงรู้สึกจะขาดอะไร ๆ อยู่บ้าง ไม่จุใจ แต่ถ้ามีรายใด 
รายหนึ่งก่อเหตุขึ้นเป็นเชิงเรียนถามปัญหาท่านหรือสนทนาธรรมกันเองต่อหน้าท่านแบบผิดๆถูกๆพอ 
ให้ท่านรำคาญ หรือธรรมที่กำลังสนทนากันไปสะดุดใจท่านเข้าขณะนั้น นั่นแลเป็นขณะที่ธรรมภายใน 
ใจท่านเริ่มไหวตัวออกมาผิดปกติและแสดงออกทางวาจาอย่างเผ็ดร้อนถึงใจ ทั้งท่านผู้แสดงและผู้ฟ้ง 

อย่างเพลินใจ และทุกครั้งที่ท่านแสดงแบบนี้ ต้องเป็นที่ซาบซึ้งดื่มดํ่าเหลือที่จะพรรณนาให้ถูกต้องกับ 
ความรู้สึกได้ ผู้เขียน 1 ซึ่งเป็นผู้มีนิสัยหยาบจึงชอบพิงธรรมที่ท่านแสดงแบบนี้มากกว่าแบบอื่น ๆ เพราะ 
เห็นว่าถูกกับจริตนิสัยที่หยาบของตนมาก ฉะนั้น ท่านผู้เป็นต้นเหตุอาราธนาท่านด้วยอุบายวีต่าง ๆ ถึงกับ 
ท่านได้แสดงธรรมแบบเผ็ดร้อนออกมานั้น จึงเข้าใจว่าเป็นความแยบคายของแต่ละองค์จะหาอุบาย 

แสดงออกตามสติปัญญาของตน ซึ่งไม่ควรจะผิดไปทีเดียว อาจมีเจตนาเพื่อประโยชน์แก่ตนแฝงอยู่กับ 
คำอาราธนานั้นด้วย ทั้งนี้เบื่อมาถึงวาระของผู้เขียนได้สดับธรรมจากท่านจริง ๆ แล้ว โดยมากได้พิงธรรม 
เด็ดเดี่ยวที่ให้เกิดความอาจหาญร่าเริง มักจะเกิดจากวิธีเรียนถามปัญหาซอกแซกกับท่านมากกว่าวิธีอื่น ๆ 
ขณะท่านอธิบายธรรมก็ถูกกับจุดที่ต้องการ ซึ่งผิดกับการแสดงแบบแกงหม้อใหญ่เป็นไหน ๆ ดังนั้น 
เมื่ออยู่กับท่านนาน ๆ ไป ก็ค่อยทราบวิธีแสวงหาธรรมกับท่านกว้างขวางออกไป ไม , รอคอยให้ท่านหยิบ 
ยื่นให้ถ่ายเดียว ยังพอมีอุบายขอร้องต่าง ๆ พอให้ท่านเมตตาบ้าง โดยมิใช่วันประชุมแสดงธรรมตามปกติ 


ท่านพิจารณาเห็นถํ้าด้วยตาทิพย์ 


ท่านกับหมู่คณะราว ๓ - ๔ องค์เที่ยววิเวกมาพักอยู่ถํ้าเชียงดาวได้ประมาณสองคืน พอตื่นเช้าคืน 
ที่สามท่านบอกว่า ศึนนี้ภาวนา ปรากฏเห็นถํ้าใหญ่และกว้างขวางน่าอยู่มาก อยู่บนยอดเขาสูงและชัน ถํ้า 


นี้สมัยก่อน ๆ เคยมีพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายมาพักเสมอ แต่พระเราสมัยนี้ไปอยู่ไม , ได้เพราะสูงและชัน 
มาก ทั้งไม่มีที่โคจรบิณฑบาต ท่านสั่งให้พระขึ้นไปดูถํ้านั้น และกำชับว่าก่อนขึ้นไปต้องเตรียมเสบียง 
อาหารขึ้นไปพร้อม ทางขึ้นไม , มี ให้พยายามปีนป่ายขึ้นไปโดยถือเอายอดเขาลูกนั้นเป็นจุดที่หมาย คือถํ้า 
ที่ว่านี้อยู่ใต้ยอดเขานั้นเอง พระและโยมได้พากันขึ้นไปลูตามคำที่ท่านบอก เบื่อขึ้นไปถึงแล้วปรากฏว , าถํ้า 
นั้นสวยงามและกว้างขวางมาก ดังที่ท่านว่าจริง ๆ อากาศปลอดโปร่งสบายน่าอยู่มาก พระเกิดความชอบ 


ใจอยากพักอยู่บำเพ็ญสมณธรรมเป็นเวลานาน ๆ แต่จำเป็นด้วยที่โคจรบิณฑบาตไม , มี เพราะถํ้าอยู่สูงและ 
ห่างไกลจากหมู่บ้านมาก พอเสบียงจวนหมดจำต้องลงมา เมื่อลงถึงที่พัก ท่านถามว่าเป็นอย่างไรถํ้า 
สวยงามน่าอยู่ไหม ผมเห็นในนิมิตภาวนารู้สึกว่าถานั้นทั้งกว้างขวางและสวยงามมาก จึงอยากให้หมู่ 
เพื่อนขึ้นไปดู ใคร ๆ คงจะชอบกันแน่ ๆ แต่ก่อนผมก็ไม่ได้สนใจพิจารณาว่าจะมีสิ่งแปลก ๆ อยู่ในเขา 
ลูกนี้ แต่พอพิจารณาจึงทราบว่ามีของแปลกและอัศจรรย์อยู่ที่นี่มากมายหลายชนิด ในถํ้าที่พวกท่านขึ้น 
ไปลูนั้นยังมีรุกขเทพฯ อารักขาอยู่เป็นประจำตลอดมามิได้ขาด ใครไปทำอะไรที่ไม่สมควรในที่นั้นไม , ได้ 
ต้องเกิดเป็นต่าง ๆ ขึ้นมาจนได้ ขณะที่สั่งให้พวกท่านขึ้นไปลู ผมก็ลืมบอกว่าที่นั้นมีพวกเทพฯ อารักขา 
อยู่ ควรพากันสำรวมระวังมรรยาทและอาการทุกส่วน อย่าไปส่งเสียงอื้ออึงผิดวิสัยของสมณะ เกรงว่าจะ 
เกิดความไม่สบายต่าง ๆ ขึ้นมา เพราะความไม่พอใจของพวกเทพฯ ที่อารักขาอยู่ในสถานที่นั้น อาจ 
บันดาลให้เป็นต่าง ๆ ได้ พระที่ขึ้นไปได้กราบเรียนท่านตามที่ได้ประสบมาและแสดงความประสงค์อยาก 
อยู่ถํ้านั้นเป็นเวลานาน ๆ ท่านตอบว่าแม้จะสวยงามและน่าอยู่เพียงไรก็อยู่ไม่ได้ เพราะไม่มีข้าวจะกิน 
ดังนี้อาการที่ท่านพูดกับพระที่ไปลูถํ้ากลับลงมา เป็นคำพูดธรรมดา ๆ ประหนึ่งท่านเคยเห็นถํ้านั้นด้วยตา 
มาแล้วหลายครั้งนั้งที่ไม่เคยขึ้นไปเลย เพราะอยู่สูงและชัน ขึ้นลงลำบากมาก แด , กลับถามว่าน่าอยู่ไหม 
ซึ่งเป็นคำพูดออกมาจากความแน่ใจจริง ๆ มิได้สงสัยว่าความรู้ทางด้านภาวนาจะโกหกหลอกลวงเลย ที่ 
ท่านเตือนพระให้พากันสำรวมระวังเวลาพักอยู่ในที่ต่าง ๆ ไม , เฉพาะเพียงถํ้านั้นแห่งเดียว นั้นเกี่ยวกับพวก 
เทพฯ ที่สถิตอยู่ในที่นั้น ๆ ซึ่งชอบความเป็นระเบียบงามตาและชอบสะอาดมาก เวลาพวกรุกขเทพฯ มา 
เห็นอากัปกิริยาของพระที่จัดวางอะไรไว้ไม่เป็นระเบียบ เช่น การหลับนอนไม่มีมรรยาท นอนหงาย 
เหมือนเปรตทิ้งเนื้อทิ้งตัว บ่นพึมพำด้วยการละเมอเพ้อฟินไปต่าง ๆ เหมือนคนไม่มีสติ แม้จะเป็นสิ่งที่ 
สุดวิสัยของคนนอนหลับจะรักษาได้ก็ตาม แด , พวกเทวดามีความอิดหนาระอาใจอยู่เหมือนกัน และเคยมา 
เล่าให้ท่านอาจารย์มั่นทราบเสมอ และเล่าว่าพระซึ่งเป็นเพศที่น่าเลื่อมใสและเย็นตาเย็นใจแก่โลกที่ได้เห็น 
ได้ยิน จึงควรสำรวมระวังกิริยามรรยาททิ้งการหลับนอนและเวลาปกติ พอเป็นความงามตาเย็นใจแก , ตน 
และทวยเทพตลอดมนุษย์ทิ้งหลายบ้าง ไม , แสลงตาแสลงใจจนเกินไป เมื่อยังพอมีทางรักษาได้อยู่ ไม่ 
อยากให้เป็นไปแบบฆราวาสซึ่งไม , มีขอบเขตหรือปล่อยไปตามยถากรรมจนเกินไป เพราะสิ่งเหล่านี้ย่อม 
อยู่ในวิสัยของพระจะปาได้ การมาเล่าเรื่องทิ้งนี้มิได้มุ่งมั่นมาตำหนิติเตียนพระว่าไม่ดีโดยถ่ายเดียว แด , 
เทวดาทิ้งหลายก็มีล่วนแห่งความดีและเจตนาหวังเทิดทูนพระศาสนา พร้อมทิ้งมีความพอใจกราบไหว้ 
พระสงฆ์ผู้มีมรรยาทอันดีประจำนิสัยของพวกเทวดาเหมือนกัน จึงใคร่ขอกราบท่านเพื่อได้ตักเตือน 

พระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ ได้ตั้งอยู่ในท่าสำรวมพอเป็นที่งามตา แก่มนุษย์มนาดลอดเทวดาอินทร์พรหม 
ทิ้งหลายบ้าง เทวดาทิ้งหลายก็จะพลอยมีส่วนเพิ่มพูนความเคารพเลื่อมใสขึ้นอีกมากมายจากความดีของ 
พระที่น่าเลื่อมใส นี้เป็นคำของพวกเทวดามาเล่าถวายท่าน ดังนั้นเวลาท่านกับพระลูกศิษย์พักอยู่ในป่าใน 
เขาถึก ซึ่งเป็นที่สถิตของพวกรุกขเทวดา ท่านจึงคอยเตือนพระอยู่เสมอเกี่ยวกับการวางบริขารเครื่องใช้ 
สอยต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดผ้าเช็ดเท้าท่านก็สั่งให้พับและเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ ไม , ให้ 
ทิ้งระเกะระกะ การขับถ่ายก็ให้เป็นที่เป็นทาง และกำหนดทิศทางว่าควรจะทำสัวมสำหรับถ่ายในที่เช่นไร 
บางครั้งท่านก็สั่งพระตรง ๆ เลยว่าไม่ให้ไปทำสัวมหนักสัวมเบาทางทิศนั้นหรือต้นไม้นั้น เพราะพวก 
เทวดาที่สถิตอยู่หรือเทวดามาทางทิศนั้นจะรังเกียจและยกโทษเอาดังนี้ก็มี ล้าเป็นพระที่รู้เรื่องของพวก 
เทวดาได้ดีอยู่แล้วก็ไม่หนักใจที่ท่านอาจารย์ต้องบอกกล่าว เพราะท่านองค์นั้นย่อมทราบวิธีปฏิบัติต่อ 

เทวดาโดยถกต้อง และพระที่เป็นลกศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นมีความสามารถในทางนี้อย่ไม่น้อย เป็นแต่ 



ความรู้ของท่านเป็นประเภทป่า ๆ จึงไม , อาจแสดงตัวอย่างเปิดเผย กลัวนักปราชญ์จะหัวเราะเยาะ เราพอ 
ทราบได้เวลาท่านสนทนากันเรื่องเทวดาประเภทและภูมิต่าง ๆ กันมาเยี่ยมท่าน เขามีเรื่องอะไรบ้างมา 
สนทนาหรือถามปัญหาท่าน ๆ นำมาเล่าสู่กันฟิง เราก็พลอยทราบภูมิจิตใจท่านที่เกี่ยวกับทางนี้ไปด้วย 

ในถํ้าเชียงดาวซึ่งมิใช่ถํ้ายาวเข้าไปในกลางเขา ที่ประชาชนชอบเข้าไปเที่ยวกันเป็นประจำ แต่ 
เป็นถํ้าหนึ่งที่สูงขึ้นไปกว่าถํ้าที่ท่านพักอยู่ ท่านว่าในถํ้าที่ท่านพักมีพญานาคตนหนึ่งรักษาถํ้าอยู่เป็นประจำ 
มาเป็นเวลานาน แต่รู้สึกจะเป็นพญานาคมิจฉาทิฏฐิ จึงชอบยกโทษพระไม่มีประมาณแห่งความพอดี 
ขณะท่านพักอฒูานั้นถูกพญานาคตนนั้นตำหนิติเตียนด้วยเรื่องต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ เวลาแผ่เมตตาส่วน 
กุศลให้ก็รู้สึกว่ารับได้ยาก คงจะเคยมีกรรมกับพระมานานยังไม่จบสิ้นลงได้ ขณะท่านพักอยู่ที่นั้นจึงยก 
โทษอยู่เป็นประจำแทบทุกอิริยาบถแม้ขณะหลับ ตอนกลางคืน เวลาท่านใส่รองเท้าเดินจงกรมมีเสียงดัง 
บ้างก็ว่าสมณะอะไรเดินจงกรมมีเสียงดังราวกะเสียงม้าแข่ง ไม่สำรวมระวังบ้างเลย เสียงรองเท้ากระทบ 
ดินและหินกระเทือนทั่วภูเขา ไม , คิดว่าใครจะมีความลำบากรำคาญบ้างเลยดังนั้ ทั้งที่ท่านก็เดินไปมาอย่าง 
เบา ๆ ในท่าสำรวมของผู้บำเพ็ญธรรม ไม่ผิดไปจากปกติธรรมดาเลย พอท่านทราบว่าพญานาคยกโทษก็ 
พยายามระวังเดินเบา ๆ ก็ยังถูกว่าอีกว่าสมณะอะไรเดินจงกรมราวกับเขาด้อมจะยิงนก บางครั้งเท้าท่านไป 
สะดุดหินทางจงกรมมีเสียงดังตุ๊บตํ๊ปบ้างเท่านั้น ก็ว่าสมณะอะไรเดินจงกรมราวกับเขาเต้นรำระบำโปี 

โขยกเขยกไม่สำรวมระวังบ้างเลย บางคราวท่านตกแต่งทางจงกรมพอเดินได้สะดวก ไม่ขรุขระเกินไป 
พอยกหินก้อนนั้นมาวางยกก้อนนั้มาวางเรียงรายตามทางจงกรม ก็ว่าสมณะอะไรไม่สำรวมขับโน้นโยนนี่ 
อยู่ไม่เป็นสุข ไม , คิดว่าศีรษะใครจะแตกเพราะความกระทบกระเทือนจากความอยู่ไม่เป็นสุขของตน ไม่ 
ว่าการไปการมา การเข้าการออกในบริเวณนั้น ท่านต้องท่าความระมัดระวังเป็นพิเศษ แม้เช่นนั้นยังต้อง 
ได้รับความตำหนิจากพญานาคตัวมิจฉาทิฏฐิจนได้ ตอนกลางคืนท่านพักจำวัดขณะหลับไป อวัยวะส่วน 
ต่าง ๆ อาจไหวดึงไปบ้าง พอตื่นนอนขึ้นมาความรู้สึกที่บันทึกไว้โดยตลอดก็บอกว่า พญานาคตำหนิว่า 
ท่านนอนท่าเสียงตุกติกบ้าง เสียงหายใจฟูดฟาดบ้าง เสียงกรนบ้าง ร้อยแปด ขณะท่านกำหนดจิตดู 
พญานาคตนขึ้โมโหและแสนยกโทษเก่งทีไร ปรากฏว่าโผล่ศีรษะออกมาคอยจ้องมองท่านอยู่เป็นประจำ 
ประหนึ่งไม่ยอมพลิกสายตาไปที่อื่นเลย ถ้าเป็นคนก็หน้าเสือใจยักษ์ ท่านว่า ไม่ยอมรับส่วนบุญจากใคร 
เลย ตั้งหน้าสร้างแต่ความโมโหโทโสอันเป็นไฟเผาตัวอยู่ตลอดเวลา ท่านเองก็เมตตาสงสาร กลัว 
พญานาคตนนั้นจะเป็นบาปกรรมหนักเข้าทุกที แต่ก็สุดวิสัยที่จะอนุเคราะห์ได้ในระยะนั้น เพราะเธอไม่ 
มาสนใจในเหตุผลอรรถธรรมเอาเลย มีแต่คอยยกโทษอยู่ท่าเดียว บางครั้งท่านก็เตือนเธอให้ทราบเรื่อง 
ของสมณะบ้าง เฉพาะอย่างยิ่งท่านอธิบายเรื่องขององค์ท่านเองให้พญานาคทราบว่า ท่านมิได้มาเพื่อก่อ 
กรรมท่าเข็ญแก่ผู้หนึ่งผู้ใด นอกจากมาบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น อย่างเต็มกำลัง 

ความสามารถที่จะทำได้เท่านั้น ท่านไม , ควรติดใจใฝ่ตํ่าว่า อาตมาจะมาท่าความเดือดร้อนเสียหาย แต่ 
พยายามทำความดีทุกขณะที่ระลึกได้ ผลบุญที่บำเพ็ญมามากน้อยก็ได้แผ่ไปยังสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ 
ท่านเป็นผู้หนึ่งในจำนวนสัตว์โลกที่ควรจะได้รับส่วนบุญที่อาตมาแผ่อุทิศให้ จึงไม่ควรเดือดร้อนเสียใจ 
ว่าอาตมาจะมารบกวนความสุขที่ควรจะได้ การเคลื่อนไหวต่าง ๆ ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ยังเป็นอยู่ 
ซึ่งทั่วโลกจะต้องมีการพลิกไปเปลี่ยนมา นอกจากคนตายและสัตว์ตายแล้วเท่านั้น จะไม , มีกระดุกกระดิก 
อาตมาแม้เป็นสมณะซึ่งเป็นเพศที่สำรวม แต่มิได้สำรวมแบบคนตาย เพราะลมหายใจยังมีอยู่จึงจำต้องสูด 
เข้าสูดออกค่อยบ้างแรงบ้าง ขณะหลับลมหายใจก็ยังทำงาน และร่างกายทุกส่วนยังทำงานเช่นกัน ซึ่ง 
จำต้องมีเสียงอยู่บ้างเป็นธรรมดา ขณะตื่นนอนออกเดินจงกรม และทำกิจธุระบางอย่าง ก็ย่อมทราบว่า 



ทำงานและจำต้องมีเสียงเช่นกัน แต่ก็มิได้เลยขอบเขต ท่านเคยเห็นสมณะที่ไหนบ้างที่ไม่มีการ 

กระดุกกระดิก ยืนแข็งโด , อยู่ราวกับของตาย เข้าใจว่าคงไม , มีในโลกมนุษย์เรา การเดินจงกรมก็พยายาม 
ค่อยเดินค่อยไปในท่าสำรวมแต่ก็อดลูกตำหนิจากท่านไม , ได้ ว่าเดินราวกับม้าแข่งเป็นต้น ความจริงแล้ว 
ม้าแข่งซึ่งเป็นเพียงสัตว์เดียรัจฉาน กับสมณะผู้มีศีลสำรวมเดินจงกรมด้วยท่าระวังตั้งสตินั้น ผิดกันราว 
ฟ้ากับดิน ท่านไม , ควรนำมาเปรียบเทียบกัน ถ้าไม่ใช่ผู้อาภัพในความดีทั้งหลายหมายยึดเอานรกเป็นเรือน 
นอนเท่านั้น อาตมาก็สุดวิสัยที่จะปฏิบัติให้ถูกใจไปเสียทุกอย่างทั้งที่ไม่ลูกทาง ล้าท่านยังหวังความสุข 
ความเจริญเหมือนโลกทั้งหลาย ท่านก็ควรสำนึกในความผิดลูกชั่วดีของตนบ้าง จะไม่หาบแต่นรกเข้าไป 
เผาใจตลอดเวลา ยังจะมีทางออกบ้าง การตำหนิติเตียนผู้อื่นแม้เขาจะเป็นผู้ผิดจริงยังขัดว่าเป็นการก่อกวน 
จิตใจตนให้ขุ่นมัวไปด้วยอยู่นั่นเอง เฉพาะการเคลื่อนไหวของอาตมายังมองไม่เห็นว่าได้ผิดพลาดจาก 
หลักของสมณะไปที่ตรงไหนบ้าง แต่ก็ได้รับความตำหนิจากท่านเรื่อยมา ท่านนะล้าเป็นคนก็น่าจะอยู่กับ 
โลกเขาไม่ได้ คงจะเห็นโลกเป็นมูลแห้งมูลสดไปหมด แต่จะสำคัญตนว่าเป็นทองทั้งแท่ง ที่จะคละเคล้า 
กับโลกที่เต็มไปด้วยมูลไม่ได้ เพราะความเดือดร้อนวุ่นวายของใจที่คิดแต่เรื่องยกโทษผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็น 
สุข การยกโทษผู้อื่นโดยไม่มีขอบเขตนักปราชญ์ถือว่าเป็นความผิด และเป็นบาปกรรมไม่มีชิ้นดีเลย 
สำหรับท่านท่าไมจึงชอบแสวงยิ่งนัก โดยไม่สนใจคิดว่าสร้างบาปหาบทุกข์ใส่ตัว ดังท่านตำหนิอาตมา 
แต่อาตมาไม่เป็นทุกข์เลย ส่วนท่านรู้สึกกระวนกระวายส่ายแส่อยู่ภายในไม่เป็นสุข เมื่อผลก็เห็น ๆ กันอยู่ 
ประจักษ์ใจ แต่ท่าไมจึงไม่ทราบว่าความคิดนั่นเป็นทางแห่งความผิด ท่านคิดอะไรออกมาอาตมาทราบ 
อยู่อย่างเต็มใจ พร้อมทั้งให้อภัยอยู่ตลอดมา แต่ท่านก็ยังตั้งหน้าตั้งตาสร้างเอา ๆ ในบรรดากรรม 
ทั้งหลายที่จะเผาผลาญตัวให้ฉิบหายย่อยยับ ท่านช่างเป็นนิสัยไม่เมื่อในบาปกรรมเอาเลย ล้าเป็นโรคก็ 
สุดกำลังยาจะตามแก้ไขให้หายได้ อาตมาเองได้พยายามแก้ไขอยู่ภายใน และอนุเคราะห์สัตว์ร่วมโลก 
มากมายหลายจำพวกมาเป็นเวลานาน มนุษย์และเปรตผีเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ตลอด 

พญานาคที่มีฤทธาศักดานุภาพมากกว่าท่านเป็นไหน ๆ ท่านเหล่านั้นยังยอมรับความจริงจากธรรมของ 
พระพุทธเจ้า ไม่มีใครยกโทษโกรธเคืองว่าธรรมไม่ดี ยังยอมรับนับถือกันทั่วโลกธาตุ แต่มาประหลาด 
เฉพาะท่านเพียงผู้เดียวที่เป็นสัตว์โลกที่แปลกและพิสดารอยู่ไม่น้อย ไม่ยอมรับความจริงจากอะไรเอาเลย 
สิ่งที่ท่านยอมรับและชอบใจไม่มีวันอิ่มพอนั้น คือการติเตียนยกโทษโกรธกริ้วผู้อื่นที่ไม่มีความผิด สิ่งนี้ 
ท่านเข้าใจว่าเป็นความรุ่งเรืองสำหรับท่าน จึงพยายามสั่งสมไม่ยอมลดละปล่อยวาง ฉะนั้น คติของท่าน 
จึงไม่มีนักปราชญ์ท่านใดยืนยันรับรองได้ว่าปลอดโปร่งโล่งใจ ในเวลาท่านถ่ายคราบจากภพที่กำลังอาภัพ 
อยู่ขณะนี้แล้ว จะเป็นผู้ผ่องใสไร้ทุกข์ไม่มีบาปกรรมติดตัว อาตมาต้องขออภัยที่ได้ตัดสินใจพูดกับท่าน 
อย่างตรงไปตรงมาตามหลักธรรม ด้วยความหวังดี มิได้มีสิ่งเป็นพิษมาแอบแฝงเลย นอกจากท่านจะคิด 
เอาเองตามชอบในเท่านั้น ก็สุดวิสัยจะท่าตามได้ทุกสิ่งซึ่งอาจไม , ควรก็มี นับแต่ขณะแรกที่อาตมามาพัก 
อยู่ที่นี่ ได้พยายามท่าความระวังสำรวมทั้งกิจภายนอกการภายในไม่ประมาท เพราะทราบดีว่าท่านมา 
ประจำอยู่สถานที่นี้ เกรงว่าจะไม , ได้รับความสะดวกใจ และก็ทราบด้วยดีว่าท่านเป็นสัตว์โลกที่มีนิสัย 
หนักไปในทางชอบแสวงหาโทษผู้อื่นมาเป็นความพอใจ แม้เช่นนั้นก็ไม , พ้นจากการลูกมองไปในแง่ผิด ๆ 
ต้องมาเจอเอาจนได้ สำหรับอาตมามีความสุขใจโดยสมํ่าเสมอ แม้จะลูกตำหนิอยู่ทุกขณะที่เคลื่อนไหว 
แต่เกรงท่านผู้ตำหนิเสียเองจะเป็นบาปหาบทุกข์เพราะขวนขวายอยู่ทุกขณะจิตที่แสดงออก อาตมามิได้มา 
แสวงหาบาปหาบกรรมอันเลวทราม จึงแน่ใจว่าเป็นผู้บริสุทธิทางการแสดงออกทุกประตู และไม่กลัว 
บาปกรรมว่าจะมีทางติดตามได้ นักปราชญ์ทั้งหลายนับแต่เริ่มแรกแยกสมมติออกมาเป็นโลกเป็นธรรม 



ท่านมีความยินดีและชมเชยในกุศลผลบุญทั้งหลายทั้งที่ท่านสร้างขึ้นเองและผู้อื่นสร้างขึ้น เพื่อเป็นความ 
ร่มเย็นแก่ตน และท่าการอบรมสั่งสอนโลกให้มีความชื่นบานหรรษาในความดีตลอดมาจนถึงสมัย 

ปัจจุบัน แต่ท่านเองทำไมจึงมีความเห็นผิดแปลกและแหกคอกลอกความดีออกจากตัว และกลับเมามัวมั่ว 
สุมในสิ่งชั่ว เกลียดกลัวความดีจนปังใจ โดยไม่สนใจระลึกตนบ้างเลย อาตมาเองแบ้ไม่ใช่ผู้เสวยกรรม 
แทนท่าน แต่กลัวความทุกข์มหันต์แทนท่าน ผู้จะรับเสวยผลทนทุกข์อยู่มาก จึงไม่อยากให้ท่านคิดในสิ่ง 
ที่ไม่เป็นมงคลแก , ตน เพราะความไม , ดีที่ทำทุกประเภทล้วนเป็นสิ่งมีอำนาจอาจบันดาลผู้ทำให้กลายเป็นผู้ 
ไร้สารคุณโดยสิ้นเชิง แต่สิ่งไม , ถึงปรารถนาจะกลายมาเป็นสิ่งทรมานอย่างไม่คาดปัน สิ่งนั้นอาตมากลัว 
มากกว่าสิ่งใด ๆ ในโลก ความแก่เจ็บตายที่โลกกลัวกัน แต่อาตมามิได้กลัวมากเท่ากลัวบาปกลัวกรรม 
การบวชเป็นพระตามหลักธรรมวิสัยของพระพุทธศาสนา นับว่าเป็นการทรมานใจ ทรมานสันดานของ 
คนมีกิเลสที่ชอบในสิ่งที่หลักศาสนาไม่ชอบ แต่กลับไม่ชอบในสึ่งที่หลักศาสนาสั่งสอนให้ชอบได้เป็น 

อย่างดี ความลำบากเพราะการปันกิเลสอาตมาก็ทราบ แต่ก็จำต้องเข้ามาบวชเพื่อทรมานหัวใจตัวเอง การ 
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยทราบว่าลำบากทุกระยะที่ปันทรมาน แต่ก็จำต้องทรมานเพราะอยากดี และ 

อยากหลุดพ้นจากกรรมอันลามก คือ กิเลสตัวไม่ยอมลงรอยเหตุผล และอรรถธรรมของพระพุทธเจ้า แม้ 
การมาพักบำเพ็ญประพฤติตัวเป็นคนเหลือเดนไม , คิดคุณค่าในชีวิตอยู่ในถํ้าเวลานี้ เพราะกลัวบาปกลัว 

กรรมนั่นแล มิใช่กลัวอะไรที่ไหน และมิได้มาหวังทำลายหรือเบียดเบียนท่านผู้ใดให้ลำบาก แบ้สัตว์ทุก 
ประเภทในแหล่งแห่งไตรภพ อาตมาก็เคารพไม่ดูถูกเหยียดหยาม โดยถือว่าเป็นเพื่อนผู้ทรงชีพอยู่ด้วย 
กรรมของตนเช่นเดียวกัน และมีคุณค่าความเป็นอยู่เท่าเทียมกัน ได้บำเพ็ญจิตแผ่ส่วนกุศลให้ความเสมอ 
ภาคและความอยู่เป็นสุขโดยทั่วกันตลอดมา ไม่เลือกกาลสถานที่ มิได้เย่อหยิ่งจองหองและลำพองตัว ว่า 
เป็นมนุษย์และเป็นนักบวชที่มีชาติและเพศอันสูงกว่าเพื่อนสัตว์ผู้เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลาย ท่านก็เป็นสัตว์ 
โลกผู้หนึ่งที่อยู่ในข่ายแห่งกรรมอันเดียวกัน จึงควรสำนึกในดี ชั่ว สุข ทุกข์ที่มีอยู่กับตัวตลอดมา การ 
ยกโทษผู้อื่นโดยขาดความไตร่ตรองนั้น ไม่มีอะไรดีขึ้นพอได้รับประโยชน์บ้างเลย นอกจากเป็นการสั่ง 
สมโทษและบาปกรรมใส่ตนให้ได้รับความทุกข์ ไม่มีวันสิ้นสุดเท่านั้น จึงควรสลดสังเวชต่อความผิดของ 
ตน แล้วงดความรู้ความเห็นชนิดเป็นภัยแก่ตนเสีย ก็จะกลายเป็นผู้ดีมีหวังสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า ใจ 
ที่เคยเหี้ยมโหดโกรธกริ้วก็จะมีวันสงบเย็น เวลาถ่ายภพถ่ายชาติเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ก็มีหวังผลเป็น 

กำไร คือความสุขเป็นสมบัติ ไม , ถ่มจมระงมทุกข์ไปตลอดกาล อนึ่ง ไม่ว่าใจคนใจสัตว์ใจเทวบุตร 

เทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ในแหล่งโลกธาตุย่อมมีความรู้สึกรักสุขเกลียดทุกข์และไม , ตำหนิธรรมว่าเป็น 
ข้าศึกต่อตัวเอง แบ้ปฏิบัติไม , ได้เพราะธรรมเป็นธรรมชาติลํ้าเลิศในไตรภพมาดั้งเดิม ล้าพอมีทางปฏิบัติ 

หรือเกี่ยวข้องได้เท่าที่กำเนิดและฐานะอำนวยบ้าง สัตว์โลกย่อมพอใจในธรรมเช่นเดียวกับสัตว์ผู้มีกำเนิด 

กุ ...... 1 ' V .... ' ........ “'.๘!..*'.. ’ .... ’ ... ๘.๘!..*'... 4. 'ๆ.. 3 V /ๆ; . . V ^&'. ะ. . . ! ... ๘..ๆ. 

ท่ควรแก่ธรรมอยู่แล้วเช่นมนุษยฌนต็น ส่วนท่านกเป็นผูหนึง ณจำนวนสัตวไลกผูรูดีรูชวอย่างเต็ม [จ 

พอจะพิจารณาเลือกเฟ้นลือเอาประโยชน์ได้เท่าที่ควร แต่แล้วทำไมจึงกลายเป็นคนละคนและคนละโลก 

ไปได้ อาตมาเองก็แปลกใจที่ท่านไปพอใจและกอบโกยเอาสิ่งที่นักปราชญ์ทั้งหลายเกลียดกลัวกัน และ 

ชอบตำหนิสึ่งที่นักปราชญ์ท่านชมเชย กำว่าความทุกข์ท่านเองทั้งทราบทั้งเกลียดกลัว แต่สาเหตุที่จะให้ 

เกิดทุกข์ท่านทำไมจึงพอใจสั่งสมเอานักหนา คือการทำความพยายามยกโทษผู้อื่น นักปราชญ์ท่านว่าเป็น 

การสร้างเหตุแห่งความทุกข์นับแต่น้อยไปถึงมากจนถึงขั้นมหันตทุกข์ นี้เป็นกิจประจำตัวท่านที่ทำอยู่ทุก 

ขณะอย่างไม่นึกละอายบาป และอาจไม่สนใจว่าอาตมาจะทราบ แต่อาตมาทราบทุกระยะที่ท่านคิดไม่ดี 

และให้อภัยท่านตลอดมา มิได้ลือโกรธลือโทษอะไรเลย นอกจากสงสารท่านที่กำลังเดินทางผิดเท่านั้น 



จึงได้ตัดสินใจแสดงความจริงให้ทราบไม่ปิดบัง หากจะพอเกิดประโยชน์แก่ท่านบ้าง อาตมาก็พลอยยินดี 
อนุโมทนาด้วย สำหรับอาตมาเองไม , มีโทษทุกข์ใด ๆ เกิดขึ้นแก่ตัวเองจากความคิดดีชั่วของท่านเป็น 
ต้นเหตุเพราะมิได้เป็นผู้ก่อขึ้นและเก็บสั่งสมไว้ในใจ มีแต่ความสงบสุขและความสงสารที่เกิดจากการ 
บำเพ็ญมาเป็นเรือนอยู่ของใจเท่านั้น 

ขณะที่ท่านอธิบายธรรมในแง่ต่าง ๆ ให้พญานาคพิง เธอมิได้ตอบรับคำท่านแม้ประโยคหนึ่งเลย 
แต่มีความคิดแทรกขึ้นมาในระหว่าง ซึ่งพอเป็นประโยชน์แก่เธอบ้างว่าสมณะนี้พูดมีเหตุผลน่าพิง แต่เรา 
ยังไม่สามารถปฏิบัติตามท่านได้ในระยะนี้เพราะยังมีความยินดีในวิสัยของตนอยู่ จนกว่าจะผ่านพ้นจาก 
ภพนี้ไปแล้วจึงจะสนใจปฏิบัติ สมณะนี้มีสิ่งที่น่าเกรงขามอยู่มาก สึ่งที่ไม่น่ารู้น่าเห็นก็รู้เห็นได้ ความคิด 
ที่เราคิดขึ้นโดยลำพัง ทำไมสมณะนี้ทราบได้ เราอยู่ในสถานที่ลึกลับทำไมสมณะนี้เห็นได้ เราคิดอะไร 
สมณะนี้ทราบได้โดยตลอด พระที่เคยมาพักอยู่ในถํ้านี้เป็นจำนวนมากมาย แต่ไม่เห็นว่าองค์ใดทราบว่า 
เราคิดอย่างไรบ้าง เราอยู่อย่างไรบ้าง ซึ่งนับแต่เรามาอยู่ที่นี่ก็นานแสนนาน พระบางองค์ถึงต้องหนีไป 
เพราะเราขับไล่ด้วยอุบายต่าง ๆ ให้ท่านอยู่ไม่ได้ (ตอนนี้ท่านพระอาจารย์มั่นว่าพญานาคพ่นพิษให้พระ 
ที่มาพักอยู่มีอันเป็นไปต่าง ๆ จนทนอยู่ไม่ได้ จำต้องหนีไป) แต่สมณะนี้ทำไมรู้เห็นเอาเสียทุกอย่าง 
กระทั่งความคิดนึกและยังรู้ไปตลอดที่เราคิดต่าง ๆ แม้ขณะกำลังหลับสนิทอยู่ยังสามารถรู้และนำมาเล่าได้ 
โดยถูกต้อง ประหนึ่งไม , หลับเลย แต่เราทำไมจึงมีทิฏฐิมานะไม , มีแก่ใจที่ยอมรับนับถือและปฏิบัติตามที่ 
สมณะนี้สั่งสอนบ้าง เราคงมีกรรมหนามากดังท่านว่าไม่ผิดแน่ เวลาฟิงสมณะอธิบายกิจวัตรที่ท่านทำ 
ประจำวันมิได้มีเจตนาเพื่อความกระทบกระทั่งเรา ทั้ง ๆ ที่ท่านเห็นและทราบความคิดชั่วลามกของเราอยู่ 
ตลอดมา เราเกิดมาชาติก็อาภัพ แม้ใจก็ยังอาภัพอีกทั้งที่รู้ดีชั่วอยู่อย่างเต็มใจดังสมณะว่าไม่ผิด เวลาเกิด 
ชาติหน้าก็คงจะเป็นผู้อาภัพอยู่ทำนองนี้ ไม่มีวันสิ้นกรรมได้เลย 

อีกพักหนึ่งท่านก็ถามพญานาคว่า เป็นอย่างไรบ้างที่อาตมาอธิบายธรรมให้พิง พอเข้าใจบ้างหรือ 
เปล่า เธอตอบท่านว่าเข้าใจได้ดีทุกประโยคที่ท่านเมตตาโปรดสัตว์ผู้อาภัพ แต่ตัวผมเองมีกรรมหนามาก 
คงยังไม่เบื่อความอาภัพของตน จึงกำลังถกเถียงกับตัวเองอยู่เวลานี้ ยังไม , ลงรอยกันได้เลย ใจคอยแต่จะ 
ไหลลงทางตํ่าที่เคยเป็นมาอยู่เรื่อย ๆ ไม่ยอมพิงเสียงอรรถธรรมที่นำมาพรํ่าสอนบ้างเลย ท่านถามว่าใจ 
ชอบไหลลงทางตํ่านั้นไหลลงอย่างไร เธอตอบว่า ก็ใจชอบแต่จะยกโทษท่านอยู่ทุกขณะที่เผลอตัวทั้งที่ 
ท่านไม่มีความผิดอะไรเลย แต่ใจมันก็ชอบคิดของมันอย่างนั้น ไม่ทราบจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะพอดีและ 
เห็นโทษในความผิดเสียบ้าง พอมีทางเดินเพื่อความดีต่อไปได้ ท่านตอบว่าทุกสิ่งที่เห็นว่าเป็นโทษจริง ๆ 
ด้วยความสนใจคิดอ่านไตร่ตรอง ใจก็ย่อมจะเพิกถอนเสื่อมคลายในสิ่งนั้น ไม่กำเริบลำพองต่อไป แต่ล้า 
ใจยังฟิกใฝ่ไยดี โดยเข้าใจว่าสิ่งนั้นยังเป็นคุณ ก็ย่อมจะสนใจใคร่คิดผลิตโทษขึ้นเผาผลาญตนอยู่เรื่อย ๆ 
ไม่มีทางลดหล่อนผ่อนคลายลงได้แน่นอน และนับวันที่ใจจะทำความลามกโสมมแก , ตนอย่างไม่มีทาง 
ช่วยได้ล้าไม , รีบแก้ไขเสียบัดนี้เป็นต้นไป อาตมาก็เป็นเพียงผู้แนะแนวทางให้บ้างเล็กน้อยเท่านั้น ไม , อาจ 
ทำหน้าที่แก้ไข หรือถอดถอนแทนท่านได้ การแก้ไขดัดแปลงจึงเป็นหน้าที่ของท่าน ผู้รับผิดชอบตัวเอง 
จะทำความพยายามเต็มกำลังความสามารถไม , ลดละท้อถอย สิ่งที่เคยเป็นภัยก็จะค่อยลดตัวลง สิ่งที่เป็น 
คุณจะมีทางเจริญได้และลบล้างกันไป จนกลายเป็นความดีล้วน ๆ ไม่มีสิ่งชั่วเข้ามาแอบแฝงแทงใจต่อไป 
ล้าท่านเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าที่เคยช่วยโลกให้พ้นจากทุกข์ภัยตลอดมา ท่านก็จะเป็นผู้มีธรรมคุ้มครอง 
ใจ ใจที่มีธรรมคุ้มครองหลับและตื่นย่อมเป็นสุข ไม่กระวนกระวายส่ายแส่ มีตนเสมอภาคต่อสิ่งทั้งปวง 



ไม่ชมสิ่งนั้นว่าดี ไม , ตำหนิสิ่งนี้ว่าชั่ว จนตัวเองต้องเป็นทุกข์ไปตาม ซึ่งไม , ใช่ทางนักปราชญ์ท่านดำเนิน 
กัน 

พอจบการสนทนาเธอรับคำท่านว่า จะพยายามทำตามที่ท่านแนะนำ หลังจากนั้นท่านเองก็ทำ 
ความเพียรไปและสังเกตเธอไป ผลปรากฏว่าดีขึ้นบ้างตอนที่ขณะจิตเธอซึ่งคอยจะยกโทษท่านบ่อย ๆ 
ปรากฏขึ้นมาตามนิสัย เธอคอยทำความกวดขันตัวเองอยู่เรื่อย ๆ ไม่ปล่อยตัวดังที่เคยเป็นมานัก แต่ก็รู้สึก 
ว่าเป็นความลำบากไม่น้อย เมื่อท่านเห็นความลำบากในการรักษาชิตของพญานาคที่คอยจะคิดไม่ดีอยู่เรื่อย 
ๆ ท่านเลยหาอุบายลาเธอไปเที่ยวที่อื่นซึ่งเธอก็ยินดีให้ท่านไป เรื่องพญานาคกับท่านจึงเป็นอันยุติลง 
เพียงแค่นี้ 

หลังจากนั้น ท่านเลยถือเอาเรื่องพญานาคเป็นเหตุอธิบายธรรมเกี่ยวกับนิสัยของคนและสัตว์ 

ต่อไปอีก เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้นั่งฟิงบ้างไม่เสียเวลาไปเปล่า อันนับว่าเป็นคติได้ดี จึงได้นำมาลงเพื่อ 
ท่านผู้อ่านนำไปพิจารณา ถือเอาเป็นคติเท่าที่ควรแก , จริตนิสัยของตน 

ท่านว่าดีชั่วมิได้เกิดขึ้นมาเอง แต่อาศัยการท่าบ่อยก็ชินไปเอง เมื่อชินแล้วก็กลายเป็นนิสัย ล้า 
เป็นฝายชั่วก็แก้ไขยาก คอยแต่จะไหลลงไปตามนิสัยที่เคยท่าอยู่เสมอ ล้าเป็นฝ่ายดีก็นับวันคล่องแคล้ว 
แกล้วกล้าขึ้นเป็นลำดับ ฉะนั้น เด็ก ๆ ที่แรกเกิดพ่อแม่ที่ฉลาดจึงต้องพยายามอบรมในทางที่ดีก่อนจะสาย 
เกินไป และหาพี่เลี้ยงที่เหมาะสมมาบำรุงรักษาไม่ให้ปล่อยไว้ตามยถากรรม เพราะเด็กเริ่มศึกษาวิชาหลัก 
ธรรมชาติมาแต่อ้อนแต่ออก ไม , ขาดวรรคขาดตอนเหมือนไปเรียนที่โรงเรียน หลักวิชาธรรมชาตินี่แล 
เป็นวิชาที่ฟิงนิสัยเด็กได้ดีกว่าวิชาแขนงอื่น ๆ เพราะมีอยู่ทั่วไปทั้งในบ้านนอกบ้าน ในสถานที่เรียนและ 
นอกสถานที่เรียน เด็กสามารถเรียนและจดจำได้ทุกกาลสถานที่ที่สึ่งนั้น ๆ มาสัมผัสทางทวารอายตนะ 
ภายนอก คือ รูปเสียง เป็นต้น นั่นแลเป็นเหมือนแผ่นกระดาน และตัวหนังสือที่เต็มไปด้วยความหมายดี 
ชั่วต่าง ๆ ทั้งจากเด็กด้วยกัน ทั้งจากผู้ใหญ่ชายหญิงไม่เสือกหน้า ทั้งจากโรงหนังโรงละครและโรงอะไร 
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วไป ไม่มีวันเวลาบกพร่อง หลักธรรมชาติเหล่านี้แลเป็นครูเครื่องพรํ่าสอนเด็ก ๆ ที่พร้อม 
อยู่แล้ว ในการสำเหนียกศึกษาได้เป็นอย่างดี และมีการรับถ่ายทอดไปตลอดสาย ล้าเป็นฝ่ายชั่วก็พาให้ 
เด็กชั่วได้จริง ล้าเป็นฝ่ายดีก็พาให้เด็กดีได้จริง การเห็นการได้ยินอยู่บ่อย ๆ เด็กย่อมถือเป็นเยี่ยงอย่างไป 
วันละเล็กละน้อย นานไปก็กลายเป็นนิสัยไปเอง ล้าลงได้เป็นนิสัยแล้ว ไม , ว่าทางชั่วทางดีย่อมมีทาง 
ระบายออกได้ทางไตรทวาร ไม , ยากเย็นอะไร ที่คนชั่วท่าชั่วได้ง่ายและติดใจไม , ยอมลดละแก้ไขก็ดี คนดี 
ท่าดีได้ง่ายและติดใจกลายเป็นคนรักศีลรักธรรมไปตลอดชีวิตก็ดี ก็เพราะหลักนิสัยเป็นสำคัญ ลำพังการ 
พันท่าทั้งที่นิสัยไม , อำนวยมาก่อน ย่อมลดละปล่อยวางได้ง่ายจนกว่าจะปรากฏผลเป็นนั้าเชื่อมที่มีรสดื่มดํ่า 
แก่ใจแล้วนั่นแล จึงจะเกิดความพอใจในงานนั้น ๆ ทั้งชั่วและดี ไม่ยอมปล่อยวางอย่างง่ายดาย ฉะนั้น 
หลักนิสัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในตัวบุคคลและสัตว์ การท่าอะไรจนกลายเป็นนิสัยแล้วเป็นสิ่งแก้ไขได้ยาก 
จึงไม , ควรท่าแบบสุ่มเดาโดยมิได้ใคร่ครวญให้รอบคอบก่อน เราพอทราบได้จากการพักฝนตนในทางที่ดี 
จนเคยชินต่อนิสัย เช่น การเที่ยวที่มีเหตุผลควรเที่ยว การจ่ายทรัพย์เพื่อประโยชน์แก'ตนและครอบครัว 
อย่างมีเหตุผล การรับประทานเป็นเวลํ่าเวลาไม่พรํ่าเพรื่อ การหลับและการดื่นนอนตามเวลา การพัก 
มรรยาทและความประพฤติในทางดีพยายามพักฝนด้วยความสนใจไม , ลดละจนเป็นนิสัยเคยชินแล้ว ย่อม 
สะดวกราบรื่นต่อตัวเองในวาระต่อไปไปเอง ไม , ต้องพันกันอยู่เรื่อยเหมือนขั้นเริ่มแรก เพียงเท่านี้ก็พอ 
ทราบได้ว่านิสัยเป็นสึ่งที่พักได้ไม่เหลือบ่ากว่าแรง เป็นแต่ควรใช้ความเพียรพยายามบ้างในเบื้องต้น การ 
พักเด็กหรือเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็พักในท่านองเดียวกัน เราต้องการของดีคนดีก็จำต้องพัก พักจนดี จะพ้น 



การ แก ไปไม , ได้ งานอะไร ๆ ย่อมมีการ แก กันทั้งนั้น โลกถึงได้เรียกกันว่า แก งาน แก สัตว์ แก คน แก ตน 
แก ใจตลอดมา นอกจากตายเสียเท่านั้นจึงหมดการ แก กัน สิ่งใดที่ท่ายังไม , เป็นเมื่อต้องการเป็นในสิ่งนั้นก็ 
จำต้อง แก และ แก จนเป็นการเป็นงาน เป็นคนดีสัตว์ดี รวมลงในคำว่า แก นี้นั้งสิ้น จึงควรพิจารณาให้ถึงใจ 
ปฏิบัติให้เกิดผล คำว่าดีจะเป็นสมบัติของผู้ฟิกดีแล้วแน่นอน ได้นำเรื่องนิสัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นอธิบาย 
ให้พิงมาลงบ้างเล็กน้อย พอเป็นคติแก'พวกเราที่คำลังอยู่ในข่ายแห่งธรรมนี้ จึงขอยุติไว้เพื่อดำเนินเรื่อง 
ใหม่ต่อไป 


พระอรหันต์มานิพพานที่ถํ้าเชียงดาว ๓ องค์ 

ขณะที่ท่านพักอยู่ในถํ้าเชียงดาวปรากฏนิมิตต่าง ๆ ที่ประทับใจมากมายหลายนิมิต แต่จะนำมาลง 
เท่าที่ควร คือตอนกลางคืนยามดึกสงัดแทบทุกคืน มีเทวดามาจากเบื้องบนชั้นต่าง ๆ บ้าง มาจากเบื้องล่าง 
ที่ต่าง ๆ ช้าง มาพิงเทศน์ท่านคืนละ ๓ พวกบ้าง ๒ พวกบ้าง ๑ พวกบ้าง ตามเวลาที่ท่านนัดให้มา และมี 
พระอรหันต์มาสัมโมทนียกถาธรรมเครื่องรื่นเริงกับท่านเสมอมิได้ขาด พระอรหันต์ที่มานั้น ต่างองค์ต่าง 
แสดงวิธีนิพพานของตนท่าต่าง ๆ ให้ท่านดูบ้าง ทั้งองค์ที่มานิพพานในถํ้านั้นและนิพพานในที่อื่น ๆ ก็มา 
แสดงในที่นั้นบ้าง พร้อมคำอธิบายประกอบด้วย ขณะที่แต่ละท่านแสดงวิธีนิพพานท่าต่าง ๆ ให้ท่านดู 
และพิงอย่างถึงใจ ขณะที่พิงท่านเล่า เกิดความสลดสังเวชตนและห้อยใจว่า ตนมีวาสนาน้อย ตาหู'ใจก็มี 
อยู่อย่างท่าน แต่ไม่สามารถเป็นอย่างท่านได้ ทั้งเกิดความปีติ ทั้งเกิดความน้อยใจเสียใจ ทั้งหัวเราะทั้ง 
ร้องไห้ ก็เป็นไปในเวลาเดียว แต่การร้องไห้ได้พยายามเก็บไว้ในส่วนถึก ไม , กล้าแสดงออกอย่างเปิดเผย 
กลัวหมู่เพื่อนจะว่าบ้า เพราะขณะนั้นก็เป็นบ้าอย่างลึกๆอยู่แล้ว คำสัมโมทนียกถาธรรมที่พระอรหันต์แต่ 
ละองค์แสดงแก่ท่านพระอาจารย์มั่นนั้น เป็นคำขับใจไพเราะมาก ยากที่จะหาคำพูดในโลกมาเทียบให้ 
เสมอเหมือนได้ แม้ผู้เขียนเองก็ไม , แน่ใจว่าจะนำมาลงตามแบบฉบับของท่านแท้ได้ จึงขออภัยท่านผู้อ่าน 
ไว้ด้วยความจนใจ ที่พอขับใจความได้จากท่านมีดังนี้ พระอรหันต์ทุกประเภทเป็นบุคคลประเสริฐ 
อัศจรรย์ทั้งแก่ตนและแก'โลกทั้งสาม มีมนุษย์เทวดาเป็นต้น จะปรากฏขึ้นในโลกแต่ละองค์เป็นของ 
ยากลำบากมาก รองพระพุทธเจ้าตรัสรู้ลงมา เหมือนขุมทองธรรมชาติจะผุดขึ้นท่ามกลางพระนครหลวง 
ของพระเจ้าจักรพรรดิ ไม่เป็นสิ่งจะผุดขึ้นได้อย่างง่ายดายเลย ความเป็นอยู่แห่งชีวิตของพระอรหันต์ 
ทั้งหลายก็ผิดจากความเป็นอยู่ของโลก เพราะมีชีวิตอันสดชื่นด้วยธรรม แม้ร่างกายจะเป็นสมมติเหมือน 
โลกทั่ว ๆ ไป แต่ใจผู้ครองร่างเป็นของบริสุทธิ ๔ จึงท่าให้ทุกส่วนในร่างกายสดชื่นไปตาม ท่านก็เป็นผู้ 
หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย ที่ได้ท่าความพยายามกลั่นกรองเชื้อแห่งภพออกจากใจจนหมดสิ้น 
ไป ได้กลายเป็นบุคคลไม่มีภพชาติขึ้นมาที่ใจ ให้โลกได้ทราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอีกองค์หนึ่ง 
พวกเราจึงได้มาเยี่ยมแสดงความยินดี เพราะไม่มีบ่อยครั้งนักที่บุคคลประเภทนี้จะอุบัติ เนื่องจากเป็น 
ความอุบัติยาก ทั้ง ๆ ที่ใครก็อยากเป็น แต่ความอยากทำไม'อำนวย ดังนั้น โลกแม้จะเกิดมาในท่ามกลางที่ 
พื่งมีพ่อแม่ญาติวงศ์เป็นต้นก็ตาม แต่ที่พื่งเพื่อเกาะเพื่อยึดทางใจอันเป็นที่พื่งสำคัญนั้น โลกยังไม่ค่อยมีกัน 
เลย สัตว์โลกเกิดมาอย่างเคว้งคว้างถ่วงตนอยู่เปล่า ๆ มีจำนวนมากต่อมา เหลือหูเหลือตาจะพรรณนานับ 
อ่านได้ พระอรหันต์อุบัติตรัสรู้ขึ้นแต่ละองค์จึงเป็นของอัศจรรย์และทำประโยชน์แก'โลกทั้งสามได้มาก 
ท่านเองก็ปรากฏว่า ทำประโยชน์แก่มนุษย์ เทวดา อินทร์ พรหมได้อย่างกว้างขวางมากมายเพราะท่าน 


บรรลุถึงความบริลุ;ทธ และแตกฉานทางภาษาใจซึ่งเป็นภาษาสำคัญกว่าภาษาใด ๆ ในโลกทั้งสาม 
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระอรหันต์บางประเภทต้องใช้ภาษาใจช่วยทำประโยชน์แก่โลก เพราะ 

ภาษาใจเป็นภาษากลางของสัตว์โลกผู้มีวิญญาณรับรู้ การสั่งสอนสัตว์โลกประเภทกายทิพย์ (กายที่ไม่ 
ปรากฏด้วยตาเนื้อ) ต้องใช้ภาษาใจล้วน ๆ ติดต่อและแสดงอรรถธรรม ผู้รู้ภาษาใจด้วยกันย่อมเช้าใจได้ 
ง่ายและได้รับประโยชน์รวดเร็วกว่าธรรมดาอยู่มากดังนี้ พอจบสัมโมทนียกถาธรรมแล้ว ก็แสดงวิธี 
นิพพานท่าต่าง ๆ ให้ท่านดู แทบทุกองค์ในบรรดาพระอรหันต์ซึ่งมาเยี่ยมท่านที่แสดงธรรมเครื่องรื่นเริง 
และแสดงท่านิพพานให้ลู บางองค์ก็แสดงท่านั่งขัดสมาธินิพพาน บางองค์ก็แสดงท่าสีหไสยาสน์คือนอน 
ตะแคงช้างขวานิพพาน บางองค์ก็แสดงท่ายืนอยู่กลางทางจงกรมนิพพาน บางองค์ก็แสดงท่าเดินจงกรม 
นิพพาน ในท่าต่าง ๆ กัน ที่แสดงท่านั่งกับท่านอนสีหไสยาสน์นิพพานมากกว่าท่าอื่น ๆ ที่แสดงท่ายืน 
นิพพานและท่าเดินจงกรมนิพพานมีน้อยมาก องค์ที่แสดงท่านั่งและท่านอนนิพพานก็แสดงให้เห็นชัดไป 
ตลอดสายจนถึงอวสานสุดท้าย พอสิ้นวาระของการแสดงท่าแล้ว องค์นั่งนิพพานก็สัมผลอยลงไปราวกับ 
ปุยนุ่น ร่างกายทุกส่วนก็หยุดทำงานและนิ่งแน่วไปเลย องค์ที่แสดงท่านอนสีหไสยาสน์นิพพานท่านว่า 
สังเกตได้ยาก มองเห็นลมหายใจเพียงขณะเริ่มแรกแสดงท่าเท่านั้น จากนั้นไปลมก็ละเอียด อวัยวะทุก 
ส่วนไม่กระดุกกระดิกเลย มีแต่ท่าอันสงบเหมือนคนนอนหลับ จากนั้นก็เงียบไปเลย องค์แสดงท่ายืน 
นิพพานก็ยืนในลักษณะรำพึง เอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรง ตาทอดลงพอประมาณ ตาทั้งสองหลับ 
สนิท มีอาการรำพึงอยู่ครู่หนึ่ง แล้วก็ค่อย ๆ ล้มแบบย่อตัวลงนั่งกองอยู่กับพื้น แล้วค่อย ๆ ล้มจากท่านั่ง 
ลงไปนอนกับพื้นอย่างเบา ๆ ราวกับสำลี ส่วนองค์ที่แสดงท่าเดินจงกรมนิพพานก็เดินกลับไปกลับมาราว 
๖ - ๗ รอบ แล้วก็ค่อย ๆ ล้มผลอยลงไปนอนอยู่กับพื้นอย่างเบา ๆ แล้วก็แน่นิ่งไปเลยเช่นเดียวกัน ทุก ๆ 
องค์ที่แสดงวิธีนิพพานในท่าต่าง ๆ กันนั้น มาแสดงต่อหน้าท่านโดยห่างกันประมาณวาหรือวาเศษเท่านั้น 
ทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนและประจักษ์ใจตลอดมา ฟิงแล้วอดนี้าตาร่วงไม่ได้ ต้องหันหน้าเช้าฝาทันที 
ที่รู้สึกมีอาการแปลกเกิดขึ้นในขณะนั้น มิฉะนั้นก็จะปล่อยอะไรออกมาทำให้เกิดเรื่องใหญ่ และอาจเป็น 
ประวัติต่อท้ายท่านไปอีกก็ได้ บรรดาพระอรหันต์ที่มาแสดงวิธีนิพพานท่าต่าง ๆ ให้ , ท่านดูนั้น แสดงด้วย 
ท่าอันสงบเสงี่ยมงามตามาก ไม่มีอาการกระวนกระวายส่ายแล่เหมือนโลกทั่ว ๆ ไปเลย ฟ้งท่าไหนก็ล้วน 
เป็นท่าที่ให้เกิดความสลดสังเวชเหลือจะอดกลั้นนั้าตาไว้ได้ทุกท่าไป เพราะบุคคลอัศจรรย์นิพพานลา 

โลกสมมติที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิงนานาประการ จะไม่ให้อัศจรรย์อย่างไร ใครก็ใครเถิดถ้าลง 
ได้ประสบอย่างนั้นเช้าบ้าง เข้าใจว่าต้องมีความรู้สึกอย่างเดียวกัน จะทนเป็นใจไม้ไสัระกำอยู่ไม , ได้ 
แน่นอน 

ที่ลั้าเชียงดาวมีพระอรหันต์มานิพพาน ๓ องค์ สององค์นอนนิพพาน แต่อีกองค์หนึ่งเดินจงกรม 
นิพพาน และแสดงท่านิพพานให้ท่านลูต่อหน้าต่อตาเลย ทุกองค์ที่นิพพานในท่าต่าง ๆ ได้อธิบายเหตุผล 
ประกอบให้ท่านทราบอย่างละเอียด ก่อนจะทำพิธีนิพพานที่แสดงท่ายืนนิพพานและท่าเดินจงกรม 

นิพพานมีไม่กี่รูป ส่วนท่านั่งกับท่านอนมีมากและท่านอนมีมากกว่าท่าอื่น ๆ ท่านพิจารณาทราบว่าพระ 
อรหันต์มานิพพานที่เมืองไทยเราหลายองค์ เท่าที่จำได้มีดังนี้ นิพพานที่ลั้าเชียงดาว ชังหวัดเชียงใหม่ ๓ 
องค์ นิพพานที่หลังเขาวงพระจันทร์ ๑ องค์ นิพพานที่ลั้าตะโก จังหวัดลพบุรี ๑ องค์ นิพพานที่เขาใหญ่ 
จังหวัดนครนายก ๑ องค์ นิพพานที่วัดธาตุหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ องค์ ที่จำไม , ได้ก็ยังมีจึง 
ขออภัยไว้ด้วย คำว่า “นิพพาน” เป็นศัพท์ใช้เฉพา ะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ 
ทั้งหลาย ที่สิ้นกิเลสและภพชาติภายในใจแล้วโดยเฉพาะ มิได้ใช้ทั่วไปในสัตว์โลกผู้ยังมีกิเลสทั้งหลาย 



เพราะพวกหลังนี้ยังเป็นผู้สั่งสมภพชาติอยู่ภายในอย่างสมบูรณ์ จึงไม่มีอะไรจะควรเรียกว่านิพพานได้ 

ในทางสมมติพอตายจากนึกไปเกิดที่นั้น ตายจากที่นั้นก็ไปเกิดที่โน้น ตายจากคนไปเกิดเป็นสัตว์ ถ้า 
ประมาทในชาติเป็นมนุษย์ ไม่พยายามสร้างความดีไว้ส่งเสริมเติมต่อในภพชาติต่อไป การเป็นสัตว์ก็มี 
หลายชนิดไม่แน่นอน เพราะทางที่จะให้เกิดเป็นสัตว์มีมากกว่าทางจะให้เกิดเป็นมนุษย์ เทวดา อินทร์ 
พรหม อันเป็นภูมิสูงเป็นไหน ๆ เนื่องจากจิตใจชอบทำกรรมชั่ว อันเป็นทางให้ไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่าง 
ๆ ไว้มากกว่าทางดี ดังนั้นสัตว์ชนิดต่าง ๆ จึงมีมากกว่ามนุษย์และเทพพรหม แต่จะ เป็นสัตว์ชนิดใดและ 
มนุษย์เทพพรหมประเภทใด ก็ล้วนมีสิ่งเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งพาให้ต่อต้นต่อแขนงเป็นภพชาติสืบต่อไปไม , มี 
ทางดับสนิทได้ จึงไม่เรียกว่านิพพาน ส่วนท่านที่สิ้นกิเลสภายในใจโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นความดับสนิทอยู่ 
ตลอดเวลาทั้งที่ขันธ์ยังครองตัวอยู่ ท่านเหล่านี้แลเป็นผู้ควรได้รับคำว่านิพพานโดยเฉพาะ ไม่มีทางเป็น 
อย่างอื่น เพราะหมดทางเกี่ยวเกาะวกเวียน ขณะจะ นิพพานก็มิได้มีความกังวลห่วงใยกับสิ่งใด ๆ กระทั่ง 
ขันธ์ที่กำลังจะแตกทลายในขณะนั้นอยู่แล้ว ทั้งนั้ เพราะใจท่านหมดคำว่า ห่วง IVงวง ทั้งภายนอกภายใน 
ทั้งใกล้และไกลโดยตลอดทั่วถึง ขณะจะลาโลกแห่งขันธ์ก็ลากันแบบดับสนิท ไม่มีความสะทกสะท้าน 
หวั่นไหว ทั้งมิได้คิดว่าจะไปอยู่โลกนั้น จะมาอยู่โลกนี้ จะไปเสวยผลดีอย่างนั้น จะมาเสวยผลชั่วอย่างนี้ 
อันเป็นการทำใจให้กร ะเพี่อมขุ่นมัว แต่เป็นความคงที่และพอตัวโดยสมบูรณ์ของชิตดวงวิมุตติหลุดพ้น 

แล้ว มิได้คอยรับส่วนได้ส่วนเสียของสมมติมีขันธ์เป็นต้นแต่อย่างใด เป็นผู้ปราศจากกาลสถานที่ ไม่มี 
สมมติแม้ปรมาณูเข้าไปเกี่ยวข้องกับใจดวงบริสุทธล้วน ๆ แล้ว นี่แลท่านเรียกว่านิพพานของท่านผู้สิ้น 
ความกังวลหม่นหมอง ขณะครองขันธ์อยู่ก็มิได้เศร้าโศก ขณะวิโยคพลัดพรากจากไปก็มิได้เสียใจ เคย 
เป็นอยู่อย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้น ฉะนั้น คำว่านิพพานจึงเป็นคำพิเศษสำหรับท่านผู้เป็นบุคคลพิเศษจะ 

ครองโดยเฉพาะ ไม่มีผู้ใดจะกล้าเข้ายึดครองได้ ถ้าไม่ทำใจให้บริสุทธโดยสิ้นเชิงก่อน ไม่เหมือนสมบัติ 
อื่น ซึ่งอาจมีเจ้าอำนาจเข้ายึดครองได้ทั้งที่เจ้าของไม่ยินยอม เช่น เรือกสวน ไร , นา เป็นต้น ใครอยาก 
เป็นเจ้าของเข้ายึดครองก็พยายามสร้างเอาเอง รอนั่งเซ็นนอนเซ็นเอาเฉย ๆ คงไม่มีหวังตลอดกาล ท่าน 
อาจารย์มั่นซึ่งเป็นเจ้าของประวัติที่ได้รับยกย่องชมเชยและเสื่อมใสจากหมู , ชนแทบทั่วประเทศเขตแดน 
และได้รับธรรมเครื่องรื่นเริงจากพระอรหันต์ทั้งหลาย ก็เพราะท่านเชื่อธรรมทำจริง จึงได้พบเห็นแต่ของ 
จริง ของปลอมไม่มีในใจท่าน แม้ชีวิตร่างกายจะเป็นของจอมปลอมหลอกลวงตามธรรมชาติของมัน 

ท่านก็ปลดปล่อยไว้ตามเรื่อง มิได้อึดถือแบกหามไปด้วย สิ่งที่เป็นท่านอย่างจริงไม่แปรผันก็คือธรรมของ 
จริงที่เห็นแล้ว ธรรมนั้นจริงอยู่ตลอดเวลา ไม่มีอดีตอนาคตเข้าไปทำลายได้ เหมือนสิ่งทั้งปวงที่ ถูก ทำลาย 
ด้วยกาลของมันเองตลอดมา 

ท่านพักอยู่ในป่าในเขาลึก จังหวัดเชียงใหม่ ทราบว่ามีการเจ็บป่วยหลายครั้ง บางคราวแทบเอา 
ตัวไม่รอดจนหมอไม่รับรอง ถ้าเป็นคนธรรมดามีชีวิตลมหายใจอยู่กับยากับหมอแบบไม่มีจมูกของตนเอง 
เป็นที่หายใจ ก็คงจะผ่านไปนานแล้ว แต่ท่านเองยังพอรอดตัวมาได้ด้วยอำนาจธรรมโอสถเยียวยารักษา 
ไว้ได้ ทุกครั้งที่ป่วยไข้ได้ทุกข์ต่าง ๆ ท่านว่าธรรมโอสถต้องเกิดมาพร้อมกัน และปฏิบัติหน้าที่ต่อกันใน 
ทันทีทันใด ไม , รอชักช้า ท่านอาจารย์มั่นมีนิสัยอย่างนั้น ปกติท่านไม่ค่อยชอบเกี่ยวข้องกับหยูกยาเท่าไร 
นัก แม้ตกมาวัยชราคำลังวังชาลดราร่วงโรยลงเป็นลำดับ ท่านก็ยังหนักในธรรมโอสถเป็นเครื่อง 

ประสานธาตุขันธ์อยู่เสมอมา ครั้งหนึ่งท่านพักอยู่ในเขากับพระ ๓ องค์ด้วยกัน ซึ่งที่ทั้นชุกชุมไปด้วยไข้ 
ป่า เผอิญพระองค์หนึ่งเกิดเป็นไข้จับสั่นขึ้นมา แม้ยาเม็ดหนึ่งก็ไม่มีรักษา เวลาจับไข้แล้วตั้งวันก็ไม่สร่าง 
ตอนเช้าตอนเย็นท่านอาจารย์ไปเยี่ยมไข้และให้อุบายต่าง ๆ เป็นเครื่องพิจารณาเพื่อระงับไข้ ดังที่ท่านเคย 



ได้ผลมาแล้วเสมอ แต่พระองค์นั้นไม่สามารถพิจารณาตามท่านได้ เพราะภูมิจิตภูมิธรรมต่างกันมาก 
เวลาจับไข้ทีไรต้องปล่อยให้สร่างเอง ไม , มีอุบายพิจารณาแก้ไขพอไข้ลดลงบ้างเลย ท่านอาจารย์เองคงนึก 
รำคาญ เลยทำเป็นดุเอาเสียบ้างว่า ท่านนี้มีแต่ชื่อว่ามหา ๆ แต่ความรู้ที่เรียนมาไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไร 
เลย ช่วยแก้ไขบรรเทาตัวเองในเวลาจำเป็นบ้างก็ไม่ได้ ท่านไปเรียนให้เสียกระดาษเปล่า ๆ และเอาแต่ชื่อ 
มหาเปล่า ๆ มาทำไม การเรียนความรู้ทุกแขนงต้องเรียนมาเพื่อช่วยตัวเอง แต่ความรู้ท่านมหาเป็นความรู้ 
ประเภทใดก็ไม , รู้ จึงไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเลย เจ้าของเป็นไข้แทบตายอยู่แก้ว ความรู้ที่เรียนมาไม่ 
เห็นมาช่วยบรรเทาให้เบาลงบ้างเลย ท่านเรียนมาเพื่ออะไรกันแน่ ผมยังแปลไม่ออก ผมไม่เห็นได้เรียน 
เป็นมหาเปรียญอะไร แบ้ประโยคเดียวก็ไม , ได้กับเขา มีแต่กรรมฐานห้าที่อุปัชฌายะมอบให้แต่วัน 
อุปสมบทเท่านั้นติดตัวอยู่ทุกวันนี้ ก็ยังพอรักษาตัวได้ ไม , เห็นอ่อนแอเหมือนท่านที่เรียนมากแต่อ่อนแอ 
มาก ท่านนี่อ่อนแอยิ่งกว่าผู้หญิงที่ไม , ได้รับการศึกษาเลย ผู้ชายทั้งคน มหาทั้งองค์ ทำไมจึงอ่อนแอนัก 
เวลาเป็นไข้ไม่เห็นมีลักษณะผู้ชายและการเรียนรู้ธรรมแฝงอยู่บ้างเลย ควรเอาเครื่องของผู้ชายทั้งหมดไป 
มอบให้ผู้หญิงเสีย แก้วไปขอเอาเครื่องของผู้หญิงมาสวมใส่เข้าไป จะได้เป็นผู้หญิงไปเสียทั้งคน ไข้ก็ 
อาจจะลดลงบ้าง เพราะมันเห็นว่าเป็นผู้หญิงคงไม่กล้าทรมานอย่างรุนแรง มาเยี่ยมทีไรแทนที่จะเห็น 
ท่าทางองอาจกล้าหาญพอให้เบาใจได้บ้าง แต่กลับเห็นแต่ความใจน้อยอ่อนแอเป็นประจำเรื่อยมา 

กรรมฐานและมหานั้นเรียนมาทำไมไม่พิจารณาบ้าง ท่านว่าทุกขังอริยสัจขังนั้น หมายความว่าอย่างไร 
หมายความว่าให้อ่อนแอ และเวลาเป็นไข้ขึ้นมา คอยแต่จะร้องไห้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่อย่างนั้นหรือ ถ้า 
เช่นนั้นก็เป็นกรรมฐานปลอมละซิ เพียงทุกขเวทนาเกิดจากไข้เท่านี้ก็จะทนไม่ไหว บทถึงเวลาจวนตัวเข้า 
จริง ๆ จะไม , ก้มละลายไปแบบไม่เป็นท่าละหรือ เราเริ่มไม่เป็นท่าแต่บัดนี้แก้ว จะเห็นสัจจธรรมมีทุกข 
สัจจ์เป็นต้น เป็นของจริงได้อย่างไร ผู้จะพ้นจากโลกสมมติต้องเห็นสัจจธรรมเป็นของจริงเต็มส่วน แต่นี้ 
เพียงทุกขสัจจ์เริ่มตื่นนอนออกก้างหน้าก้างตากระตุกกระดึกนิดหน่อยเท่านั้น ก็เริ่มยอมอย่างหมอบราบ 
แล้วจะไปที่ไหนกันได้เล่า 

พอท่านให้อุบายเผ็ดร้อนบ้างเป็นการหยั่งเสียงดูจบลงนิ่งอยู่ครู , หนึ่ง มองไปเห็นท่านมหาองค์นั้น 
กำลังร้องไห้นั้าตาไหลออกมาเปียกหน้า ท่านเลยหาอุบายหนีไปในขณะนั้น และก่อนจะไปทำท่า 
ปลอบโยนว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาย ผมแกล้งว่าให้ท่านมหาอย่างนั้นเอง แก้วก็ไปที่พัก 

พอตอนกลางคืนท่านคงพิจารณาหายาขนานใหม่ ขนานที่ให้ไปแก้วอาจจะแรงไปบ้างสำหรับ 
คนไข้รายนี้ที่ใจไม่เข้มแข็งพอ เช้าวันหลังและคราวต่อไป ท่านเปลี่ยนยาขนานใหม่โดยสิ้นเชิง คือ มิได้ 
นำกิริยานั้นมาใช้อีกต่อไปเลย คราวนี้มีแต , แสดงอาการปลอบโยน เอาอกเอาใจใหญ่คล้ายกับไม่ใช่ท่าน 
อาจารย์มั่นคนเก่าเลย พูดจาด้วยก้อยคำไพเราะอ่อนหวานเหมือนนั้าอ้อยนั้าตาลเป็นกระสอบ ๆ ทุ่มเทลง 
ทุกเช้าทุกเย็น จนหวานหอมไปทั่วบริเวณ เหมาะแก , โรคอ่อนแออย่างบอกไม , ถูก ทั้งสังเกตคนไข้อาการดี 
ขึ้นหรือทรุดลง ทั้งวางยาเคลือบนั้าตาลทุกเช้าเย็น จนเห็นผลประจักษ์ใจ ทั้งคนไข้คนดีมีความสุขโดยทั่ว 
กัน คนไข้ก็ค่อยหายวันหายคืนไปเป็นลำดับจนหายสนิท แต่กินเวลาหลายเดือนกว่าจะหายขาดได้ นับว่า 
ยาขนานสุดท้ายได้ผลดีเกินคาด นี่คืออุบายท่านที่เปรียบกับหมอผู้ฉลาดทั้งภายนอกภายใน พลิกได้ทุกท่า 
ทุกทาง ไม่จนสติปัญญา นำมาใช้ได้ทุกกรณี จึงควรถือเป็นแบบฉบับของชาวเราผู้ก่าลังแสวงหาความ 
ฉลาดใส่ตนที่นำมาลงก็เพื่อท่านที่สนใจได้อ่านบ้าง อาจเกิดประโยชน์เท่าที่ควร เพราะเป็นอุบายวิธีของ 
ท่านผู้ฉลาดมีปัญญาหลักแหลมไม่จนแต้มจนมุมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า 



ตามปกตินิสัยท่านพระอาจารย์มั่น เวลาเข้าที่คับขันจนมุม ท่านชอบคิดค้นด้วยสติปัญญาไม , อยู่ 
เฉย ๆ เช่น เวลาเจ็บไข้หรือเวลาพิจารณาไปเจอเอากิเลสตัวสำคัญเข้าจนหาทางออกไม่ได้ นั่นแลคือเวลา 
คับขัน จิตจะนิ่งนอนใจอยู่ไม , ได้ ต้องหมุนติ้วทั้งวันทั้งคืน จนเกิดอุบายปัญญานำมาแก้ไขทันเหตุการณ์ 
และผ่านไปได้เป็นพัก ๆ ไม่จนมุม ท่านเคยเห็นผลทำนองนี้ตลอดมาแต่เริ่มออกปฏิบัติจนอวสาน เวลามี 
พระไปอาศัยอยู่กับท่านและเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ท่านมักจะเตือนด้วยอุบายต่าง ๆ เพื่อระงับอาการ 
ไม่ให้หนักไปในทางหยูกยาจนเกินไป และเพื่อเกิดอุบายต่าง ๆ อันเป็นวิธีพิจารณาธรรมไปด้วยใจ 
ขณะเดียวกัน ท่านถือว่าทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในกายในใจเป็นเรื่องของสัจจธรรมโดยตรง ต้องพิจารณาให้ 
รู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ได้ ไม , ปล่อยให้ทุกข์ยํ่ายีอยู่เปล่า ๆ เหมือนคนไม , ได้รับการศึกษาอบรมธรรมมาเลย 
เฉพาะท่านเองเคยได้อุบายต่าง ๆ จากการป่วยมาเป็นลำดับ ไม่เคยปล่อยให้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการ 
เจ็บป่วยต่าง ๆ ยํ่ายีอยู่เฉย ๆ โดยมิได้พิจารณาให้รู้เรื่องของมันบ้างเท่าที่สามารถ เวลาเช่นนั้นท่านถือเป็น 
ความจำเป็นที่ต้องพิจารณาจนสุดความสามารถ เพื่อเป็นการแกซ้อมสติปัญญาว่าจะทันคับเหตุการณ์ที่ 
เกิดขึ้นเฉพาะหน้า หรือมีความล้มเหลวไปอย่างไรบ้าง แล้วแก้ไขดัดแปลงกันใหม่จนเป็นที่พอใจ ว่า 
สติปัญญาที่เคยอบรมและ!เกซ้อมมาเป็นเวลานาน ขณะเข้าสู่สงคราม คือความทุกข์ทรมาน ใจไม่มีความ 
หวั่นเกรงต่อความจริง คือทุกขสัจจ์ อันเป็นสัจจธรรมของจริงทุกส่วน สติปัญญาก็ทำหน้าที่ทันกับ 
เหตุการณ์ ไม่มีความสะท้านหวั่นไหวกับพายุ คือ ทุกข์ที่โหมกันมาทุกทิศทุกทาง เบื้องบนเบื้องล่าง 
ด้านขวาง สถานกลาง สามารถพิจารณาตะล่อมเข้ามาสู่หลักความจริงได้โดยตลอด ดังนั้นท่านจึงชอบใช้ 
อุบายแก่บรรดาศิษย์หนักไปทางพิจารณาทุกขเวทนา เพราะเป็นการ!เกซ้อมสติปัญญาศรัทธาความเพียร 
ให้เข้มแข็งแกล้วกล้า เวลาเอาจริงเอาจังคือขณะขันธ์จะแตกจะไม , ต้องกลัวมหันตทุกข์ที่แสดงตัวอย่าง 

เต็มที่ในเวลานั้น ผู้พิจารณารู้เท่าทันขันธ์ดังกล่าวนี้ อยู่ก็สบาย ตายก็มีชัยชนะ สมกับเป็นนักต่อลัเพื่อเอา 
ตัวรอดเป็นยอดคน คือเราเองซึ่งเป็นคน ๆ หนึ่งไม่ต้องเป็นยอดใครที่ไหน ได้เราและเป็นยอดเราแล้วเป็น 
พอตัว 

ท่านอาจารย์มั่นนับว่าเป็นอาจารย์ตัวอย่างได้ทั้งภายนอกภายใน ความเพียรความอดทน ความ 
อาจหาญ ความฉลาดภายนอกภายใน ความสันโดษและมักน้อยนับว่าท่านเป็นเยี่ยมในสมัยปัจจุบัน ยาก 
จะมีลูกศิษย์คนใดลํ้าหน้าท่านไปได้ ท่านมีทั้งหูทิพย์ ตาทิพย์ และปรจิตตวิชา ศึอฟิงได้ทั้งเสียงสัตว์ 
เสียงมนุษย์ เสียงภูตผี เทวบุตร เทวดา อินทร์ พรหม ยม นาค เห็นได้ทั้งสัตว์มนุษย์ที่เป็นกายและวัตถุ 
หยาบ ทั้งที่เป็นกายทิพย์ เช่น เปรตผี เทวดา เป็นต้น รู้ได้ทั้งจิตสัตว์ จิตมนุษย์ ว่ามีความเศร้าหมอง 
ผ่องใสประการใด ตลอดความคิดปรุงต่าง ๆ ที่คิดอยู่ภายใน บางครั้งแม้เจ้าตัวผู้คิดขึ้นเองก็ไม , รู้ว่าได้คิด 
อะไรไปบ้าง เพราะเปิดทางให้ความคิดนึกไหลออกสู่อารมณ์ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีสดึควบคุม 
รักษาบ้างเลย กระทั่งได้ยินปัญหาท่านเป็นเชิงทักขึ้นมาถึงระลึกได้ บางรายยังมัวเซ่อไม , ทราบว่าท่านพูด 
อะไรให้ตัวบ้างก็ยังมี จึงน่าสลดสังเวชอยู่มากสำหรับรายเช่นนั้น เวลาอยู่กับท่านไม่จำต้องอยู่ต่อหน้า 
ท่านก็ได้ เพียงอยู่ภายในวัดหรือในสำนักเดียวกับท่านก็พอแล้ว ขณะคิดคะนองไปต่าง ๆ แบบปล่อยตัว 
ไม่มีสติ เวลามาหาท่านจะได้ยินคำพูดแปลก ๆ ออกมาในเวลาใดเวลาหนึ่งจนได้ ยิ่งไปหาญคิดเรื่อง 
ลึกลับในเวลาอยู่ต่อหน้าท่านด้วยแล้ว จะเป็นเวลาท่านกำลังแสดงธรรมอบรมอยู่ก็ตาม เวลาสนทนา 
ธรรมกันอยู่ก็ตามหรือเวลาอื่นใดก็ตาม ในเวลานั้นจะได้ยินคำพูดหรือคำตอบเป็นเชิงไม้เรียว หรือเป็น 
อุบายแปลก ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งออกมาจนได้ นอกจากท่านขี้เกียจเท่านั้นจึงปล่อยไปตามกรรมในบาง 


คราว 



ตามที่พระอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ และเคยอยู่เชียงใหม่กับท่านเล่าให้ปงถึงเรื่องหูทิพย์ตา 
ทิพย์ และ ปรจิตตวิชาของท่านว่าน่าอัศจรรย์และน่ากลัวมาก เฉพาะปรจิตตวิชารู้สึกว่าท่านรวดเร็วมาก 
ใครคิดไม่ดีขึ้นที่ใดขณะใด เป็นได้การทันทีแทบทุกครั้ง ฉะนั้น เวลาอยู่กับท่านต่างองค์ต่างระวังสำรวม 
อินทรีย์อย่างเต็มที่ ไม่เช่นนั้นต้องโดนแน่ไม่มีทางปิดบังหรือหลีกเลี่ยงได้ บางครั้งมีพระบางองค์คิดเรื่อง 
ท่านดุอยู่โดยลำพังตนเอง เหตุที่จะคิดก็เพราะกลัวท่านมาก พอมาหาท่าน ท่านเริ่มตอบปัญหาทันทีว่า 
แทบทุกสิ่งไม , ว่าอาหารหรือที่อยู่เครื่องใช้สอยบุ่งห่มต่าง ๆ ก่อนจะสำเร็จรูปมาใช้ประโยชน์ได้ต้องผ่าน 
การจัด การทำ การหุง การต้ม การปน การถาก การเลื่อย การไส การปัก การทอ มาอย่างเต็มที่มิ , ใช่ 
หรือ อยู่ ๆ ก็สำเร็จรูปออกมาให้อยู่กินใช้สอยอย่างสบายไปเลยอย่างนั้นไม่เคยมี เพราะโลกนี้เป็นโลก 
สร้างอยู่สร้างกิน มิใช่โลกนอนอยู่เฉย ๆ แล้วเกิดมาเอง เห็นแต่คนตายเท่านั้นเองที่นอนอยู่เฉย ๆ ไม , ต้อง 
ทำอยู่ทำกิน ไม่ต้องดัดแปลงแต่งมรรยาทความประพฤติ ไม่ต้องมีครูอาจารย์ดุด่าสั่งสอน ก็เรายังไม่ตาย 
และยังแสวงหาครูอาจารย์ให้อบรมสั่งสอนอยู่ แต่แล้วกลัวอย่างไม่มีเหตุมีผล และคิดว่าท่านดุท่านด่า ล้า 
ท่านไม่ว่าอะไรเลย ก็จะคิดไปว่าท่านไม่สั่งไม่สอน ก็ยิ่งจะร้อนเข้าไปอีก เลยไม่มีอะไรพอดี มีแต่เรื่อง 
คิดแบบโดดขึ้นโดดลงท่านองวานรตัวโดดอยู่บนกิ่งไม้ โดดไปโดดมาลูกกิ่งไม้ผุก็ลงนอนกับพื้นเท่า 

นั้นเอง เราจะเอาแบบไหน จะเอาแบบโดดกิ่งไม้ผุ หรือจะเอาแบบพระผู้มีครูอาจารย์คอยบอกกล่าวสั่ง 
สอน บางทีถามเจ้าของต้นเหตุเสียเองเผื่อได้สติ ระลึกรู้ตัวว่าได้คิดอย่างไรไปบ้าง บางครั้งก็อธิบาย 
เปรียบเปรยไปธรรมดา แต่รวมแล้วเพื่อเจ้าตัวได้ระลึกรู้ในสิ่งที่คิดไปแล้วนั้นว่า ไม , สูญหายไปไหน ยัง 
กลับมาให้เจ้าของได้ปงอีก ทั้งยังได้รู้ความผิดถูกของตัว คราวต่อไปจะได้ระวังสำรวม ไม่คิดแบบเปิด 
โปงไปถ่ายเดียว บางครั้งท่านเทศน์อย่างเผ็ดร้อน และในบางขณะยังไม่ยกเอาองค์ท่านออกเป็นหลักฐาน 
ในทางความเพียรเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวอาจหาญไม่กลัวตายก็มี เพื่อปลุกใจบรรดาศิษย์ให้มีแก , ใจ โดย 
เทศน์เป็นเชิงว่า ถ้าใครกลัวตายเพราะความเด็ดเดี่ยวทางความเพียร ผู้ทั้นจะต้องกลับมาตายอีกหลายภพ 
หลายชาติไม , อาจนับได้ ส่วนผู้ใดไม , กลัวตายผู้นั้นจะตัดภพชาติให้น้อยลงถึงกับไม , มีภพชาติเหลืออยู่ และ 
ผู้นั้นแลจะเป็นผู้ไปไม่กลับหลังมาหาบทุกข์อีก ตัวผมเองสลบไปถึง ๓ หน เพราะความเพียรกล้าเวทนา 
ทับโถม ยังไม่เห็นตายและยังรอดมาเป็นอาจารย์สอนหมู , คณะอยู่ได้ หมู่เพื่อนท่าความเพียรยังไม , ถึงขั้น 
สลบไสลเลย ท่าไมจึงกลัวตายกันนักหนาเล่า ล้าไม , ตายไปพักหนึ่งก่อนก็น่ากลัวไม่เห็นธรรมอัศจรรย์ 
ใครจะเชื่อหรือไม่ผมก็ได้ท่ามาอย่างนี้รู้เห็นธรรมมาบ้างตามกำลังก็ด้วยวิธีนี้ แล้วจะให้สอนหมู , คณะว่า 
ค่อยเป็นค่อยไปนะ ฉันให้มาก นอนให้มาก ขี้เกียจให้มาก กิเลสจะได้กลัว อย่างนี้ผมสอนไม , ได้ เพราะ 
ไม่ใช่ทางกิเลสจะกลัว นอกจากมันจะหัวเราะเยาะเอาวันยังคํ่า ว่านึกว่าพากันมาท่าความพากเพียร แต่ 
แล้วท่าไมจึงพากันมานอนตายอยู่อย่างนี้ ทั้ง ๆ ที่ยังหายใจอยู่ หรือพระพวกนี้พร้อมกันตายด้วยทั้งยังมีลม 
หายใจอยู่อย่างนี้เท่านั้น ไม่มีอะไรน่าชมเชย 

พอเทศน์จบลงก็มีพระองค์หนึ่งคิดขึ้นมาด้วยทิฏฐิในเวลานั้นว่า โอ้โฮท่าความเพียรขนาดถึงสลบ 
ไปเช่นนั้นมันเกินไป ถ้าจะเป็นถึงขนาดนั้นแล้ว เรายังไม , ไปนิพพาน แม้จะทุกข์อยู่ในโลกก็ยอมทุกข์มัน 
ไป โลกเขาก็ทุกข์เหมือนกัน มิได้ทุกข์เฉพาะเราคนเดียวลงถึงสลบไสลแล้วจึงจะได้ไปนิพพานเช่นนี้ 
ใครจะไปสักกี่ร้อยกี่พันองค์ก็เชิญไปเถิดสำหรับเราแล้วเป็นไม , ไปแน่ ๆ เราอยู่ในโลกก็ไม่เห็นทุกข์ถึงกับ 
สลบ ก็ทุกข์ธรรมดาเหมือนโลก ๆ เขาทุกข์กัน แต่ถ้าจะไปนิพพานต้องสลบเสียก่อนค่อยไปกันได้อย่างนี้ 
ก็เท่ากับนิพพาน คือยาสลบเราดี ๆ นี่เอง ใครจะอยากไป เราน่ะไม , อยากไปแน่เพราะไม , อยากสลบ เพียง 
เห็นเขาสลบก็กลัวจะตายอย่แล้ว ยังจะถกเราเข้าไปอีกคนก็แย่ 



อีกพักหนึ่งธรรมเทศนาก็เริ่มขึ้นอย่างเผ็ดร้อนมาก ราวกับจะฉีกดิบๆสดๆเอาทีเดียวว่า ท่าน... 
ไม่เชื่อผมหรือ? ท่านเข้าใจว่าผมมาโกหกเล่น ๆ อย่างนั้นหรือ ? ถ้าไม่เชื่อก็นิมนต์ไปซะซิ จะมาอยู่ให้ 
หนักสำนักทำไม ท่านมาเอง ผมมิได้นิมนต์ท่านมา เมื่อไม่เชื่อก็ต้องไปเอง อย่าให้ทันได้ขับไล่ แม้จะอยู่ 
ก็ไม่เป็นประโยชน์ เพราะธรรมของพระพุทธเจ้ามิได้ประกาศไว้เพื่อสอนโมฆบุรุษเช่นท่าน ความคิด 
แบบท่านไม , ควรนำมาคิดในเพศของพระที่กำลังอาศัยผ้าเหลืองเป็นอยู่ เพราะผู้ทรงเพศนี้เป็นเพศที่เชื่อ 
ธรรม แต่ท่านมิได้เชื่อผมและเชื่อธรรม จึงคิดค้านความพ้นทุกข์ที่เป็นไปตามแบบของพระพุทธเจ้า ที่ใด 
สนุกกินสนุกนอนไม่ต้องท่าความพากเพียรให้ลำบากก็นิมนต์ท่านไปที่นั้น ถ้ารู้ธรรมเห็นธรรมของจริง 
ด้วยวิธีนั้นในสถานที่นั้น ก็ขอนิมนต์กลับมา โปรดผมคนกิเลสหนาปัญญาทึบบ้าง จะยกมือสาธุสุดศอก 
สุดแขนและขอบบุญขอบคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมนั่นแล การสอนผมก็สอนด้วยความจริงว่าผู้หวังพ้น 
ทุกข์ต้องเป็นผู้อาจหาญไม่กลัวตาย แต่ท่านไม่เชื่อว่าเป็นความจริง จึงขอเกิดตายเพื่อแบกหามทุกข์อยู่ใน 
โลก ท่านอยากอยู่ในโลกกองทุกข์ก็เชิญท่านอยู่ไป แต่อย่ามาคัดล้านทางเดินของธรรมที่เป็นศาสดาสอน 
โลกแทนพระพุทธเจ้า จะเป็นขวากหนามทิ่มแทงพระศาสดาอันบริสุทธ และกั้นทางเดินของหมู , ชนผู้มุ่ง 
ตามเสด็จอยู่อย่างเต็มใจ ความคิดเห็นแบบท่านนอกจากจะเป็นความผิดเฉพาะตนแล้ว ล้าได้ระบายออก 
ทางวาจายังจะเป็นข้าศึกแก่พระศาสนาและประชาชนอย่างมากมาย ผมเข้าใจว่าท่านมาท่าเพ็ญเพื่อ 

ส่งเสริมตนและพระศาสนา มิได้คิดว่าท่านจะมาคิดท่าลายตนและพระศาสนาตลอดหมู , ชนที่เลื่อมใส 

ธรรมของพระพุทธเจ้า เพิ่งทราบว่าท่านคือเพชฌฆาตสังหารและพระศาสนาอย่างย่อยยับ ถ้าไม่คิดแก้ไข 
เสียแต่ขณะนี้ ท่านจะเสียคนและยังจะท่าให้ผู้อื่นเสียตามท่านอีกมากมาย ซึ่งน่าสลดและเสียดายอย่างยิ่ง 
ในพระประวัติมีว่า ก่อนตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระองค์สลบไปสามครั้งนั้น ท่านเชื่อว่าเป็นความ 
จริง หรือหาว่าพระองค์โกหก ท่านเป็นคนทั้งคนและมาบวชเป็นพระธุดงค์ทั้งองค์ ไม่เชื่อธรรมและ 
เจ้าของพระประวัติแล้วก็หมดคุณค่าทั้งมวลในตัวคน เพียงอยู่กับลมหายใจไปวันหนึ่งเท่านั้น ซึ่งไม่ผิด 
อะไรกับคนที่ตายแล้ว เพราะทิฏฐิพาให้ตายทั้งเป็น เหม็นทั้งที่ยังมีลมเดินอยู่ ว่าอย่างไรล่ะท่าน...จะเลือก 
ทางไหนเดิน เพื่อความสะดวกราบรื่นและปลอดภัยแก , ตัวเอง เฉพาะผมแล้วไม่มีทางให้ท่านเดินยิ่งกว่านี้ 
นอกจากที่แสดงมานี้เท่านั้น พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ทุก ๆ องค์ ท่านเดินทางนี้ ไม่มีทาง 
พิเศษไปกว่านี้ ผมก็เดินตามทางสายนี้นับแต่วันบวชและปฏิบัติมา แม้ธรรมที่นำมาสั่งสอนหมู , เพื่อนก็ 
ได้มาจากทางสายนี้ 

ท่านแสดงอย่างเผ็ดร้อนยิ่งกว่าครั้งใด ๆ พร้อมด้วยเหตุผล ประหนึ่งนั้าไหลไฟสว่างไปทั่ว 
โลกธาตุ แต่นำมาลงพอประมาณ ไม , เต็มตามความจริงที่ท่านแสดงในเวลานั้น บรรดาผู้ฟ้งแทบตัวจมลง 
พื้น ใจสั่นขวัญหายไปตาม ๆ กัน สติไม , อยู่กับตัว ต่างคนต่างกลัว เพราะไม่เคยได้ยินได้ฟิงมาในชีวิต 
ขณะที่ท่านเทศน์ที่เต็มไปด้วยเหตุผลและเผ็ดร้อนอย่างถึงใจเช่นนั้น ท่าให้ผู้ฟิงเห็นจริงยอมจำนนและกลัว 
ท่านมาก เฉพาะผู้เป็นต้นเหตุก็เห็นจริงตามและยอมตนลงโดยลำคับ จนยอมอย่างหมอบราบไม่มีทาง 
โต้แย้งการแสดงก็ค่อย ๆ ลดความเผ็ดร้อนลงตาม ๆ กัน จนเลยลงมาถึงขั้นปลอบโยน เมื่อเห็นผู้นั้นยอม 
ตนแล้ว พอจบการแสดงธรรมและเลิกประชุมแล้วออกมา ต่างถามกันวุ่นวายว่าใครจะหาญไปคิดเรื่อง 
พิสดารเกินโลก ท่าให้ท่านเทศน์ใหญ่จนเสียงไม่เป็นเสียง จนกลายเป็นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าไปได้ ใครไป 
คิดคัดล้านอะไรจัง ๆ กับท่าน ท่านถึงได้เทศน์ขนาดนี้ ต้องมี ถ้าไม , มี ท่านไม , เคยเทศน์ถึงขนาดนี้ 
ความคิดนั้นคงไปกระทบท่านอย่างแรงจนรั้งไม , อยู่ ท่านถึงได้เปิดเต็มที่ พระองค์นั้นก็เปิดเผยให้ฟิงดังที่ 
เขียนผ่านมา ตามธรรมดาพระธุดงค์ท่านมิได้ปิดบังความคิดความเห็นของตัว องค์ใดคิดอย่างไร เวลาลูก 



ท่านเทศน์ผ่านไปแล้ว ออกมาจากที่นั้น ขณะถามกันท่านก็เล่าให้พิงตามจริง ท่านเป็นท่านองนี้แทบทุก 
องค์ ท่านถือเป็นเรื่องขบขันและได้สติไปด้วยจากการเทศน์ดุด่าผู้คิดผิด ยิ่งเวลาไปบิณฑบาตหรือไปกิจ 
ธุระต่าง ๆ ไปเจอเอาอะไรเข้าในที่ต่าง ๆ กลับมาอารมณ์นั้นค้างมาและคอยกระซิบเขย่าให้คิดอยู่เสมอ นั่น 
แลยิ่งสำคัญและลงเครื่องดัดสันดานถึงขนาดจนผู้ฟิงด้วยกันต้องตกใจกลัว และหันหน้ามององค์นั้นองค์นี้ 
ไปรอบ ๆ ไม , อยู่สงบสุขได้ เฉพาะตัวการเองมือไม้และอวัยวะสั่นไปทั้งร่าง ทั้งกลัวท่าน ทั้งละอายหมู่ 
เพื่อน ตัวแทบหมอบติดพื้นเงยศีรษะไม่ขึ้น พอออกมาก็รุมถามกันอีกและได้ความว่า มีผู้ก่อเหตุให้ท่าน 
ต้องเทศน์จนได้อย่างนี้เสมอ คิดแล้วน่าสงสาร เพราะไม่มีเจตนา แต่ปุถุชนคนธรรมดาเราไม่ใช่ไม้แห้ง 
ถูกแดด ถูก ฝนย่อมแสดงอาการร้อนอาการหนาวไปบ้าง ขณะที่คิดนั้นเนื่องจากสติตามไม่ทันเพราะใจเป็น 
สิ่งที่รวดเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบ จึงต้องถูกท่านเข่นบ่อย ๆ เรื่องปรจิตตวิชาคือการกำหนดรู้ใจผู้อื่นนั้นท่าน 
รู้สึกรวดเร็วมากเท่าที่เคยเห็นมาแล้ว บรรดาพระที่เคยอยู่กับท่านมาแล้วไม่มีทางสงสัยท่านเกี่ยวกับความรู้ 
ประเภทนี้ ท่านรู้ได้อย่างรวดเร็วและทักจิตของผู้คิดผิดได้โดยถูกต้องไม่มีผิด นอกจากท่านขี้เกียจทักบ่อย 
ก็ปล่อยไปบ้างพอเราได้มีเวลาหายใจ มิฉะนั้นคงอัดอั้นตันใจตายเป็นแน่ ข้อนี้ผู้เขียนเคยโดนบ่อยกว่า 
เพื่อน เพราะความไม่อยู่เป็นสุขนั่นแลเป็นสาเหตุ ผู้อดทนอยู่กับท่านนาน ๆ ย่อมได้กำลังทางชิตภาวนา 
มีหลักใจมั่นคง เพราะถูกชุบ ถูกเข่น ถูกตบตีอยู่เสมอ ความที่เคยระวังสำรวมใจอยู่เป็นนิจย่อมกลายเป็น 
คนมีสติปัญญาขึ้นมา และสามารถต้านทานต่อเหตุการณ์ได้ ถ้าเป็นวิชาทางโลกเรียกว่าเรียนและทดลอง 
กับครูจนอยู่ยงคงกระพันชาตรี คืนอยู่ปืนยืนดาบไม่สะทกสะท้อน เพราะฟินไม่เข้าขิงไม , ออก ล้าเป็น 
ธรรมก็เรียกว่ายืนยงคงที่ต่ออารมณ์ดีชั่ว ไม , กลัวว่าชิตจะหวั่นไหวพรั่นพรึงเพราะสิ่งยั่วยวนกวนใจ อยู่ 
อย่างสุคโตในอิริยาบถต่าง ๆ แต่ใจปุถุชนเราพอพูดถึงนิพพานรู้สึกหดหู่เหี่ยวแห้งพิกล ไม่ห้าวหาญร่าเริง 
เหมือนพูดเรื่องงานอื่น ๆ ที่นั่นที่นี่ นั้งนี้คงคิดว่าไม่สนุกสนานรื่นเริง เพราะไม่เคยเห็นเคยไป ไม่เคยได้ 
เคยถึงเหมือนสิ่งจำเจทั้งหลาย ไม่จำต้องพูดถึงพวกเราที่เป็นลูก ๆ หลาน ๆ ว่าไม่อยากไปนิพพานกัน 
แม้แต่พ่อ แม่ ปู ย่า ตา ยาย ของพวกเรา ท่านยังไม่ค่อยคิดอยากไปกันเลย ทั้งไม่ค่อยเห็นท่านชักชวน 
บ้าง อย่างน้อยก็ชักชวนเข้าวัดพิงธรรมจำศีล อบรมธรรมใส่ใจพอเป็นผู้สงบงามตาบ้าง ไม่ประพฤติ 
แสลงแทงใจจนเกินไป เรื่องอื่น ๆ ท่านยังชักชวนชาวบ้านทั้งทางตรงและทางอ้อมจนเพื่อจะพิงและ 
ปฏิบัติตาม ฉะนั้น คำว่านิพพานคงคิดเดาล่วงหน้ากันไปอย่างไม่สงสัยว่าจะผิด ว่านิพพานคือเมืองเงียบ 
นั่นเอง เพราะไม่มีปีมีขลุ่ย เครื่องขับกล่อมบำรุงบำเรอและผู้คอยทะนุถนอมเอาอกเอาใจ เป็นเมืองไร้ 
ชาติขาดรสที่โลกต้องการเสียทุกอย่างจึงไม , ค่อยคิดอยากไปกัน กลัวจะไปตกนรกเมืองสงบเงียบ ไม่ 
มองเห็นหน้าใคร พี่ ป้า น้า อา สิงห์สาลาสัตว์ เสียงนก เสียงกา เสียงรถ เสียงรา เสียงหัวเราะและ 
ร้องไห้ก็ไม่มี เป็นเมืองที่หมดความคาดหมายคลายความทะเยอทะยานอยากเสียทุกอย่าง ผู้มีความหวังอยู่ 
จึงไม่อยากไปกัน แม้จะไปคงไปไม , ได้ เพราะยังมีความหวังอันเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งยั้งใจไว้ว่าต้องรอ 
ท่านผู้ไปนิพพานได้ คือท่านผู้หมดความหวังทางโลกามิสโดยสิ้นเชิง ไม , ติดต่อก่อเรื่องราว ใจไม่หนาว 
ไม่ร้อน ไม่หย่อนไม่ตึง มีความพอดีคือมัชฌิมาโดยหลักธรรมเป็นที่สถิต ไม่มีความยาก ความหวัง 
ความหิวโหยอิดโรย ความรื่นเริงบันเทิงทั้งหลาย อันเป็นเครื่องเขย่าก่อกวนชิตใจให้ขุ่นมัวมั่วสุม มีแต่ 
ความสงบสุขอันละเอียดสุขุม ไม่มีสิ่งใด ๆ มาเขย่าเย้ายวนเหมือนชิตที่เจือด้วยโลกามิส ซึ่งเป็นความสุข 
เพียงสุ่ม ๆ เดา ๆ ลุ่ม ๆ ดอน ๆ สุขเพียงโยก ๆ คลอน ๆ คอยแต่จะหกจะล้มจะจมหายไป ไม , ชิรังถาวรพอ 
หายใจได้ ล้าเป็นนี้าก็ทั้งขุ่นทั้งโคลน ค้าเป็นอาหารก็ทั้งเผ็ดนั้งเปนี้ยวนั้งจืดทั้งเค็ม ไม่มีรสอร่อย 
เหมาะสม รับเข้าไปคอยแต่จะเป็นลม ท่าให้ง่วงเหงาหาวนอนอยู่ไม่เป็นสุข ดังนั้นสึ่งที่เคยสัมผัสมาแล้ว 



พอรู้รสของมันจึงควรใคร , ครวญทดสอบความหนักเบาได้เสียของสิ่งนั้น ๆ บ้าง พอมีทางระบายถ่ายเท 
พอประมาณ ส่วนไม่ดีจะไม , นอนจมอยู่ในจิตจนไม่มีที่เก็บ เพราะมีมากเหลือประมาณ มองไปมาทางใด 
เห็นแต่กองทุกข์ที่ใจเที่ยวเก็บมาสั่งสมไว้ นักปราชญ์ท่านฉลาดกว่าพวกเรามากในการปฏิบัติต่อตัวเอง 
ท่าอะไร พูดอะไร คิดอะไรลูกต้องจุดที่มุ่งหมาย ท่านไม , แย้ง ไม่ปีน ไม่ขัดขืนความจริง ทั้งไม่เย่อหยิ่ง 
จองหอง ไม , ลำพองตนว่าเก่ง ว่าดี เมื่อมีผู้เตือนสติท่านรีบยึดมาเป็นธรรมสอนตน ผิดกับพวกเราอยู่มาก 
ราวฟ้ากับดิน จึงควรยึดถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์ จะเป็นคนมีขอบเขตมีเหตุมีผล ไม่ยอมทำตามความอยาก 
ที่เคยมีอำนาจบนหัวใจมานาน เมื่อพยายามฝ่าแนดัดแปลงใจให้เป็นไปตามทางของนักปราชญ์ต้อง 

ประสบผล คือ ความสุขในปัจจุบัน ทันตา แม้จะมิได้เป็นเจ้าของเงินล้าน แต่ก็พอมีทางได้รับความสุข 
จากสมบัติและความประพฤติดีของตนเท่าที่ควร เพราะคนฉลาดปกครองตนให้มีความสุขและปลอดภัย 
ไม่จำต้องเที่ยวแสวงหาทรัพย์ตั้งมากมาย หรือเที่ยวกอบโกยเงินเป็นล้าน ๆ มาเป็นเครื่องบำรุงโดย 
ถ่ายเดียวถึงจะมีความสุข แม้ผู้มีสมบัติพอประมาณในทางที่ชอบก็พอมีความสุขได้ และอาจมีความสุข 
มากกว่าผู้ได้มาในทางมิชอบเสียอีก เพราะนั่นมิใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริงทั้ง ๆ ที่อยู่ในกรรมสิทธิทตน 
รับรอง แต่กฎความจริงคือกรรมสาปแช่ง ไม่เห็นด้วยและอำนวยผลเป็นทุกข์ในลำดับต่อไปไม่มีสิ้นสุด 
นักปราชญ์ท่านจึงกลัวกันนักหนา แต่คนโง , อย่างพวกเราผู้ชอบสุกเอาเผากินและชอบเห็นแก , ตัว จึงชอบ 
ทำกันอุตลุด ชนิดไม่มีวันอิ่มพอ ทั้งที่ไม่ประสบผลคือความสุขดังใจหมาย แม้พยายามไปอย่างไม , ลดละ 
เพียงไร 

ท่านพระอาจารย์นั่นคราวพักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ พระที่ตั้งใจปฏิบัติธุดงคกรรมฐานไปอยู่กับ 
ท่านไม่ค่อยมากนัก เพราะท่านไม่ชอบออกมาเมืองมานาแถวนอก ๆ อยู่แต่ในป่าในเขาตลอดมา ขณะที่ 
ท่านอยู่เชียงใหม่ก็ได้รับจดหมายท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรฌ์ อุดรธานี ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ 
ท่านมาแต่เล็ก อาราธนานิมนต์ให้ท่านกลับไปอยู่ชังหวัดอุดรธานีหลายฉบับ แต่ท่านทั้งไม่ตอบจดหมาย 
ทั้งไม่รับนิมนต์ตลอดมา จนราว พ.ศ. ๒๔๘๒ — ๒๔๘๓ ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ อุดรธานี มาอาราธนา 
นิมนต์ด้วยตนเอง และเข้าไปจนถึงที่ท่านอาจารย์พักอยู่ ท่านจึงตอบจดหมายท่านเจ้าคุณทุกฉบับ ในเวลา 
เดียวกันว่า จดหมายท่านเจ้าคุณส่งมาผมได้รับทุกฉบับ แต่เป็นจดหมายเล็กเห็นว่าไม , สำคัญจึงมิได้ตอบ 
แต่คราวนี้จดหมายใหญ่มาคือท่านเจ้าคุณมาเอง ผมจึงตอบว่าแล้วท่านหัวเราะ ท่านเจ้าคุณก็หัวเราะ 
เช่นกัน พอได้โอกาสท่านเจ้าคุณก็อาราธนานิมนต์ท่านอาจารย์ให้กลับไปโปรดที่อุดรฯ ซึ่งท่านได้จากมา 
เป็นเวลาหลายปีแล้ว บรรดาสานุศิษย์ทางอุดรฯ คิดถึงท่านมาก ขอให้ท่านเจ้าคุณมาอาราธนาในนามของ 
ชาวอุดรฯ คราวนี้ท่านขัดไม , ได้จำต้องรับนิมนต์ จากนั้นท่านเจ้าคุณกราบเรียนกำหนดการมารับท่าน ตก 
ลงกันต้นเดือนพฤษภาคม ๒๔๘๒ เป็นระยะเวลามารับท่าน ก่อนท่านอาจารย์จะจากที่พักออกมาวัดเจดีย์ 
หลวง เชียงใหม่ พวกรุกขเทวดาจำนวนมากพากันมาอาราธนาวิงวอนขอให้ท่านพักอยู่ที่ทั้นต่อไป ยังไม่ 
อยากให้ท่านหนีไปไหน เขาบอกว่าเวลาท่านอยู่ที่ทั้นพวกเทวดาทุกชั้นทุกภูมิได้รับความร่มเย็นเป็นสุข 
โดยทั่วกัน เพราะอำนาจเมตตาธรรมท่านแผ่ครอบทั่วทุกทิศทุกทางทั้งกลางวันกลางคืน เทวดาทั้งหลายมี 
ความสุขมากและเคารพรักท่านมากมาย ไม , อยากให้ท่านจากไป เมื่อท่านจากไปแล้ว ความสุขที่พวกเขา 
เคยได้รับจากท่านจะลดลง แม้การปกครองกันก็ไม่สะดวกเหมือนที่ท่านยังอยู่ ท่านได้บอกกับเทวดา 
ทั้งหลายว่า เป็นความจำเป็นที่จะต้องจากไปเพราะได้รับคำนิมนต์แล้วว่าไป จำต้องไปตามความสัตย์ 
ความจริง จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้ คำพูดของพระไม่เหมือนคำพูดของโลกทั่ว ๆ ไป พระเป็น 



ผู้มีศีลต้องมีสัตย์ ถ้าขาดคำสัตย์ศีลก็กลายเป็นสูญไปทันที ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในองค์พระ ฉะนั้นพระ 
ต้องรักษาสัตย์ศีล 

พอตกเดือนพฤษภาคม ท่านกับคณะลูกศิษย์ที่จะติดตามไปอุดรฯ ด้วยเริ่มออกเดินทางจากที่พัก 
ออกมาวัดเจดีย์หลวงและพักที่นั่น ฝ่ายพระอาจารย์อุ่น วัดทิพยรัตน์นิมิตกับคณะญาติโยมชาวอุดรฯ 
ที่มารับท่านก็มาถึงในระยะเดียวกัน ท่านพักอยู่วัดเจดีย์หลวงราว ๖- ๗ คืน ขณะพักอยู่ที่นั้น มีคณะ 
ศรัทธาชาวเชียงใหม่ที่มีความเลื่อมใสในท่านได้พร้อมกันมาอาราธนานิมนต์ให้ท่านพักอยู่ที่นั้นนาน ๆ 
เพื่อโปรดเมตตาชาวเชียงใหม่ต่อไป แต่ท่านรับนิมนต์ไม่ได้ ทำนองเดียวกับเทวดาอาราธนา เพราะ 
ได้รับนิมนต์เสียแล้ว ก่อนจะจากเชียงใหม่ ท่านเจ้าคุณราชกวีและคณะศรัทธาเชียงใหม่อาราธนาท่าน 
ขึ้นแสดงธรรมในวันวิสาขะ เป็นกัณฑ์ต้น เพื่อไว้อาลัยสำหรับศรัทธาทั้งหลาย ซึ่งผู้เขียนก็ไปถึง 

เชียงใหม่ในระยะเดียวกัน ได้ฟิงเทศน์ท่านด้วยความสนใจอย่างยิ่ง ท่านแสดงธรรม ๓ ชั่วโมงพอดีถึงจบ 
กัณฑ์ ท่านเทศน์เป็นที่ขับใจอย่างปังลึก ยังไม่มีเวลาลบเลือนตลอดมาถึงปัจจุบัน 

ใจความสำคัญของธรรมที่ท่านแสดงในวันนั้นมีว่า วันนี้ตรงกับวันพระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ 
และดับขันธปรินิพพาน เราเรียกว่าวันริสาขบูชา พระพุทธเจ้าเกิดกับสัตว์โลกเกิดต่างกันมาก ตรงที่ท่าน 
เกิดแล้วไม่หลงโลกที่เกิดที่อยู่และที่ตาย มิหนำยังกลับรู้แจ้งที่เกิด ที่อยู่ และที่ตายของพระองค์ด้วยพระ 
ปัญญาญาณโดยตลอดทั่วถึงที่เรียกว่าตรัสรู้นั่นเอง เมื่อถึงกาลอันควรจากไป ทรงลาขันธ์ที่เคยอาศัยเป็น 
เครื่องมือบำเพ็ญความดีมาจนถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ แล้วจากไปแบบสุคโต สมเป็นศาสดาของโลกทั้งสาม 
ไม , มีที่น่าตำหนิแม้'นิดเดียว ก่อนเสด็จจากไปโดยพระกายที่หมดหนทางเยียวยาก็ได้ประทานพระธรรมไว้ 
เป็นองค์แทนศาสดา ซึ่งเป็นที่น่ากราบไหว้บูชาคู่พื่งเป็นพึ่งตายถวายชีวิตจริง ๆ เราทั้งหลายต่างเกิดมาด้วย 
วาสนา มีบุญพอเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภูมิ ดังที่ทราบอยู่แก'ใจ แต่อย่าลืมตัวลืมวาสนาของตัว โดยลืม 
สร้างคุณงามความดีเสริมต่อภพชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงและกลับกลายหายไป ชาติตํ่า 
ทรามที่ไม่ปรารถนาจะกลายมาเป็นตัวเราเข้าแล้วแก้ไม , ตก ความสูงศักด ความตํ่าทราม ความสุขทุกขั้น 
จนถึงบรมสุข และความทุกข์ทุกขั้นจนเข้าขั้นมหันตทุกข์เหล่านี้ มีได้กับทุกคนตลอดสัตว์ถ้าตนเองทำ 
ให้มี อย่าเข้าใจว่าจะมีได้เฉพาะผู้กำลังเสวยอยู่เท่านั้น โดยผู้อื่นมีไม่ได้ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติกลาง 
แต่กลับกลายมาเป็นสมบัติจำเพาะของผู้ผลิตผู้ทำก็ได้ ฉะนั้นท่านจึงสอนไม่ให้ดูลูกเหยียดหยามกัน เมื่อ 
เห็นเขาตกทุกข์หรือกำลังจนจนน่าทุเรศ เราอาจมีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้ เมื่อถึงวาระเข้าจริง 
ๆ ไม่มีใครมีอำนาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะกรรมดีชั่วเรามีทางสร้างได้เช่นเดียวกับผู้อื่น จึงมีทางเป็นได้ 
เช่นเดียวกับผู้อื่น และผู้อื่นก็มีทางเป็นได้เช่นที่เราเป็นและเคยเป็น ศาสนาเป็นหลักวิชาตรวจตราดูตัวเอง 
และผู้อื่นได้อย่างแม่นยำ และเป็นวิชาเครื่องเลือกเฟ้นได้อย่างดีเยี่ยม ไม่มีวิชาใดในโลกเสมอเหมือน 
นับแต่บวชและปฏิบัติมาอย่างเต็มกำลังจนถึงวันนี้ มได้ลดละการตรวจตราเลือกเฟ้นสิ่งดีชั่วที่มี และเกิด 
อยู่กับตนทุกระยะ มีใจเป็นตัวการพาสร้างกรรมประเภทต่าง ๆ จนเห็นได้ชัดว่า กรรมมีอยู่กับผู้ทำ มีใจ 
เป็นต้นเหตุของกรรมทั้งมวล ไม่มีทางสงสัย ผู้สงสัยกรรมหรือไม่เชื่อกรรมว่ามีผล คือคนลืมตนจน 
กลายเป็นผู้มืดบอดอย่างช่วยอะไรไม , ได้ คนประเภทนั้น แม้เขาจะเกิดและได้รับการเลี้ยงคูจากพ่อแม่มา 
เป็นอย่างดีเหมือนโลกทั้งหลายก็ตาม เขามองไม่เห็นคุณของพ่อแม่ว่าได้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูตนมา 

อย่างไรบ้าง แต่เขาจะมองเห็นเฉพาะร่างกายเขาที่เป็นคนซึ่งกำลังรกโลกอยู่โดยเจ้าตัวไม , รู้เท่านั้น ไม่ 
สนใจคิดว่าเขาเกิดและเติบโตมาจากท่านทั้งสอง ซึ่งเป็นแรงหนุนร่างกายชีวิตจิตใจเขาให้เจริญเติบโตมา 
จนถึงปัจจุบัน การดื่มและการรับประทานอาหารทุกประเภทล้วนเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและความ 



เจริญเติบโตแก , ร่างกายให้เป็นอยู่ตามกาลของมัน การทำเพื่อร่างกาย ถ้าไม่จัดว่าเป็นกรรมคือการทำ จะ 
ควรชัดว่าอะไร สิ่งที่ร่างกายได้รับมาเป็นประจำถ้าไม่เรียกว่าผล จะเรียกว่าอะไรจึงจะถูกตามความจริง ดี 
ชั่วสุขทุกข์ที่สัตว์ทั่วโลกได้รับกันมาตลอดสาย ถ้าไม่มีแรงหนุนเป็นต้นเหตุอยู่แล้ว จะเป็นมาได้ด้วย 
อะไร ใจอยู่เฉย ๆ ไม , คะนองคิดในลักษณะต่าง ๆ อันเป็นทางมาแห่งดีและชั่ว คนเราจะกินยาตายหรือฆ่า 
ตัวตายได้ด้วยอะไร สาเหตุแสดงอยู่อย่างเต็มใจที่เรียกว่าตัวกรรมและทำคนจนถึงตาย ยังไม่ทราบว่าตน 
ทำกรรมแล้ว ถ้าจะไม่เรียกว่ามืดบอด จะควรเรียกว่าอะไร กรรมอยู่กับตัวและตัวทำกรรมอยู่ทุกขณะ ผล 
ก็เกิดอยู่ทุกเวลา ยังสงสัยหรือไม่เชื่อกรรมว่ามีและให้ผลแล้วก็สุดหนทาง ถ้ากรรมวิ่งตามคนเหมือน 
สุนัขวิ่งตามเจ้าของเขาก็เรียกว่าสุนัขเท่านั้นเอง ไม่เรียกว่ากรรม นี่กรรมไม่ใช่สุนัข แต่คือการกระทำดีชั่ว 
ทางกายวาจาใจต่างหาก ผลจริงคือความสุขทุกข์ที่ได้รับกันอยู่ทั่วโลก กระทั่งสัตว์ผู้ไม , รู้จักกรรม รู้แต่ 
กระทำคือหาอยู่หากิน ที่ทางศาสนาเรียกว่ากรรมของสัตว์ของบุคคล และผลกรรมของสัตว์ของบุคคล 

กัณฑ์นี้ผู้เขียนได้ฟิงด้วยตัวเองอย่างถึงใจจากความสนใจใฝ่ฟินในองค์ท่านมานาน จึงได้นำมาลง 
เพื่อท่านผู้ไม่ได้ฟิงจะได้อ่านกรรมตัวเองบ้าง บางทีอาจเหมือนกรรมของผู้อื่น ซึ่งต่างเป็นนักสร้างกรรม 
เหมือนกัน พอเทศนาจบลงจากธรรมาสน์เดินมากราบพระประธาน ท่านเจ้าคุณราชกวีเรียนขึ้นว่า วันนี้ 
ท่านอาจารย์เทศน์ใหญ่ สนุก ฟิงกันเต็มที่สำหรับกัณฑ์นี้ ท่านตอบว่า เทศน์ซํ้าท้ายความแก่อาจมีใหญ่ 
บ้าง ต่อไปจะไม , ได้มาเทศน์อีก เวลานี้ก็แก่มากแล้ว ท่านพูดนี้เหมือนเป็นอุบายบอกว่าจะไม , ได้กลับมา 
เชียงใหม่อีกแล้วในชีวิตนี้ เลยกลายเป็นความจริงขึ้นมา คือท่านไม , ได้กลับไปอีกจริง ๆ สมกับคำว่าเทศน์ 
ซาท้ายความแก , ผู้เขียนรู้สึกปีติซาบขึ้งในองค์ท่าน และธรรมท่านแทบตัวลอย และมองดูท่านไม่มีเวลา 
อิ่มพอ ดังได้เขียนความไม่เป็นท่าของตนลงในหนังสือทางร่มเย็นบ้างแล้ว 

ท่านพักอยู่วัดเจดีย์หลวงพอควรแก่กาลแล้ว ก็ออกเดินทางลงมากรุงเทพฯ ขณะออกจากวัด มี 
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ซึ่งเวลานั้นเป็นพระราชกวีและพระผู้ใหญ่ตลอดศรัทธาญาติโยมตามส่งท่าน 

มากมาย และมีเทวดาเป็นจำนวนมากตามส่งท่านไปสถานีรถไฟ ท่านว่าบนอากาศทั้งข้างหน้าข้างหลัง 

ข้างซ้ายข้างขวาเต็มไปด้วยเทวดาที่เหาะลอยตามส่งท่าน แบ้ไปจนถึงสถานีแล้วก็ยังไม่พากันกลับไปภูมิ 
ฐานของตน ยังคงยับยั้งรอคอยตามส่งท่านอยู่บนอากาศ จนถึงเวลารถไฟจะเคลื่อนออกจากสถานี ท่าน 
ว่าชุลมุนวุ่นวายพอลู ทั้งจะแสดงอาการต้อนรับประชาชนพระเณรที่ตามล่งเป็นจำนวนมาก ทั้งจะแสดง 
กิริยาทางใจเพื่ออวยชัยให้พรแก่เทวดาทั้งหลายที่เหาะลอยและยับยั้งอยู่ในอากาศเพื่อรับพรจากท่านเป็น 
วาระสุดท้าย พอปฏิสันถารกับประชาชนเสร็จ และรถไฟเริ่มเคลื่อนออกจากสถานีแล้ว จึงได้ปฏิสันถาร 
และอวยพรให้แก , เทวดาทั้งหลายบนรถไฟ ท่านว่าน่าสงสารเทวดาบางรายที่เกิดความเสื่อมใสในท่านมาก 
ไม , อยากให้ท่านจากไป แสดงความกระวนกระวายระสํ่าระสาย และเสียอกเสียใจเช่นเดียวกับมนุษย์เราดี 
ๆ นี่เอง เทวดาบางพวกอุตส่าห์เหาะลอยตามล่งท่านไปไกลตามขบวนรถไฟที่กำลังวิ่งตามรางไปอย่าง 

เต็มที่ จนท่านต้องกำหนดจิตบอกให้พากันกลับไปถิ่นฐานของตน จึงให้พากันกลับด้วยความอาลัย 

อาวรณ์อย่างไม่มีจุดหมาย ว่าท่านจะได้กลับมาเมตตาโปรดอีกเมื่อไรหรือไม่ สุดท้ายก็พากันหมดหวัง 
เพราะท่านมิได้กลับไปอีก และท่านก็มิได้พูดด้วยว่า รุกขเทวดาทางเชียงใหม่ได้พากันไปฟ้งเทศน์เวลา 
ท่านไปอยู่อุดรฯ และสกลนครแล้ว 

พอรถไฟถึงกรุงเทพฯ เข้าพักวัดบรมนิวาสตามคำสั่งทางโทรเลขของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ที่ 
บอกไปว่าให้ท่านไปพักวัดบรมฯ ก่อนเดินทางไปอุดรฯ ในระยะที่พักอยู่ที่นี้นปรากฏว่ามีคนมาถาม 
ปัญหากับท่านมาก มีปัญหาของบางรายที่แปลกกว่าปัญหาทั้งหลายจึงได้นำมาลง มีใจความว่าได้ทราบว่า 



ท่านรักษาศีลองค์เดียว มิได้รักษาถึง ๒๒๗ องค์ เหมือนพระทั้งหลายที่รักษากันใช่ไหม? ท่านตอบว่าใช่ 
อาตมารักษาเพียงอันเดียว 

เขาถามว่าที่ท่านรักษาเพียงอันเดียวนั้นคืออะไร ท่านตอบว่า คือใจ 

เขาถามว่าส่วน ๒๒๗ นั้นท่านไม , ได้รักษาหรือ ท่านตอบว่าอาตมารักษาใจไม่ให้คิดพูดท่าในทาง 
ผิด อันเป็นการล่วงเกินข้อห้ามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ จะเป็น ๒๒๗ หรือมากกว่านั้นก็ตาม บรรดาที่ 
เป็นข้อทรงบัญญัติห้าม อาตมาก็เย็นใจว่าตนมิได้ท่าผิดต่อพุทธบัญญัติ ส่วนท่านผู้ใดจะว่าอาตมารักษา 
ศีล ๒๒๗ หรือไม่นั้น สุดแต่ผู้นั้นจะคิดจะพูดเอาตามความคิดของตน เฉพาะอาตมาได้รักษาใจอันเป็น 
ประธานของกายวาจาอย่างเข้มงวดกวดขันตลอดมา นับแต่เริ่มอุปสมบท 

ถามว่าการรักษาศีลต้องรักษาใจด้วยหรือ? ท่านตอบว่า ถ้าไม , รักษาใจจะรักษาอะไรถึงจะเป็นศีล 
เป็นธรรมที่ดีงามได้ นอกจากคนที่ตายแล้วเท่านั้นจะไม , ต้องรักษาใจ แม้กายวาจาก็ไม , จำต้องรักษา แต่ 
ความเป็นเช่นนั้นของคนตายนักปราชญ์ท่านไม่ได้เรียกว่าเขามีศีล เพราะไม่มีเจตนาเป็นเครื่องล่อ 

แสดงออก ถ้าเป็นศีลได้ควรเรียกได้เพียงว่าศีลคนตาย ซึ่งไม่สำเร็จประโยชน์ตามคำเรียกแต่อย่างใด ส่วน 
อาตมามิใช่คนตายจะรักษาศีลแบบคนตายนั้นไม่ได้ ต้องรักษาใจให้เป็นศีลเป็นธรรมสมกับใจเป็นผู้ทรง 
ไว้ทั้งบุญทั้งบาปอย่างตายตัว 

เขาถามว่าได้ยินในตำราว่าไว้ว่ารักษากายวาจาให้เรียบร้อยเรียกว่าศีล จึงเข้าใจว่าการรักษาศีลไม่ 
จำต้องรักษาใจก็ได้ จึงได้เรียนถามอย่างนั้น ท่านตอบว่าที่ว่ารักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นศีลนั้นก็ลูก 
แต่ก่อนกายวาจาจะเรียบร้อยเป็นศีลได้นั้นต้นเหตุเป็นมาจากอะไร ถ้าไม่เป็นมาจากใจผู้เป็นนายคอย 

บังคับกายวาจาให้เป็นไปในทางที่ลูก เมื่อเป็นมาจากใจ ใจจะควรปฏิบัติอย่างไรต่อตัวเองบ้าง จึงจะควร 
เป็นผู้ควบคุมกายวาจาให้เป็นศีลเป็นธรรมที่น่าอบอุ่นแก่ตนเอง และน่าเคารพเลื่อมใสแก , ผู้อื่นได้ ไม่ 
เพียงแต่ศีลธรรมที่จำต้องอาศัยใจเป็นผู้คอยควบคุมรักษาเลย แม้กิจการอื่น ๆ จำต้องอาศัยใจเป็นผู้ 
ควบคุมดูแลอยู่โดยดี การงานนั้น ๆ จึงจะเป็นที่เรียบร้อยไม่ผิดพลาดและทรงคุณภาพโดยสมบูรณ์ตาม 
ชนิดของมัน การรักษาโรคเขายังค้นหาสมุฏฐานของมัน จะควรรักษาอย่างไรจึงจะหายได้เท่าที่ควร ไม่ 
เป็นโรคเรื้อรังต่อไป การรักษาศีลธรรมไม่มีใจเป็นตัวประธานพาให้เป็นไป ผลก็คือความเป็นผู้มีศีลด่าง 
พร้อย ศีลขาด ศีลทะลุ ความเป็นผู้มีธรรมที่น่าสลดสังเวช ธรรมพาอยู่ธรรมพาไปอย่างไม่มีจุดหมาย 
ธรรมบอ ธรรมบ้า ธรรมแตก ซึ่งถ้วนเป็นจุดที่ศาสนาจะพลอยได้รับเคราะห์กรรมไปด้วยอย่างแยกไม่ 
ออก ไม , เป็นศีลธรรมอันน่าอบอุ่นแก , ผู้รักษา และไม่น่าเลื่อมใสแก , ผู้อื่นที่มีล่วนเกี่ยวข้องบ้างเลย อาตมา 
ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก บวชแล้วอาจารย์พาเที่ยวและอยู่ตามป่าตามเขา เรียนธรรมก็เรียนไปกับต้นไม้ใบ 
หญ้า แม่นำลำธาร หินผาหน้าถํ้า เรียนไปกับเสียงนกเสียงกา เสียงสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ตามทัศนียภาพที่มี 
อยู่ตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นเอง ไม , ค่อยได้เรียนในคัมภีร์ใบลานพอจะมีความรู้แตกฉานทางศีลธรรม 
การตอบปัญหาจึงเป็นไปตามนิสัยของผู้ศึกษาธรรมเลื่อน ๆ รู้สึกจนปัญญาที่ไม่สามารถค้นหาธรรมที่ 
ไพเราะเหมาะสมมาอธิบายให้ท่านผู้สนใจฟ้งอย่างภูมิใจได้ 

เขาถามท่านว่า คำว่าศีลได้แก่สภาพเช่นไร และอะไรเป็นศีลอย่างแท้จริง? ท่านตอบว่า 
ความคิดในแง , ต่าง ๆ อันเป็นไปด้วยความมีสติ รู้สิ่งที่ควรคิดหรือไม , ควรระวังการระบายออกทางทวารทั้ง 
สาม คอยบังคับกายวาจาใจให้เป็นไปในขอบเขตของศีลที่เป็นสภาพปกติ ศีลที่เกิดจากการรักษาใน 
ลักษณะดังกล่าวมาชื่อว่ามีสภาพปกติ ไม , คะนองทางกายวาจาใจให้เป็นกิริยาที่น่าเกลียด นอกจากความ 
ปกติดีงามทางกายวาจาใจของผ้มีศีลว่าเป็นศีลเป็นธรรมแล้ว ก็ยากจะเรียกให้ถกได้ว่าอะไรเป็นศีลเป็น 



ธรรมที่แท้จริง เพราะศีลกับผู้รักษาศีลแยกกันได้ยาก ไม , เหมือนตัวบ้านเรือนกับเจ้าของบ้านเรือนซึ่งเป็น 
คนละอย่าง ที่พอจะแยกกันออกได้ไม , ยากนัก ว่านั่นคือตัวบ้านเรือน และนั่นคือเจ้าของบ้าน ส่วนศีลกับ 
คนจะแยกจากกันอย่างนั้นเป็นการลำบาก เฉพาะอาตมาแล้วแยกไม , ได้ แบ้แต่ผลคือความเย็นใจที่เกิดจาก 
การรักษาศีลก็แยกกันไม , ออก ถ้าแยกออกได้ศีลก็อาจกลายเป็นสินค้ามีเกลื่อนตลาดไปนานแล้ว และ 
อาจจะมีโจรมาแอบขโมยศีลธรรมไปขายจนหมดเกลี้ยงจากตัวไปหลายรายแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ศีลธรรมก็ 
จะกลายเป็นสาเหตุก่อความเดือดร้อนแก , เจ้าของเช่นเดียวกับสมบัติอื่น ๆ ทำให้พุทธศาสนิกชนเกิดความ 
เอือมระอาที่จะแสวงหาศีลธรรมกัน เพราะได้มาแล้วก็ไม่ปลอดภัย ดังนั้นความไม , รู้ว่า “อะไรเป็นศีล 
อย่างแท้จริง” จึงเป็นอุบายวิธีหลีกภัยอันอาจเกิดแก , ศีล และผู้มีศีลได้ทางหนึ่งอย่างแยบยลและ เย็นใจ 
อาตมาจึงไม่คิดอยากแยกศีลออกจากตัวแบ้แยกได้ เพราะระวังภัยยาก แยกไม่ได้อย่างนี้รู้สึกอยู่สบาย ไป 
ไหนมาไหนและอยู่ที่ใดไม่ต้องเป็นห่วงว่าศีลจะหาย ตัวจะตายจากศีล แล้วกลับมาเป็นผีเผ่ากองศีล 
เช่นเดียวกับคนเป็นห่วงสมบัติ ตายแล้วกลับมาเป็นผีเผ่าทรัพย์ ไม , มีวันไปผุดไปเกิดได้ฉะนั้น 

พระมหาเถระถามปัญหาท่านพระอาจารย์มั่น 


โอกาสว่าง ๆ พระมหาเถระสั่งพระมาอาราธนานิมนต์ท่านอาจารย์นั่นไปหา เพื่อสัมโมทนียกถา 
เฉพาะ โดยปราศจากผู้คนพระเณรเข้าไปเกี่ยวข้อง 

พระมหาเถระถามประโยคแรกว่า ท่านชอบอยู่แต่ผู้เดียวในป่าในเขา ไม่ชอบเกี่ยวข้องกังวลกับ 
พระเณรตลอดฆราวาส เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาท่านไปศึกษากับใครจึงจะผ่านปัญหานั้น ๆ ไปได้ แบ้ผมเอง 
อยู่ในพระนครที่เต็มไปด้วยนักปราชญ์เจ้าตำรับตำราพอช่วยปัดเป่าข้อข้องใจได้บางคราวยังเกิดความงงงัน 
อั้นตู้ไปได้ ไม่มีใครสามารถช่วยแก้ให้ตกไปได้ ยิ่งท่านอยู่เฉพาะองค์เดียวเป็นส่วนมากตามที่ทราบเรื่อง 
ตลอดมา เวลาเกิดปัญหาขึ้นมา ท่านศึกษาปรารภกับใคร หรือท่านจัดการกับปัญหานั้น ๆ ด้วยวิธีใด 
นิมนต์อธิบายให้ผมปังด้วย 

ท่านเล่าว่าท่านกราบเรียนด้วยความอาจหาญเต็มที่ไม่มีสะทกสะท้านเลย เพราะได้ศึกษาจากหลัก 
ธรรมชาติอย่างนั้น จึงกราบเรียนท่านว่าขอประทานโอกาส เกล้าฯ ปังธรรมและศึกษาธรรมอยู่ทั้ง 
กลางวันกลางคืนไม่มีอิริยาบถต่าง ๆ นอกจากหลับไปเสียเท่านั้น พอตื่นขึ้นมาใจกับธรรมก็เข้าสัมผัสกัน 
ทันที ขึ้นชื่อว่าปัญหาแล้วกระผมไม่มีเวลาที่หัวใจจะว่างอยู่เปล่า ๆ เลย มีแต่การถกเลียงโต้ตอบกันอยู่ 
ท่านองนั้น ปัญหาเก่าตกไป ปัญหาใหม่เกิดขึ้นมา การถอดถอนกิเลสก็เป็นไปในระยะเดียวกันกับปัญหา 
แต่ละข้อตกไป ปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาก็เท่ากับรบกันกับกิเลสใหม่ ปัญหาทั้งใกล้ทั้งไกล ทั้งวงกว้างวง 
แคบ ทั้งวงในวงนอก ทั้งลึกทั้งตื้น ทั้งหยาบทั้งละเอียด ล้วนเกิดขึ้นและปะทะกันที่หัวใจ ใจเป็น 
สถานที่รบข้าศึกทั้งมวล และเป็นที่ปลดเปลื้องกิเลสทั้งปวง ในขณะที่ปัญหาแต่ละข้อตกไปที่จะมีเวลาไป 
คิดว่าเมื่อปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราจะไปศึกษาปรารภกับใครนั้น เกล้าฯ มิได้สนใจคิดให้เสียเวลายิ่งไป 
กว่าจะตั้งท่าฆ่าปันหํ้าหั่นกันกับปัญหา ซึ่งเป็นฉากของกิเลสแฝงมาพร้อมให้สะบั้นหั่นแหลกกันลงไป 
เป็นทอด ๆ และถอดถอนกิเลสออกได้เป็นพัก ๆ เท่านั้น จึงไม , วิตกกังวลกับหมู , คณะว่าจะมาช่วยแก้ไข 
ปลดเปลื้องกิเลสออกจากใจได้รวดเร็ว ยิ่งกว่าสติปัญญาที่ผลิตและ!เกซ้อมอยู่กับตนตลอดเวลา คำว่า 
อตุตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตนนั้น เกล้าฯ ได้ประจักษ์ใจตัวเองขณะปัญหาแต่ละข้อ 


เกิดขึ้น และสามารถแก้ไขกันลงได้ทันท , วงทีด้วยอุบายวิธีของสติปัญญาที่เกิดกับตนโดยเฉพาะ มิได้ไป 
เที่ยวคว้ามาจากตำราหรือคัมภีร์ใดในขณะนั้น แต่ธรรมคือสติปัญญาในหลักธรรมชาติ หากผุดออกรับ 
ออกรบและแก้ไขกันไปในตัว และผ่านพ้นไปได้โดยลำดับไม , ลับจน แม้จะมีอยู่บ้างที่เป็นปัญหาลึกลับ 
และสลับซับซ้อนที่จำต้องพิจารณากันอย่างละเอียดลออและกินเวลานานหน่อย แต่ก็ไม่พ้นกำลังของ 

สติปัญญาที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วไปได้ จำต้องทลายลงในเวลาหนึ่งจนได้ ด้วยเหตุดังที่กราบเรียนมา เกล้า 
ฯ จึงมิได้สนใจใฝ่ปันในการอยู่กับหมู , คณะ เพื่ออาศัยเวลาเกิดปัญหาจะได้ช่วยแก้ไขแต่สนใจไยดีต่อการ 
อยู่คนเดียว ความเป็นผู้เดียวเปลี่ยวกายเปลี่ยวใจเป็นสิ่งที่พอใจแล้ว สำหรับเกล้าฯ ผู้มี-วาสนาน้อย แม้ถึง 
คราวเป็นคราวตายก็อยู่ง่ายตายสะดวก ไม่พะรุงพะรัง ห่วงหน้าห่วงหลัง สิ้นลมแล้วก็สิ้นเรื่องไปพร้อม 
ๆ กัน ต้องขอประทานโทษที่เรียนตามความโง่ของตนจนเกินไป ไม่มีความแยบคายแสดงออกพอเป็นที่ 
น่าปังบ้างเลย 

ท่านว่าพระมหาเถระปังท่านกราบเรียนอย่างสนใจและเลื่อมใสในธรรมที่เล่าถวายเป็นอย่างยิ่ง 
พร้อมกับอนุโมทนาว่า เป็นผู้สามารถสมกับชอบอยู่ในป่าในเขาคนเดียวจริง ๆ ธรรมที่แสดงออก ท่านว่า 
จะไปเที่ยวก้นดูในคัมภีร์ไม่มีวันเจอ เพราะธรรมในคัมภีร์กับธรรมที่เกิดจากใจลันเป็นธรรมในหลัก 

ธรรมชาติต่างกันอยู่มาก แม้ธรรมในคัมภีร์ที่จารึกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นธรรมบริสุทธิ ๙ 
เพราะผู้จารึกเป็นคนจริงคือเป็นผู้บริสุทธิ”!เหมือนพระองค์ แต่พอตกมานาน ๆ ผู้จารึกต่อ ๆ มาอาจไม่เป็นผู้ 
บริสุทธิอย่างแท้จริงเหมือนรุ่นแรก ธรรมจึงอาจมีทางลดคุณภาพลงตามส่วนของผู้จารึกพาให้เป็นไป 

ฉะนั้น ธรรมในคัมภีร์กับธรรมที่เกิดขึ้นจากใจอย่างสด ๆ ร้อน ๆ จึงน่าจะต่างกันแม้เป็นธรรมด้วยกัน ผม 
หายสงสัยในข้อที่ถามท่านด้วยความโง , ของตนแล้ว 

แต่ความโง , ชนิดนี้ทำให้เกิดประโยชน์ได้ดี เพราะล้าไม , ถามแบบโง่ ๆ ก็จะไม่ได้ปังอุบายแบบ 
ฉลาดแหลมคมจากท่าน วันนี้ผมจึงเป็นทั้งฝ่ายขายทั้งความโง่และซื้อทั้งความฉลาด หรือจะเรียกว่าถ่าย 
ความโง่เขลาออกไปไล่ความฉลาดเข้ามาก็ไม่ผิด ผมยังสงสัยอยู่อีกเป็นบางข้อ คือที่ว่าพระสาวกท่านทูล 
ลาพระศาสดาออกไปท่าเพ็ญอยู่ในที่ต่าง ๆ เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาก็กลับมาเฝ็าทูลถาม เพื่อทรงช่วยชี้แจง 
ปัญหานั้น ๆ จนเป็นที่เข้าใจ แล้วทูลลาออกท่าเพ็ญตามอัธยาศัย นั้นเป็นปัญหาประเภทใด พระสาวกจึง 
ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง ต้องมาทูลถามให้พระองค์ทรงช่วยชี้แจงแก้ไข 

ท่านทราบเรียนว่า เมื่อมีผู้ช่วยให้เกิดผลรวดเร็วโดยไม , ต้องเสียเวลานาน นิสัยคนเราที่ชอบหวัง 
พึ่งผู้อื่นย่อมจะต้องดำเนินตามทางลัด ด้วยความแน่ใจว่าต้องดีกว่าตัวเอง พยายามไปโดยลำพัง นอกจาก 
ทางไกลไปมาลำบากจริง ๆ ก็จำต้องตะเกียกตะกายไปด้วยกำลังสติปัญญาของตน แม้จะข้าบ้างก็ทนเอา 
เพราะพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้เห็นโดยตลอดทั่วถึงทรงแก้ปัญหาข้อข้องใจ ย่อมท่าให้เกิดความกระจ่างแจ้งชัด 
และได้ผลรวดเร็วผิดกับที่แก้ไขโดยลำพังเป็นไหน ๆ ดังนั้น บรรดาสาวกที่มีปัญหาข้องใจจึงต้องมาทูล 
ถามให้ทรงพระเมตตาแก้ไขเพื่อผ่านไปได้อย่างรวดเร็วสมปรารถนา แม้กระผมเองล้าพระองค์ยังทรงพระ 
ชนม์อยู่ และอยู่ในฐานะจะพอไปเฝ็าได้ก็ต้องไป และทูลถามปัญหาให้สมใจที่หิวกระหายมานาน ไม่ 
ต้องมาถูไถคืบคลานให้ลำบากและเสียเวลาดังที่เป็นมาเพราะการวินิจฉัยโดยลำพังตัวเองเป็นการลำบาก 
มาก แต่ต้องท่าเพราะไม่มีที่พึ่ง นอกจากตัวต้องเป็นที่พึ่งของตัวดังที่เรียนแล้ว ความมีครูอาจารย์สั่งสอน 
โดยถูกต้องแม่นยำ คอยให้อุบายท่าให้ผู้ปฏิบัติตามดำเนินไปโดยสะดวกราบรื่นและถึงเร็ว ผิดกับการ 

ดำเนินไปแบบสุ่มเดาโดยลำพังตนเองอยู่มาก ทั้งนี้เกล้าฯ เห็นโทษในตัวเกล้าฯ เอง แต่ก็จำเป็นเพราะไม่ 
มีอาจารย์คอยให้อุบายสั่งสอนในสมัยนั้น ท่าไปแบบด้นเดาและล้มลุกคลุกคลาน ผิดมากกว่าถูก แต่ 



สำคัญที่ความหมายมั่นปันมือเป็นเจตนาที่เด็ดเดี่ยวอาจหาญมาก ไม่ยอมลดละล่าถอยจึงพอมีทางทำให้สิ่ง 
ที่เคยขรุขระมาโดยลำดับค่อย ๆ กลับกลายคลายตัวออกทีละเล็กละน้อยพอให้ความราบรื่นชื่นใจ ได้มี 
โอกาสคืบคลานและเดินได้เป็นลำดับมา พอได้ลืมตาดูโลกดูธรรมได้เต็มตาเต็มใจดังที่เรียนให้ทราบ 

ตลอดมา ปัญหาระหว่างพระมหาเถระยังมีอยู่อีก แต่ที่เห็นว่าสำคัญได้นำมาลงบ้างแล้วจึงขอผ่าน 

ขณะท่านพักอยู่กรุงเทพฯ มีผู้มาอาราธนานิมนต์ไปฉันในบ้านเสมอ แต่ท่านขอผ่านเพราะไม่ 

สะดวกแก่การปฏิบัติต่อสรีรกิจประจำวันหลังจากฉันเสร็จแล้ว 

พอควรแก , กาลแล้วท่านเริ่มออกเดินทางมาพักโคราชตามคำอาราธนาของคณะศรัทธาชาว 
นครราชสีมา พ้กที่วัดป่าสาลวัน ขณะพักอยู่ที่นั้นก็มีท่านผู้สนใจมาถามปัญหาหลายราย มีปัญหาที่น่าคิด 
อยู่ข้อหนึ่ง ผู้เขียนปังจากท่านแล้วยังจำได้ไม่หลงลืม ชะรอยปัญหานั้นจะกลับมาเป็นประวัติท่านอีกก็ 
อาจเป็นได้ จึงบันดาลไม , ให้หลงลืม ทั้งที่ผู้เขียนเป็นคนชอบหลงลืมเก่ง ปัญหานั้นเป็นเชิงหยั่งหาความ 
จริงในท่านว่าจะมีความจริงมากน้อยเพียงไร สมคำเล่าลือของประชาชนหรือหาไม่ เจ้าของปัญหาก็ลูก 
ศิษย์กรรมฐานเพื่อมุ่งหาความจริงอยู่อย่างเต็มใจจริง ๆ 

เริ่มต้นปัญหาว่า เท่าที่ท่านอาจารย์มาโคราชคราวนี้ เป็นการมาเพื่ออนุเคราะห์ประชาชนตามคำ 
นิมนต์เพียงอย่างเดียว หรือยังมีหวังเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่ด้วยในการรับนิมนต์คราวนี้ ท่านตอบว่า 
อาตมาไม่หิว อาตมาไม่หลง จึงไม่หาอะไรให้ยุ่งไป อันเป็นการก่อทุกข์ใส่ตัว คนหิวอยู่เป็นปกติสุข 
ไม่ได้จึงวิ่งหาโน่นหานี่ เจออะไรก็คว้าติดมือมา โดยไม่คำนึงว่าผิดหรือลูก ครั้นแล้วสิ่งที่คว้ามาก็มาเผา 
ตัวเองให้ร้อนยิ่งกว่าไฟ อาตมาไม่หลงจึงไม่แสวงหาอะไร คนที่หลงจึงต้องแสวงหา ล้าไม่หลงก็ไม , ต้อง 
หา จะหาไปให้ลำบากทำไม อะไร ๆ ก็มีอยู่คับตัวเองอย่างสมบูรณ์อยู่แล้ว จะตื่นเงาและตะครุบเงาไป 
ทำไม เพราะ รู้แล้วว่าเงาไม่ใช่ตัวจริง ตัวจริงคือสัจจะทั้งสี่ก็มีอยู่ในกายในใจอย่างสมบูรณ์แล้ว และรู้จน 
หมดสิ้นแล้ว จะหาอะไรกันอีกล้าไม่หลง ชีวิตลมหายใจยังมีและผู้มุ่งประโยชน์กับเรายังมี ก็สงเคราะห์ 
กันไปอย่างนั้นเอง หาคนดีมีธรรมในใจนี้หายากยิ่งกว่าหาเพชรนิลจินดาเป็นไหน ๆ ได้คนเป็นคนเพียง 
คนเดียวย่อมมีคุณค่ามากกว่าได้เงินเป็นล้าน ๆ เพราะเงินล้าน ๆ ไม่สามารถทำความร่มเย็นให้แก , โลกได้ 
อย่างถึงใจ เหมือนได้คนดีมาทำประโยชน์ คนดีแบ้เพียงคนเดียวยังสามารถทำความเย็นใจให้แก่โลกได้ 
มากมายและยั่งยืน เช่น พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่าง คนดีแต่ละคนมีคุณค่ามากกว่า 
เงินเป็นก่ายกอง และเห็นคุณค่าแห่งความดีของตนที่จะทำต่อไปมากกว่าเงิน แม้จะจนก็ยอมจน ขอแต่ให้ 
ตัวดีและโลกมีความสุข แต่คนโง่ชอบเงินมากกว่าคนดีและความดี ขอแต่ได้เงินแม้ตัวจะเป็นอย่างไรไม่ 
สนใจคิด ถึงจะชั่วช้าลามกหรือแสนโสมมเพียงไรก็ตาม ขนาดนายยมบาลเกลียดกลัวไม , อยากนับเข้า 
บัญชีผู้ต้องหา กลัวจะไปทำลายสัตว์นรกด้วยกันให้เดือดร้อนฉิบหายก็ไม , ว่า ขอแต่ได้เงินก็เป็นที่พอใจ 
ส่วนจะผิดลูกประการใด ล้าบาปมีค่อยคิดบัญชีกันเองโดยเขาไม่ยุ่งเกี่ยว คนดีกับคนชั่วและสมบัติเงิน 
ทองกับธรรมคือคุณงามความดีผิดกันอย่างนี้แล ใครมีหูมีตาก็รีบคิดเสียแต่บัดนี้อย่าท้นให้สายเกินไป จะ 
หมดหนทางเลือกเฟ้น การให้ผลก็ต่างกันสุดแต่กรรมของตนจะอำนวย จะทักท้วงหรือคัดค้านไม , ได้ 
กรรมอำนวยให้อย่างใดต้องยอมรับเอาอย่างนั้น ฉะนั้นสัตว์โลกจึงต่างกัน ทั้งภพกำเนิด รูปร่าง ลักษณะ 
จริต นิสัย สุข ทุกข์ อันเป็นสมบัติประจำตัวของแต่ละราย แท่งหนักแท่งเบากันไม , ได้ ใครมีอย่างไรก็ 
หอบหิ้วไปเอง ดีชั่ว สุขทุกข์ก็ยอมรับ ไม่มีอำนาจปฏิเสธได้ เพราะไม่ใช่แง , กฎหมาย แต่เป็นกฎของ 
กรรมหรือกฎของตัวเองที่ทำขึ้น มิใช่กฎของใครไปทำให้ ตัวทำเอาเอง ถามอาตมาเพื่ออะไรอย่างนั้น 



การตอบปัญหาท่านคราวนี้รู้สึกเข้มข้นพอดู นี้ทราบจากท่านเองและพระที่ติดตามเล่าให้ปัง รู้สึก 
ว่าถึงใจและจำไม , ลืม 

เขาตอบท่านว่า ขอประทานโทษ พวกกระผมเคยได้ยินกิตติศัพท์กิตติคุณท่านอาจารย์โด่งดังมา 
นานแล้ว ไม่ว่าครูอาจารย์หรือพระเณรองค์ใดตลอดฆราวาส ใครพูดถึงอาจารย์ล้วนพูดเป็นเพียงเดียวกัน 
ว่า อาจารย์มิใช่พระธรรมดา ดังนี้จึงกระหายอย่างปังเมตตาธรรมท่าน แล้วได้เรียนถามไปตามความ 
อยากความหิว แต่ไม่มีความฉลาดรอบคอบในการถามซึ่งอาจจะทำความกระเทือนแก่ท่านอยู่บ้าง กระผม 
ก็สนใจปฏิบัติมานานพอสมควร จิตใจนับว่าได้รับความเย็นประจักษ์เรื่อยมา ไม่เสียชาติที่เกิดมาพบพระ 
ศาสนาและยังได้กราบไหว้ครูอาจารย์ผู้ศักดิสั่ทธวิเศษด้วยการปฏิบัติและคุณธรรม แบ้ปัญหาธรรมที่เรียน 
ถามวันนี้ก็ได้รับความแจ้งชัดเกินคาดหมาย วันนี้เป็นหายสงสัยเด็ดขาดตามภูมิของคนยังมีกิเลสที่ยังอยู่ก็ 
ตัวเองเท่านั้นจะสามารถปฏิบัติให้ได้ให้ถึงมากน้อยเพียงใด 

ท่านตอบซํ้าอีกว่า โยมถามมาอย่างนั้น อาตมาก็ต้องตอบไปอย่างนั้น เพราะอาตมาไม่หิวไม่หลง 
จะให้อาตมาไปหาอะไรอีก อาตมาเคยหิวเคยหลงมาพอแล้วครั้งปฏิบัติที่ยังไม , รู้เรื่องรู้ราวอะไรโน้น 

อาตมาแทบตายอยู่ในป่าในเขาคนเดียวไม่มีใครไปเห็นจนพอลืมหูลืมตาได้บ้าง จึงมีคนนั้นไปหาคนนี้ไป 
หา แล้วรํ่าลือกันว่าวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ ขณะอาตมาสลบสามหนรอดตายครั้งนั้น ไม่เห็นใครทราบและ 
รํ่าลือบ้าง จนเลยขั้นสลบและขั้นตายมาแล้ว จึงมาเล่าลือกันหาประโยชน์อะไร อยากได้ของดีที่มีอยู่กับ 
ตัวเราทุกคนก็พากันปฏิบัติเอาทำเอา เมื่อเวลาตายแล้วจึงพากันวุ่นวาย หานิมนต์พระมาให้บุญ กุสลา 
มาติกา นั่งไม่ใช่เกาถูกที่คันนะ จะว่าไม่บอก ต้องรีบเกาให้ถูกที่คันเสียแต่บัดนี้ โรคคันจะได้หาย คือ 
เร่งทำความดีเสียแต่บัดนี้จะได้หายห่วงหายหวงกับอะไร ๆ ที่เป็นสมบัติของโลก มิใช่สมบัติอันแท้จริง 
ของเรา แต่พากันจับจองเอาแต่ชื่อของมันเปล่า ๆ ตัวจริงไม่มีใครเหลียวแล สมบัติในโลกเราแสวงหามา 
เป็นความสุขแก , ตัวก็พอหาได้ จะแสวงหามาเป็นไฟเผาตัวก็ทำให้ฉิบหายได้จริง ๆ ข้อนี้ขั้นอยู่กับความ 
ฉลาดและความโง่เขลาของผู้แสวงหาแต่ละราย ท่านผู้พ้นทุกข์ไปได้ด้วยความอุตส่าห์สร้างความดีใส่ตน 
จนกลายเป็นสรณะของพวกเรา จะเข้าใจว่าท่านไม , เคยมีสมบัติเงินทองเครื่องหวงแหนอย่างนั้นหรือ 

เข้าใจว่าเป็นคนรํ่ารวยสวยงามเฉพาะสมัยของพวกเราเท่านั้นหรือ จึงพากันรักพากันหวงพากันห่วงจนไม่ 
รู้จักเป็นผู้ชักตาย บ้านเมืองเราสมัยนี้ไม่มีป่าช้าสำหรับปังหรือเผาคนตายอย่างนั้นหรือ จึงสำคัญว่าตนจะ 
ไม่ตาย และพากันประมาทจนลืมเนื้อลืมตัว กลัวแต่จะไม , ได้กินได้นอน กลัวแต่จะไม , ได้เพลิดได้เพลิน 
ประหนึ่งโลกจะดับสูญจากไปในเดี๋ยวนี้ จึงพากันรีบตักตวงเอาแต่ความไม่เป็นท่าใส่ตนแทบหาบไม , ไหว 
อันสิ่งเหล่านี้แบ้แต่สัตว์เขาก็มิได้เหมือนมนุษย์เรา อย่าสำคัญตนว่าเก่งกาจสามารถฉลาดรู้ยิ่งกว่าเขาเลย 
ถึงกับสร้างความมืดมิดปิดตาทับถมตัวเองจนไม่มีวันสร่างซา เมื่อถึงเวลาจนตรอก อาจจนยิ่งกว่าสัตว์ 
ใครจะไปทราบได้ ล้าไม่เตรียมทราบไว้เสียแต่บัดนี้ซึ่งอยู่ในฐานะที่ควร อาตมาต้องขออภัยด้วยล้าพูด 
หยาบคายไป แต่คำพูดที่สั่งสอนให้คนละชั่วทำดียังชัดเป็นคำหยาบคายอยู่แล้ว โลกเราก็จะถึงคราวหมด 
สิ้นศาสนา เพราะไม่มีผู้ยอมรับความจริง การทำบาปหยาบคายมีมาประจำตนแทบทุกคนทั้งให้ผลเป็น 
ทุกข์ ตนยังไม , อาจรู้ได้และตำหนิมันบ้างพอมีทางคิดแก้ไข แต่กลับตำหนิคำสั่งสอนว่าหยาบคายนับว่า 
เป็นโรคที่หมดหวัง ตอนนี้ต้องขออภัยท่านสุภาพชนทั้งหลาย ที่ได้บังอาจเขียนแบบคนไม่มีสติอยู่กับตัว 
เอาเลย ทั้งนี้ความมุ่งหมายเพื่อสงวนธรรมที่ท่านเมตตาแสดงในบางครั้งให้คงเสันคงวาได้ก้าง เพื่อบาง 
ท่านได้พิจารณาลือเอาความจริงในธรรมนี้ ไม , อยากให้ลดลงจากระดับเดิมของท่าน จึงพยายามหลับหู 
หลับตาเขียนไปตามเนื้อหา 



สำหรับปัญหาธรรมนั้นไม่ว่าท่านไปพักที่ไหน มีคนมาเรียนถามมิได้ขาด แต่ไม่สามารถจดจำได้ 
ทุกบททุกบาท ทั้งอาจารย์ทั้งหลายที่กรุณาให้ต้นฉบับมาแต่ละองค์และผู้เขียนจำมาเอง ประโยคใดที่ 
สะดุดใจประโยคนั้นก็จำไว้ได้และบันทึกไว้ ประโยคที่ไม่สะดุดใจก็หลงลืมจำต้องปล่อยให้ผ่านไป 

ท่านพักนครราชสีมาพอสมควรแล้วออกเดินทางต่อไปจังหวัดอุดรธานี มาถึงขอนแก่นทราบว่าพี่ 
น้องชาวขอนแก่นไปรอรับท่านที่สถานีคับคั่ง และพร้อมกันอาราธนาท่านให้ลงแวะพักเมตตาที่ขอนแก่น 
ก่อน แล้วค่อยเดินทางต่อไปอุดรฯ แต่ท่านไม , อาจแวะตามคำนิมนต์ได้ จึงพากันพลาดหวังไปบ้างใน 
โอกาสที่ควรจะได้นั้น 

เมื่อท่านถึงอุดรฯ ทราบว่าท่านตรงไปพักวันโพธิสมภรณ์กับท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ก่อน มี 

ประชาชนจากจังหวัดหนองคายบ้าง สกลนครบ้าง อำเภอต่าง ๆ ของขังหวัดอุดรช้าง มารอกราบ 
นมัสการท่าน 

จากวัดโพธิสมภรณ์ก็ไปพักที่วัดโนนนิเวศน์และจำพรรษาที่นั่น เวลาท่านจำพรรษาที่วัดโนน 
นิเวศน์ ทราบว่าท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์วัดโพธิฯ ได้พาคณะศรัทธาทั้งข้าราชการและพ่อค้าประชาชนไป 
รับโอวาทท่านทุกวันพระตอนเย็น ๆ มิได้ขาด เพราะท่านเจ้าคุณธรรมฯ เองอุตส่าห์เดินทางไปอาราธนา 
นิมนต์ท่านอาจารย์นั่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไกลแสนไกล และยังอุตส่าห์ด้นดั้นเข้าไปจนถึงที่อยู่ของ 
ท่านด้วย จึงได้องค์ท่านมาโปรดชาวอุดรฯ เป็นต้น สมความปรารถนา ท่านเจ้าคุณธรรมฯ จึงเป็นผู้มี 
พระคุณมากแก่พวกเราที่ได้เห็นได้ยินธรรมท่านเวลามาถึงอุดรฯ แล้ว ปกติท่านเจ้าคุณเป็นผู้สนใจใน 
ธรรมปฏิบัติเป็นประจำนิสัยมาดั้งเดิม ถ้าพูดคุยธรรมกับท่านนานเท่าไร ท่านไม่แสดงอาการเหน็ดเหนื่อย 
ให้ปรากฏเลย ยิ่งเป็นธรรมฝ่ายปฏิบัติด้วยแล้ว ท่านยิ่งชอบเป็นพิเศษ ท่านรักและเลื่อมใสท่านอาจารย์ 
นั่นมาก เวลาท่านพระอาจารย์อยู่อุดรฯ ท่านเป็นผู้เอาใจใส่เป็นพิเศษ และคอยสอบถามความสุขทุกข์ 
ท่านอาจารย์จากใครต่อใครอยู่เสมอ นอกจากนั้นยังพยายามชักชวนให้ประชาชนไปรู้จักและสนิทสนม 
กับท่านอาจารย์อยู่เสมอ ล้าเขาไม , กล้าไป ท่านเป็นผู้พาไปเองโดยไม , เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย คุณธรรม 
ท่านในข้อนี้รู้สึกว่าเด่นมากเป็นพิเศษและน่าเลื่อมใสมาก 

ออกพรรษาแล้วอากาศแห้งแล้ง ท่านอาจารย์ชอบออกไปวิเวกอยู่ตามบ้านนอกเพื่อบำเพ็ญสมณ 
ธรรมตามนิสัย บ้านหนองนั้าเค็มที่อยู่ห่างตัวเมืองราว ๓๐๐ เสัน เป็นหมู่บ้านที่ท่านชอบไปพักเป็น 
เวลานาน ๆ หมู่บ้านนั้มีป่าไม้ร่มรื่นดีเหมาะกับการบำเพ็ญธรรม 

ท่านพักจำพรรษาอยู่จังหวัดอุดรฯ นับว่าได้ท่าประโยชน์แก่ประชาชนพระเณรอย่างมากมาย 

แถบจังหวัดและอำเภอใกล้เคียงกับจังหวัดอุดรฯ ที่ท่านพักอยู่ มีประชาชนและพระสงฆ์ทยอยกันมา 

บำเพ็ญกุศลและสดับธรรมท่านมิได้ขาด เพราะท่านเหล่านี้โดยมากก็เคยเป็นลูกศิษย์เก่าแก , สมัยที่ท่านมา 
บำเพ็ญอยู่ก่อนเดินทางไปขังหวัดเชียงใหม่แล้ว ดังนั้นเมื่อทราบว่าท่านมาจึงต่างมีความดีใจกระหยิ่มยิ้ม 
แย้ม อยากมาพบมาเห็นและทำบุญให้ทานสลับตรับฟ้งโอวาทกับท่าน ในระยะนั้นอายุท่านยังไม่แก่นัก 
ราว ๗๐ ปี การไปมาในทิศทางใดก็พอสะดวกอยู่บ้าง ประกอบกับท่านมีนิสัยคล่องแคล , วว่องไวลุกง่าย 
ไปเร็วอยู่ด้วย และไม่ชอบอยู่ในที่แห่งเดียวเป็นประจำ ชอบเที่ยวซอกแซกตามป่าตามเขาที่เห็นว่าสงบ 
สงัดปราศจากสิ่งก่อกวน 

ที่อุดรฯ ก็ปรากฏว่า มีผู้มาเรียนถามปัญหาธรรมกับท่านบ่อย ๆ เช่นที่อื่น ๆ เหมือนกัน ปัญหาที่ 
เขาถามท่านมีคล้ายคลึงกับปัญหาที่ผ่านมาแล้วก็มี ที่แปลกต่างกันออกไปตามความคิดเห็นของผู้ถามก็มี 
ที่คล้ายคลึงกันได้แก่ปัญหาที่เกี่ยวกับบุพเพสันนิวาสของสัตว์ที่เคยสร้างความดีมาเป็นลำดับ ไม , ละนิสัย 



วาสนาของตนหนึ่ง บุพเพสันนิวาสของสามีภริยาที่เคยครองรักอยู่ร่วมกันมาหนึ่ง ทั้งสองข้อนี้ท่านว่ามีผู้ 
สงสัยถามมากกว่าข้ออื่น ๆ 

ในข้อแรกท่านมิได้ระบุปัญหาที่เขาถามลงอย่างชัดเจนว่า เขาถามอย่างนั้น ๆ เป็นแต่ท่านปรารภ 
แล้วอธิบายไปเองทีเดียวว่า สิ่งเหล่านี้ต้องมีการริเริ่มก่อตั้งเจตนาขึ้นมาให้เป็นทางเดินแห่งภพชาติของผู้ 
จะเกี่ยวข้องกับตน และตนจะเกี่ยวข้องกับผู้นั้น 

ส่วนข้อต่อมาท่านระบุปัญหาที่เขาถามว่า คำว่าบุพเพสันนิวาสนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่า หญิงชาย 
รักกันอย่างนี้เป็นบุพเพสันนิวาส รักกันอย่างนั้นไม่ใช่บุพเพสันนิวาส และอยู่ร่วมกันกับคนนี้เป็น 
บุพเพสันนิวาส อยู่ร่วมกันกับคนทั้นมิใช่บุพเพสันนิวาส ท่านตอบว่าสำหรับพวกเรายากจะมีทางทราบ 
ได้ว่า รักอย่างนั้นและรักคนนั้นเป็นบุพเพสันนิวาส รักอย่างนั้นและรักคนนั้นมิใช่บุพเพสันนิวาส ก็รัก 
และอยู่ร่วมกันไปแบบคนตาบอด เกิดความหิวขัดคว้าหาอาหารมารับประทานนั่นแล อะไรถูกมือก็รับไป 
พอประทังชีวิตไปวันหนึ่ง ๆ บุพเพสันนิวาสก็เช่นเดียวกัน นั้งที่มีอยู่กับสัตว์บุคคลทั่วไป แต่จะคว้าถูกจุด 
ของบุพเพสันนิวาส คือรักและอยู่ร่วมกับผู้เคยเป็นบุพเพสันนิวาสกันนั้นเป็นสิ่งที่หาเจอได้ยากมาก 

เนื่องจากกิเลสตัวรัก ๆ นี้มันมิได้ไว้หน้าใคร และมิได้รอคอยให้บุพเพสันนิวาสมาวินิจฉัยหรือตัดสินก่อน 
มัน ขอแต่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายที่ต้องกับเพศและนิสัยของมันแล้ว เป็นต้องรักและคว้าดะไปเลย 
กิเลสตัวรักนี่แลพาให้คนเป็นนักต่อสัแบบไม่รู้จักเป็นรู้จักตาย ไม , รู้จักสูงจักตํ่า ไม , รู้จักใกล้จักไกล ไม่ 
รู้จักเลือกสรรปันแท่ง ว่ามากไปหรือห้อยไป ควรหรือไม่ควรเพียงใด มีแต่จะสัตายเอาท่าเดียว ไม่ยอม 
แพ้แม้จะพลาดท่าหรือตายไปก็ยังไม่ยอมทิ้งลวดลายที่เคยเป็นนักต่อสัเอาเลย นี่แลเรื่องของกิเลสตัวรัก 
มันแสดงตัวเด่นอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกอย่างเปิดเผย ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของใครเอาง่าย ๆ ผู้ต้องการมี 
หลักฐานและความมีประมาณเป็นเครื่องทรงตัวไว้บ้าง จึงไม , ควรปล่อยให้มันวิ่งแซงหน้าไปตามนิสัยโดย 
ถ่ายเดียว ควรมีการหักห้ามกันบ้างพอมีทางตั้งตัว แม้จะไม่ทราบบุพเพสันนิวาสของตัว ก็ยังพอมีทาง 
ยับยั้งใจได้บ้าง ไม , ถูกมันขับถูไถเข้าถํ้าเข้ารูลงเหวตกบ่อไปท่าเดียว ความรู้บุพเพสันนิวาสของตนนี้ล้า 
ไม่ใช่นักปฏิบัติจิตภาวนา ซึ่งมีนิสัยในทางรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ก็ยากที่จะทราบได้ แต่อย่างไรก็ตามเราควร 
มีสติหักห้ามมันอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้มันพาไหลลงสู่ที่โสมมแบบนี้าสันส่งไม่มีอะไรกั้นก็แล้วกัน ยัง 
พอจะมีหวังครองตัวไปได้ ไม่จอดจมหล่มลึกลงในกลางทะเลแห่งความรักอันไม่มีประมาณโดยถ่ายเดียว 

เขาถามท่านอีกปัญหาหนึ่งว่า ระหว่างสามีภริยาที่อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกเย็นใจตลอดมา ไม่ 
ประสงค์จะให้พลัดพรากจากกันในภพต่อไป เกิดในชาติใดภพใดขอให้ได้เป็นสามีภริยากันตลอดไป จะ 
ปฏิบัติอย่างไรจึงจะสมหวัง ล้าต่างคนต่างตั้งความปรารถนาให้ได้พบกันทุกภพทุกชาติจะเป็นไปได้ไหม 
ท่านตอบว่าความปรารถนานั้นเป็นเพียงเสันทางเดินของจิตใจผู้มุ่งหมายเท่านั้น ล้าไม่ดำเนินตามความ 
ปรารถนาก็ไม่เกิดประโยชน์ตามความมุ่งหมาย เช่น คนต้องการเป็นคนรํ่ารวย แต่เกียจคร้านในการ 
แสวงหาทรัพย์ ความรํ่ารวยก็เป็นไปไม , ได้ ต้องอาศัยความขวนขวายตามเจตนาจำนงที่ตั้งไว้ด้วยจึงจะ 
สมหวัง นี่ก็เหมือนกัน ล้าต้องการเป็นสามีภริยาครองรักกันอย่างมีความสุขทุกภพทุกชาติไป ไม , อยาก 
พลัดพรากจากกัน ต้องมีจิตใจคือทรรศนะตรงกัน ต่างคนต่างอยู่ในขอบเขตของกันและกัน ไม , ชอบ 
แสวงหาเศษหาเลยอันเป็นการท่าลายชิตใจและความสุขความไว้วางใจกัน ต่างคนเป็นผู้รักศีล รักธรรม มี 
ความประพฤติดีไว้วางใจกันได้ ความรู้ความเห็นลงรอยกัน ต่างพยายามรักษาความปรารถนาด้วยการท่า 
ดี ย่อมมีทางสมหวังได้ไม่เหนือความพยายามของผู้ปรารถนาไปได้เลย แต่ถ้าความประพฤติทุกด้านแบบ 



ตรงกันข้าม หรือสามีดีแต่ภริยาชั่ว หรือภริยาดีแต่สามีชั่ว ต่างคนต่างทำความชอบใจไม , ลงรอยกัน แม้ 
ต่างจะปรารถนาสักกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ไม่มีทางสำเร็จ เพราะเป็นการทำลายความปรารถนาของตน 

ท่านย้อนถามว่า โยมปรารถนาเพียงอยากอยู่ร่วมกันเท่านั้น ไม่ปรารถนาอะไรอื่นบ้างหรือ เขา 
ตอบท่านว่านอกนั้นก็ไม่ทราบว่าจะปรารถนาอะไรอีก เพราะความปรารถนาอยากได้เงินได้ทอง อยากได้ 
บริษัทบริวาร อยากได้ยศฐาบรรดาสักด อยากเป็นพระมหากษัตริย์ อยากไปสวรรค์นิพพาน ก็ยังอดลืม 
ภริยาซึ่งเป็นที่รักไม่ได้อยู่นั่นเอง เพราะนี้เป็นจุดใหญ่แห่งความปรารถนาของโลก เลยต้องปรารถนาสิ่ง 
นี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่สำหรับปุถุชนก่อน จากนั้นถ้าพอเป็นไปได้ค่อยพิจารณากันไป กระผมจึงเรียนถาม 
เรื่องนี้ก่อน แบ้กลัวท่านดุและอายท่านก็ทนเอา เพราะความจริงของโลกโดยมากเป็นกันอย่างนี้ทั้งนั้น 
เป็นแต่จะกล้าพูดหรือไม่เท่านั้น 

ท่านหัวเราะแล้วถามเขาว่า ถ้าเป็นดังที่ว่านี้ โยมไปไหนก็จะต้องเอาแม่เด็กไปด้วยใช่ไหม เขา 
หัวเราะบ้างแล้วเรียนถามท่านว่า กระผมอายจะเรียนท่านตามความหยาบของปุถุชนที่เป็นอยู่ภายใน แต่ 
ความจริงแล้วเท่าที่กระผมยังบวชไม่ได้จนษัดนี้ ก็เพราะเป็นห่วงแม่เด็ก กลัวเขาจะว้าเหว่เป็นทุกข์ไม่มีผู้ 
ปรึกษาปรารภและให้ความอบอุ่นแก , เขาเท่าที่ควร ลูก ๆ นอกจากจะมารบกวนขอเงินไปซื้อนั่นซื้อนี่ และ 
เรื่องอื่น ๆ ซึ่งเป็นเรื่องกวนใจให้ยุ่งแล้ว ก็ยังมองไม่เห็นว่าเขาจะมีความสามารถท่าให้แม่มีความอบอุ่น 
และสบายใจได้ในทางใดบ้าง ผมจึงอดเป็นห่วงเขามิได้ อีกประการหนึ่งสวรรค์ชั้นนั้น ๆ ตามธรรมท่าน 
บอกไว้ว่ามีทั้งเทวบุตรเทวธิดา ซึ่งแสดงว่ามีทั้งหญิงทั้งชายเหมือนแดนมนุษย์เรา และมีความสุขความ 
สำราญด้วยเครื่องบำรุงบำเรอนานาชนิด ซึ่งเป็นสถานที่น่าไปและน่าอยู่มาก แต่พรหมโลกไม่ปรากฏว่ามี 
เทวบุตรเทวธิดาเหมือนมนุษย์และสวรรค์เลย เมื่อเป็นเช่นนั้นจะไม , ว้าเหว่ไปหรือ เพราะไม่มีผู้คอย 
ปลอบโยนเอาอกเอาใจในเวลาเกิดความหงุดหงิดใจขึ้นมา ยิ่งนิพพานด้วยแล้วยิ่งไม่มีอะไรไปเกี่ยวข้อง 
สัมผัสเอาเลย เป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์ทุกอย่าง ไม , ต้องอาศัยสิ่งอื่นผู้อื่นใดเข้าไปช่วยเหลือหรือ 
เกี่ยวข้องบ้างเลย เป็นตัวของตัวแท้ ๆ แล้วจะมีอะไรเป็นที่ภาคภูมิใจและเทิดเกียรติว่าผู้ถึงนิพพานแล้วเป็น 
ผู้ได้รับความภาคภูมิใจ ทั้งเกียรติยศชื่อเสียงเรียงนามและความสุขความสบายจากบรรดาท่านผู้ถึงนิพพาน 
ด้วยกันอย่างมนุษย์ผู้มีฐานะดีมีสมษัติมาก มีเกียรติยศสูงได้รับความยกย่องสรรเสริญจากเพื่อนมนุษย์ 

หญิงชายด้วยกัน ท่านที่ไปนิพพานแล้วเห็นเงียบไปเลย ไม่มีพวกเดียวกันยกย่องสรรเสริญท่าน จึงท่าให้ 
สงสัยว่าการเงียบไปเลยเช่นนั้นจะเป็นความสุขได้อย่างไร กระผมต้องขอประทานโทษที่มาถามบ้า ๆ บอ 
ๆ ไม , เข้าเรื่องเข้าราวเหมือนคนที่มีสติทั่ว ๆ ไป แต่ก็เป็นความสงสัยท่าให้ลำบากใจอยู่ไม่หาย ล้าไม , ได้ 
เรียนถามท่านผู้รู้ให้หายสงสัยเสียก่อน 

ท่านตอบว่า สวรรค์ พรหมโลก และนิพพานมิได้มีไว้เฉพาะคนขี้สงสัยแบบโยม แต่มีไว้ 
สำหรับผู้มองเห็นคุณค่าของตัว และคุณค่าของสวรรค์ พรหมโลก และนิพพานว่าเป็นของดีมีคุณค่า 
ต่างกันขึ้นไปตามลำดับชั้น และความดีของผู้ที่ควรจะได้จะถึงตามลำดับคนแบบโยม สวรรค์ พรหมโลก 
และนิพพานคงมิได้ฟินถึงเลย แบ้โยมจะไปก็ยังไปไม , ได้ ล้าแม่เด็กยังอยู่ หรือแม้แม่เด็กตายไป โยมก็จะ 
อดคิดถึงไม , ได้ แล้วจะมีโอกาสคิดถึงสวรรค์นิพพานพอจะหาเวลาคิดเพื่อจะไปได้อย่างไร แม้พรหมโลก 
และนิพพานก็มิได้ดีกว่าแม่เด็กสำหรับความรู้สึกของโยม เพราะพรหมโลกและนิพพานบำรุงบำเรอโยม 
ไม่เป็นเหมือนแม่เด็ก โยมจึงสงสัยและไม , อยากไป กลัวจะขาดผู้บำเรอ (ตอนนี้ท่านว่าทั้งท่านทั้งเขา 
หัวเราะลูกใจ) อันความสุขที่เกิดจากสิ่งต่าง ๆ นั้น แม้ในโลกมนุษย์เรายังต่างกันตามชนิดของสิ่งนั้น ๆ ที่ 
มีรสต่างกัน แม้ประสาทเครื่องรับสิ่งเหล่านั้นที่มีอยู่ในร่างกายอันเดียวกันก็ยังนิยมรับสัมผัสต่าง ๆ กัน 



เช่น ตาชอบสัมผัสทางรูป หูชอบสัมผัสทางเสียง จมูกชอบสัมผัสทางกลิน ลินชอบสัมผัสทางรส กาย 
ชอบสัมผัสทางเย็นร้อนอ่อนแข็ง ใจชอบสัมผัสทางอารมณ์ต่าง ๆ ตามหน้าที่และความนิยมของตน จะให้ 
รสนิยมเหมือนกันย่อมไม , ได้ การรับประทานเป็นความสุขทางหนึ่ง การพักผ่อนนอนหลับเป็นความสุข 
ทางหนึ่ง การครองรักตามประเพณีของโลกเป็นความสุขทางหนึ่ง แต่อย่าลืมว่า การทะเลาะกันเพราะ 
ความเห็นขัดแย้งกันด้วยเรื่องต่าง ๆ ก็เป็นความทุกข์ทางหนึ่ง ฉะนั้น โลกจึงไม , ขาดจากการสัมพันธ์ 
ติดต่อกันกับสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นความสุขตลอดมา และจำต้องแสวงกันทั่วโลก จะขาดมิได้ ความสุขใน 
มนุษย์และสัตว์ที่ได้รับตามภูมิของตนเป็นความสุขประเภทหนึ่ง ความสุขในสวรรค์และพรหมโลกเป็น 
ความสุขประเภทหนึ่ง ความสุขในพระนิพพานของท่านผู้สิ้นกิเลสเครื่องกังวลใจโดยประการทั้งปวงเป็น 
ความสุขประเภทหนึ่ง ต่างจากความสุขที่โลกมีกิเลสทั้งหลายได้รับกัน จะให้เป็นความสุขเหมือนแม่เด็ก 
เสียทุกอย่างแล้ว โยมก็ไม่จำเป็นต้องดูรูปพังเสียง รับประทานอาหารพักผ่อนหลับนอน และแสวงหาคุณ 
งามความดีมีการให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นต้นให้ลำบาก เพียงอยู่กับแม่เด็กเท่านั้น ความสุขจากสิ่งต่าง 
ๆ ก็ไหลมารวมในที่นั้นหมด ซึ่งเป็นการตัดปัญหาความยุ่งยากลงได้เยอะแยะ แต่คุณจะให้เป็นดังที่ว่านี้ 
ได้ไหม? 

เขาตอบว่า โอ้โฮจะได้อย่างไรท่านอาจารย์ แม้แต่กับแม่เด็กบางครั้งยังมีการทะเลาะกันได้ จะ 
สามารถนำความสุขจากสิ่งต่าง ๆ มารวมกับเขาคนเดียวได้อย่างไร ก็ยิ่งจะทำให้ยุ่งใหญ่ 

ท่านเล่าว่า เขาเป็นคนมีนิสัยอาจหาญและตรงไปตรงมา ทั้งรักศีลรักธรรมดีมาก สำหรับฆราวาส 
ที่มีความใฝ่ใจในธรรม และมีความจงรักภักดีต่อครูอาจารย์มากมาย ท่านจึงได้สละเวลาพูดคุยธรรมกัน 
แบบพิเศษ เป็นกันเองแทบทุกครั้งที่เขามาเยี่ยมท่าน เวลาปลอดจากแขก ปกติก็ไม่ค่อยมีใครสามารถมา 
ถามท่านแบบเขาได้เลย เขาเป็นคนมีนิสัยรักลูกรักเมียมาก เคยมากราบเยี่ยมท่านปอยด้วยความรัก 
เลื่อมใสท่านมาก เวลามีแขกอยู่กับท่าน เขาเพียงมากราบแล้วก็หลีกหนีไป ทำงานอะไรช่วยพระเณรไป 
ตามนิสัยของคนสนิทกับวัด ล้าไม่มีคนนั่นแลเป็นโอกาสที่เขาจะกราบเรียนถามเรื่องอะไรต่าง ๆ ตามแต่ 
เขาถนัด ท่านชอบเมตตาเขาด้วยแทบทุกครั้งที่เขามาสบโอกาสเหมาะ ๆ 

สำหรับท่านพระอาจารย์มั่นแล้ว ท่านฉลาดและรู้นิสัยของคนได้ดีมาก หาที่ตำหนิมิได้ คนทุก 
ชั้นทุกเพศทุกวัยมาหาท่าน การปฏิสันถารทางกิริยาจะไม่เหมือนกันเลย ทั้งการพูดธรรมดาและอรรถ 
ธรรมต้องต่างกันไปเป็นราย ๆ ของผู้มาเกี่ยวข้อง ดังที่เขียนผ่านมาบ้างแล้ว ท่านพักอยู่ในวัดโนนนิเวศน์ 
อุดรฯ พระมาจำพรรษากับท่านมากและที่มาอบรมศึกษามีมากตลอดมา วัดโนนนิเวศน์แต่สมัยก่อนที่ 
ท่านพักอยู่มีความสงบมากกว่าทุกวันนี้ รถราผู้คนไม่มาก ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับวัดโดยมากเป็นผู้หวังบุญ 
กุศลจริง ๆ มิได้เข้าไปแบบทำลายทั้งที่มีเจตนาและไม , มีเจตนา การนำเพ็ญเพียรของพระเณรก็เต็มเม็ด 
เต็มหน่วยตามเวลาที่ต้องการ ฉะนั้น พระที่ทรงคุณธรรมทางใจจึงมีมากพอเป็นเครื่องอบอุ่นแก , ตัวเอง 
และประชาชนผู้หวังพึ่งความร่มเย็นของพระ 

ตอนกลางคืนท่านอบรมพระเณร การแสดงธรรมโดยมากท่านเริ่มแต่ ศีล สมาธิ ปัญญา ขึ้นไป 
เป็นชั้น ๆ อย่างไม่มีจุดหมาย ว่าท่านจะไปจบในธรรมชั้นใด แสดงจนถึงวิมุตติหลุดพ้นอันเป็นจุดสำคัญ 
ของธรรม แล้วย้อนกลับมาแสดงเกี่ยวแก , ผู้ปฏิบัติว่าควรจะควรปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะสามารถบรรลุ 
จุดประสงค์ตามธรรมที่ท่านอบรมสั่งสอน การสอนพระในวงปฏิบัติ ท่านสอนเน้นลงในความเป็นผู้มีศีล 
สังวร โดยถือศีลเป็นสำคัญในองค์พระ พระจะสมบูรณ์ตามเพศของตนได้ต้องเป็นผู้หนักแน่นในศีล 
เคารพในสิกขาบทน้อยใหญ่ ไม , ล่วงเกินโดยเห็นว่าเป็นสิกขาบทเล็กน้อยไม , สำคัญ อันเป็นลักษณะของ 



ความไม , ละอายบาป และอาจล่วงเกินได้ในสิกขาบททั่วไป เป็นผู้รักษาวินัยเคร่งครัด ไม่ยอมให้ศีลของ 
ตนด่างพร้อยขาดทะลุได้ อันเป็นเครื่องเสริมให้เป็นผู้มีความอบอุ่นกล้าหาญในสังคม ไม่กลัวครูอาจารย์ 
หรือเพื่อนพรหมจรรย์จะรังเกียจหรือตำหนิ พระในใจจะสมบูรณ์เป็นขั้นๆนับแต่พระโสดาฯลฯ ถึงพระ 
อรหันต์ได้ต้องเป็นผู้หนักในความเพียรเพื่อสมาธิและปัญญาทุกขั้นจะมีทางเกิดขึ้นและเจริญก้าวหน้า 
สามารถชำระล้างสิ่งสกปรกรุงรังภายในใจออกได้โดยสิ้นเชิง อนึ่ง คำว่าพระควรเป็นผู้เยี่ยมด้วยความ 

สะอาดแห่งความประพฤติทางกายวาจา และเยี่ยมด้วยจิตที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม คือ สมาธิ ปัญญา วิมุตติ 
และวิมุตติญาณทัศนะตามลำดับ ไม่ควรเป็นพระที่อับเฉาเศร้าใจ ไม่สง่าผ่าเผย หลบ ๆ ซ่อน ๆ เพราะปม 
ด้อยคอยกระซิบอยู่ภายใน มีอะไรลึกลับทำให้ร้อนสุมอยู่ในใจนั้น มิใช่พระลูกศิษย์พระตถาคตผู้งดงาม 
ด้วยความประพฤติภายในภายนอกไม่มีที่ต้องติ แต่ควรเป็นพระที่องอาจกล้าหาญต่อการละชั่วทำดี 

ดำเนินตามวิถีรอยพระบาทที่ศาสดาพาตำเนิน เป็นผู้ซื่อตรงต่อตนเองและพระธรรมวินัยตลอดเพื่อนฝูง 

อยู่ที่ใดไปที่ใดมีสุคโตเป็นที่รองรับ มีโอชารสแห่งธรรมเป็นที่ซึมซาบ มีความสว่างไสวอยู่ด้วยสติปัญญา 
เป็นเครื่องส่องทาง ไม , อยู่อย่างจนตรอกหลอกตัวเองให้จนมุม นั่นคือพระลูกศิษย์พระตถาคตแห้ ควร 
สำเหนียกศึกษาอย่างถึงใจ ยึดไว้เป็นหลักอนาคตอันแจ่มใสไร้กังวล จะเป็นสมบัติที่พึงพอใจของผู้นั้น 
แน่นอน นี่เป็นปกตินิสัยที่ท่านอบรมพระปฏิบัติ 

หลังจากการประชุมแล้ว ท่านผู้ใดมีข้อข้องใจก็ไปศึกษากับท่านเป็นราย ๆ ไป ตามโอกาสที่ท่าน 
ว่างกิจประจำวัน ซึ่งมีติดต่อกันที่ท่านต้องปฏิบัติไม , ลดละไม่ว่าจะอยู่ในที่ใด คือ ตอนเช้าออกจากที่ 
ภาวนา แล้วลงเดินจงกรมก่อนบิณฑบาต พอได้เวลาแล้วก็ออกบิณฑบาต จากนั้นเข้าทางจงกรมเดิน 
จงกรมจนถึงเที่ยงเข้าที่พัก พักจำวัดบ้างเล็กน้อย ลุกขึ้นภาวนาแล้วลงเดินจงกรม บ่าย ๔ โมงเย็นปัด 
กวาดลานวัดหรือที่พักอยู่ขณะนั้น สรงนั้าแล้วเข้าทางจงกรมอีกเป็นเวลาหลายชั่วโมง ออกจากที่จงกรมก็ 
เข้าที่ไหว้พระสวดมนต์ การสวดมนต์ท่านสวดมากและสวดนานเป็นชั่วโมง ๆ เสร็จแล้วนั่งสมาธิ 
ภาวนาต่อไปตั้งหลายชั่วโมง คืนหนึ่ง ๆ ท่านพักจำวัดราว ๔ ชั่วโมงเป็นอย่างมากในเวลาปกติ ถ้าเป็น 
เวลาพิเศษก็นั่งสมาธิภาวนาตลอดรุ่งไม่พักจำวัดเลย ในวัยหนุ่มท่านท่าความเพียรเก่งมาก ยากจะมีผู้เสมอ 
ได้ แม้ในวัยแก , ยังไม , ทิ้งลวดลาย เป็นแต่ผ่อนลงบ้างตามวิบากที่ทรุดโทรมลงทุกวันเวลา ที่ผิดกับพวกเรา 
อยู่มากคือจิตใจท่านไม่แสดงอาการอ่อนแอไปตามวิบากธาตุขันธ์เท่านั้น 

นี่คือวิธีการของท่านผู้ดีเป็นคติแก , โลกดำเนินมา มิได้ทอดทิ้งปล่อยวางหน้าที่ของตนนับแต่ต้น 
เป็นลำดับมา ไม , ลดละความเพียรซึ่งเป็นแรงหนุนอันสำคัญ แดนแห่งชัยชนะที่ท่านได้รับความพอใจนั้น 
ได้ที่เขาถึกในจังหวัดเชียงใหม่ที่เขียนผ่านมาแล้ว เราที่เกิดมาในชาติมนุษย์ซึ่งเป็นชาติที่พร้อมด้วย 

คุณสมบัติที่ควรจะได้จะถึงอยู่แล้ว แต่ละท่านที่จะได้ประสบความสำเร็จดังใจหมายเช่นท่านที่ได้ประสบ 
มาแล้วจนได้กลายมาเป็นประวัตินั้น แม้จะมีคนมากแทบสันโลกสมัยปัจจุบัน แต่ผู้จะได้ประสบกับแดน 
สมหวังดังที่กล่าวมานี้มีจำนวนน้อยมากเหลือเกิน แทบจะไม่มีในโลกสมัยปัจจุบันที่แตกต่างกันมาก 

ทั้งนี้เพราะความรู้ความเห็นความขะมักเขม้นและอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ ชิตตะ วิมังสา ในทางจะ 
ให้เกิดผลดังมุ่งหมายมีมากน้อยต่างกันมาก ผลที่เกิดขึ้นจงท่าให้ต่างกันมากจบแทบไม่น่าเชื่อทิ้งฝ่ายดีฝ่าย 
ชั่ว แต่เป็นสิ่งที่โลกได้ประจักษ์ตาประจักษ์ใจกันมานานแล้ว จนหาทางปฏิเสธไม , ได้ นอกจากต้อง 
ยอมรับโดยทั่วกันตามสิ่งที่ปรากฏ ทิ้งดีทิ้งชั่ว ทิ้งสุขทิ้งทุกข์ ซึ่งเกิดขึ้นกับตนแต่ละราย ไม่มีทางสลัดปัด 
ทิ้งได้เท่านั้น 



ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้มีประวัติอันงดงามมากในบรรดาครูอาจารย์สมัยปัจจุบัน เป็นประวัติที่ 
ทรงดอกทรงผลตลอดต้นชนปลาย สวยงามมาทุกระยะ น่าเคารพเลื่อมใสของคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัย 
กิตติศัพท์กิตติคุณฟ้งขจรไปถึงไหน เกิดความหอมหวนชวนให้เคารพเลื่อมใสในที่นั้น แต่เป็นที่น่า 
เสียดายอย่างยิ่ง เวลาน่านยังมีชีวิตอยู่ น่านพุทธศาสนิกชนที่มีความรักใคร่ใฝ่ธรรมไม , ค่อยมีโอกาสได้ 
ทราบ และได้เข้าใกล้ชิดสนิทกับน่านซึ่งมีอยู่มากมาย ทั้งที่ประสงค์อยากพบน่านผู้ดีมีคุณธรรมสูงอยู่ 
ตลอดมา แต่เนื่องจากน่านไม่ค่อยชอบออกมาตามบ้านเมืองที่มีผู้คนชุกชุม น่านเห็นเป็นความ 

สะดวกสบายใจในการอยู่ในป่าในเขาตลอดมาแต่ต้นจนอวสาน แบ้พระสงฆ์ผู้มีความมุ่งมั่นต่ออรรถธรรม 
ซึ่งมีอยู่มาก ก็ไม , ค่อยมีโอกาสได้เข้าไปถึงองค์น่านได้ง่าย ๆ เพราะทางลำบากกันดาร รถราไม่มี การเข้า 
ไปหาจนถึงที่อยู่น่านต้องเดินทางเป็นวัน ๆ ผู้ไม่เคยเดินก็ไปไม่ไหว ทั้งความไม , กล้าหาญพอที่จะรับธรรม 
อันแท้จริงจากน่านบ้าง กลัวว่าจะไม่รับให้อยู่ด้วยบ้าง กลัวน่านจะดุบ้าง กลัวตัวจะปฏิบัติไม่ได้อย่าง 
น่านบ้าง กลัวอาหารการเป็นอยู่จะขาดแคลนกันดารบ้าง กลัวจะฉันมื้อเดียวอย่างน่านไม่ได้บ้าง เรื่องที่ 
จะเป็นอุปสรรคต่อการไปนั้น รู้สึกว่าสร้างไว้อย่างมากมายจนไม , อาจจะฝ่าปนเล็ดลอดไปได้ ทั้งที่มีความ 
มุ่งหวังอยู่อย่างเต็มใจ สิ่งเหล่านี้แลที่เป็นอุปสรรคต่อตัวเอง จึงปล่อยโอกาสให้ผ่านไปโดยไม่ได้รับ 
ประโยชน์อะไรจากความคิดชนิดต่าง ๆ เหล่านี้เลย กระทั่งได้ยินแต่ประวัติน่านที่ไม่มีรูปร่างเหลืออยู่แล้ว 
จึงได้ทราบว่าน่านเป็นพระเช่นไรในวงพระศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลตลอดมานับแต่ 

พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกลำดับลำดากันลงมาถึงพระสาวกผู้ทรงมรรคทรงผล นับจำนวนไม่ได้ 

ถ่ายทอดกันเรื่อยมาด้วย สุปฏิบัติ อุชุ ญายะ สามีจิปฏิบัติ อันเป็นเหมือนทำนบใหญ่ที่ไหลออกมาแห่ง 
ทั้าอมตมหานิพพานจากชิตสันดานของทุกน่าน ผู้ทรงไว้ซึ่งปฏิปทา ตามทางศาสดาที่ประทานไว้ 

น่านพระอาจารย์มั่นเป็นองค์หนึ่งในจำนวนพระสาวกอันดับปัจจุบัน ซึ่งเพิ่งมรณภาพผ่านไปเมื่อ 
วันที่๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๒ ถ้ารวมเวลาที่ผ่านไปก็ราว๒๐ ปีกว่าเน่านั้น แต่การมรณภาพน่านจะรอลง 
ข้างหน้าเวลาเรื่องน่านดำเนินไปถึง แต่อย่างไรก็ตามการผ่านไปแห่งรูปธรรมนั้นเป็นของมีมาดั้งเดิม ทั้ง 
ยังจะมีต่อไปตลอดกาลเมื่อความเกิดของสิ่งสมมติต่าง ๆ ยังเป็นไปอยู่ ความอัศจรรย์สำคัญที่ยังคงอยู่ คือ 
พระเมตตาคุณ พระปัญญาคุณ และวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าที่สถิตอยู่กับพระศาสนาไม , ได้ผ่านไปด้วย 
แบ้เมตตาคุณ ปัญญาคุณ และวิสุทธิคุณของน่านพระอาจารย์มั่นก็คงยังอยู่เช่นเดียวกับของพระศาสดา 
เพราะเป็นคุณสมบัติลักษณะเดียวกัน สำคัญอยู่ที่ผู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามพระโอวาทที่น่านประทานไว้ 
จะสามารถตักตวงได้มากน้อยเพียงไรในกาลอันควรที่กำลังเป็นไปอยู่กับพวกเราเวลานี้ นี่เป็นสิ่งที่ยังควร 
และน่าสนใจอยู่มากสำหรับผู้ยังมีชีวิตครองตัวอยู่ ล้าหาไม่แล้วหมดหนทาง ไม , มีสิ่งใดมาแก้ไขให้ 
กลับคืนได้ 

ตอนน่านแก้ปัญหาพี่น้องชาวนครราชสีมานั้นมีเนื้อความสะดุดใจผู้เขียนตลอดมา จึงขอถือเอา 
ความย่อ ๆ มาลงอีกเล็กห้อย ว่าอย่าทำความรู้ ความเห็นและความประพฤติทุกด้านเหมือนเราไม , มีป่าช้า 
อยู่กับตัว อยู่กับบ้านเมืองเรา อยู่กับญาติมิตรของเรา บทถึงคราวเป็นอย่างโลกที่มีป่าช้าทั่ว ๆ ไปขึ้นมา 
จะแก้ตัวไม่ทัน แล้วจะจมลงในที่ตนและโลกไม่ประสงค์อยากลงกัน จะคิดจะพูดจะทำอะไร ควรระลึก 
ถึงป่าช้าคือความตายบ้าง เพราะกรรมกับป่าช้าอยู่ด้วยกัน ล้าระลึกถึงป่าช้า ในขณะเดียวกันได้ระลึกถึง 
กรรมด้วย พอทำให้รู้สึกตัวขึ้นบ้าง อย่าอวดตัวว่าเก่งทั้ง ๆ ที่ไม่เหนืออำนาจของกรรม แบ้อวดไปก็เป็น 
การทำลายตัวให้ล่มจมไปเปล่า ๆ ไม , ควรอวดเก่งกว่าศาสดาผู้รู้ดีรู้ชอบทุก ๆ อย่าง ไม , ลูบ ๆ คลำ ๆ เหมือน 
คนมีกิเลสที่อวดตัวว่าเก่ง สุดท้ายก็จนมุมของกรรม คือ ความเก่งของตัว (ผลร้ายที่เกิดจากการทำด้วย 



ความอวดเก่งของตัวเอง) นี้ฟ้งแล้ว , ใจสะดุ้งและหมอบยอมจำนนต่อกรรมจริง ๆ ไม่ผยองพองตัวจนลืมตน 
ว่ามิใช่คนเดินดินเหมือนโลก ๆ เขา จึงได้นำมาลงซํ้าอีก ที่ลงมาแล้วบางตอนก็มีบกพร่องบ้าง ไม่ 
สมบูรณ์ตามท่านอธิบาย มาระลึกได้ทีหลังก็มีอย่างนี้เองความรู้ความจำของปุถุชนคนหนามันหลอก ๆ 
ลวง ๆ ขวางธรรมของจริงอยู่อย่างนี้เอง จึงขออภัยท่านผู้อ่านไว้ด้วยที่เขียนซํ้าบ้างเป็นบางตอน 

ท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีความรู้ความสามารถประสาทธรรมให้แก่คณะลูกศิษย์ฝ่ายพระเป็นต้น 
โพธต้นไทรขึ้นมาหลายองค์ ซึ่งเป็นประเภทที่ปลูกให้เจริญเติบโตขึ้นยากอย่างยิ่ง เพราะเป็นประเภทที่ 
ชอบมีอันตรายรอบด้าน ครูอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ท่านยังมีอยู่หลายองค์ ที่ระบุนามมาบ้างแล้ว 

ตอนต้นก็มี คือ ท่านอาจารย์สิงห์ ท่านอาจารย์มหาป่น อุบลฯ ท่านอาจารย์เทศค์ ท่าท่อ หนองคาย ท่าน 
อาจารย์ , สน สกลนคร ท่านอาจารย์ขาว วัดถํ้ากลองเพล อุดรฯ ท่านอาจารย์พรหม บ้านดงเย็น อำเภอ 
หนองหาร อุดรฯ แต่ท่านมรณภาพไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ท่านอาจารย์ลี วัดอโศการาม สมุทรปราการ ท่าน 
อาจารย์ชอบ ท่านอาจารย์หลุย จังหวัดเลย ท่านอาจารย์อ่อน หนองมัวบาน ท่านอาจารย์สิม เชียงใหม่ 
ท่านอาจารย์ตื้อ เชียงใหม่ ท่านอาจารย์กงมา สกลนคร ที่หลงลืมจำไม่ได้ก็ยังมีอยู่มาก ท่านอาจารย์ 
เหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีคุณธรรมในลักษณะต่าง ๆ กัน องค์หนึ่งเด่นไปทางหนึ่ง อีกองค์หนึ่งเด่นไปทางหนึ่ง 
รวมแล้วท่านเป็นผู้น่ากราบไหว้บูชาอย่างสนิทใจแทบทุกองค์ บางท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมีประชาชนพระ 
เณรรู้จักมาก บางท่านชอบเก็บตัว และชอบอยู่ในที่สงัดตามอัธยาศัย บรรดาลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่น 
บางท่านมีสมบัติมาก (คุณธรรม) แต่ไม่มีคนค่อยทราบก็มีอยู่หลายองค์ เพราะท่านชอบอยู่อย่างเงียบ ๆ 
ตามนิสัย นับว่าท่านสามารถปลูกพระให้เป็นต้นโพธิธรรมได้มากกว่าทุกอาจารย์ในภาคอีสาน โพธี่คอ 
ความรู้ความฉลาด ถ้าเป็นโพธของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าตรัสรู้ แต่เป็นอาจารย์ก็ควรเรียกตามฐานะ หรือ 
ตามวิสัยป่าของผู้เขียนว่าโพธิธรรมซึ่งรู้สึกถนัดใจ การปลูกพระก็เหมือนที่โลกเลี้ยงลูกปลูกโพธินี้'นเอง 

การแนะนำสั่งสอนเพื่อปลูกปงหลักฐานทางมรรยาท ความประพฤติตลอดความรู้ ความฉลาด ทาง 
ภายในถึงขั้นปกครองตนได้ ไม่มีภัยเข้าไปอาจเอื้อมท่าลายได้ เพียงแต่ละ องค์นับว่าเป็นสิ่งที่ท่าให้เจริญ 
ได้ยากมาก เพราะการปลูกคุณธรรมให้ปงลึกลงในหัวใจของคนมีกิเลสแสนแง่แสนงอนนั้น เป็นภาระที่ 
หนักหน่วงล่วงใจ ผู้เป็นอาจารย์แทบไม่มีเวลาปลงวางได้ และต้องเป็นผู้มีอำนาจเหนือกิเลสโดยประการ 
ทั้งปวง แล้วจึงจะพอมีทางท่าให้ผู้มารับการอบรมได้รับความซาบขึ้งถึงใจ และพอใจปฏิบัติตามด้วย 

ความเต็มใจ นิสัยอับธรรมจะพอมีทางกลมกลืนกันได้ กลายเป็นผู้มีความมั่นคงทางใจไปโดยลำดับ 

ลำพังเราก็มีกิเลส ผู้มารับการอบรมต่างก็มีกิเลสเต็มตัวด้วยกัน ยากที่จะมีกำลังฉุดลากกันไปให้ถึงที่ 

ปลอดภัยได้ จึงอยากจะพูดว่า สิ่งที่ท่าได้ยากในโลกมนุษย์เราก็คือการสร้างพระธรรมดาให้เป็นพระที่น่า 
กราบไหว้บูชา และเสกสรรหรือส่งเสริมให้เลื่อนจากฐานะเดิมของจิตขึ้นสู่พระโลกุตระ คือ พระโสดา 
พระสกิทาคา พระอนาคา และพระอรหันต์นั้นยิ่งยากแสนยากขึ้นเป็นขั้น ๆ ดีไม่ดียังไม่แตกกิ่งแตก 

แขนงก็ลูกตัวแมลงมากัดมาไชมาโค่นรากแล้วรากฝอยให้โค่นล้มจมดินอย่างไม่เป็นท่าเสียมากกว่าจะ 
เจริญเป็นต้นเป็นลำขึ้นมาพอท่าประโยชน์ได้ โดยมากเราเคยเห็นกันมาอย่างนั้นแทบทั้งนั้น ไม , ค่อยมีราก 
ปงลึกพอจะทนลมทนฝนทนตัวแมลงกันไชได้ เราปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ ไว้ท่าประโยชน์ ไม , กี่ปีก็'ได้รับ 
ผล แต่ปลูกพระนี้กี่ปีคอยแต่จะโค่นล้มอยู่นั่นเอง แม้ไม่มีอะไรมาตอมแต่ตัวเองคอยส่ายแส่หาตัวแลงมา 
ตอมเพื่อทำลาย และตัวก็คอยทำลายตัวเองอยู่แล้ว จึงเป็นความเจริญได้ยากในการปลูกพระ ถ้าไม่เชื่อว่า 
เป็นความจริงก็เชิญเข้ามาลองบวชบำรุงตนด้วยสิกขาบทกฎบัญญัติที่ประทานไว้ดู น่ากลัวว่าข้าวเย็นก็จะ 
หิวก่อนเวลาทั้งที่ตะวันยังไม , ตก เที่ยวก็อยากเที่ยวตลอดเวลาทั้งที่ศีรษะก็ไม , เหมือนโลกเขา ตาหูเป็นต้น 



ต่างก็อยากดูอยากฟิง อยากดมกลิ่นลิ้มรส สัมผัสสิ่งอ่อนนุ่มภูมิใจ ไม่มีเวลาอิ่มพอตลอดเวลาโดยไม่เลือก 
ว่าเช้าสายบ่ายเย็นอะไรเลย จนลืมว่าตัวเป็นอะไรขณะนี้ ส่วนจะสนใจบำรุงต้นโพธ คือใจให้มีเหตุมีผล 
รู้จักอดทนต่อคำสั่งสอนน้อมเข้ามาแกฝนอบรมตนให้มีความสงบเย็นใจนั้น น่ากลัวจะไม่สนใจนำพาเสีย 
แล้ว ด้นโพธคือใจเมื่อขาดการบำรุงก็มีแต่จะเหี่ยวแห้งยุบยอบลงโดยลำดับ สิ่งคอยทำลายก็นับวันเวลามี 
โอกาสหักรานไปทุกระยะ ต้นโพธี่ตนไหนบ้างจะทนตั้งโด่อยู่ได้ เพราะโพธของพระเป็นโพธที่มีหัวใจ 
จะต้องโอนไปเอนมาตามสิ่งร้าวราน ทนไม , ไหวก็โค่นล้มลงจมดินจมนี้าอย่างไม่เป็นท่าเท่านั้นเอง 

ฉะนั้นการปลูกโพธจึงเป็นของปลูกยากอย่างนี้ ใครไม่เคยปลูกก็ไม , รู้ฤทธของมันซึ่งไม , ค่อยชอบปุย 

ธรรมดาเหมือนต้นไม้ทั้งหลาย แต่แหวกไปชอบปุยประเภทสังหารทำลายเสียมาก ฉะนั้นโพธี่ตั้!นนี้จึงมัก 
ลับเฉาและตายได้ง่ายกว่าต้นไม้ชนิดอื่น ๆ คือ ตายจากศีลธรรมความดีงามนั่นเอง ผู้เขียนเคยปลูกและ 
บำรุงมาบ้าง และเคยทำลายมาบ้างด้วยความรู้เท่าไม , ถึงการณ์ จึงพอทราบฤทธิของมันว่าเป็นธรรมชาติที่ 
ปลูกยากบำรุงยาก คอยแต่จะลับเฉาเหี่ยวแห้งและฉิบหายอยู่ตลอดมา แม้ปัจจุบันนี้ก็ยังไม , อาจรับรองได้ 
ว่าโพธิต'นนี้จะเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงไปถึงไหนเพียงไร เพราะปกติก็คอยแต่จะเสื่อมลงท่าเดียว ทั้งๆ ที่ 
มองไม่เห็นว่ามีอะไรเจริญขึ้นพอให้เสื่อมลงลันเป็นของคู่กัน แต่ยังอุตส่าห์เสื่อมลงได้อยู่นั่นเอง ปุย 

ประเภททำลายนี้ โพธชนิดนี้รู้สึกชอบและแสวงหามาทำลายตัวเองเป็นประจำ แทบมองไม่ทัน โดยไม่มี 
ใครมาเกี่ยวข้องและช่วยทำลาย ดังนั้นท่านที่อุตส่าห์ฝ่าปีนและทรมานใจให้อยู่ในอำนาจได้จนกลายเป็น 
โพธขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ จึงเป็นผู้ที่น่ากราบไหว้สักการะอย่างถึงใจ สมัยปัจจุบันก็มีท่านอาจารย์มั่น 

เป็นต้น ซึ่งเป็นที่อบอุ่นแก่บรรดาศิษย์โดยทั่วกัน ทั้งนี้เพราะ ท่านสามารถบำรุงรักษาต้นโพธท่านไว้ได้ 
จนทรงดอก ทรงผล ทรงต้น ทรงกิ่ง และทรงใบ ไว้ได้อย่างสมบูรณ์และร่มเย็นแก่ผู้เข้าอาศัยตลอดมา 
แม้ท่านมรณภาพผ่านไปแล้วเพียงได้อ่านประวัติก็ยังสามารถทำความดึงดูดจิตใจให้เกิดความเลื่อมใสใน 
ท่านและในธรรมขึ้นอีกมาก ประหนึ่งท่านยังมีชีวิตอยู่กับพวกเรามิได้พลัดพรากจากไปไหนเลย ฉะนั้น 
ท่านพักจำพรรษาที่วัดโนนนิเวศน์ จังหวัดอุดรธานีเป็นเวลา ๒ พรรษา นับแต่จากจังหวัด 
เชียงใหม่มา พอออกพรรษาปีที่สองแล้ว คณะศรัทธาทางจังหวัดสกลนครมีคุณแม่นุ่ม ชุวานนท์ เป็นต้น 
ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์เก่าแก , ของท่าน พร้อมกันมาอาราธนานิมนต์ท่านให้ไปโปรดทางจังหวัดสกลนคร ซึ่ง 
ท่านเคยอยู่มาก่อน ท่านยินดีรับอาราธนาคณะศรัทธาทั้งหลายต่างมีความยินดีพร้อมกันเอารถมารับท่าน 

ไท่ที่จังหวัดสกลนคร ในปลายปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ท่านไปพักวัดสุทธาวาส สกลนคร ขณะที่ท่านพักอยู่มี 
ประชาชนพระเณรพากันมากราบเยี่ยมและฟ้งโอวาทท่านมิได้ขาด ท่านพักวัดสุทธาวาสครั้งนั้นมีผู้มาขอ 
ถ่ายภาพท่านไว้กราบไหว้บูชา ท่านอนุญาตให้ถ่ายภาพท่านคราวมาพักนครราชสีมาครั้งหนึ่ง คราวมาพัก 
ที่สกลนครครั้งหนึ่ง ที่บ้านส่งแดง อำเภอพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม คราวกลับจากงานฌาท่นกิจศพ 
ท่านพระอาจารย์เสาร์ครั้งหนึ่ง ที่ท่านผู้เคารพเลื่อมใสในท่านได้รับแจกไว้สักการบูชาทุกวันนี้ ก็ 

เนื่องมาจากที่ท่านอนุญาตให้ถ่ายสามวาระนั่นแล ไม , เช่นนั้นก็คงไม , มีอะไรปรากฏเป็นพยานแห่งความ 

เลื่อมใสในทางรูปกายท่านบ้างเลย เพราะปกติท่านไม , ชอบให้ถ่ายอย่างง่าย ๆ กว่าจะอนุญาตให้ใครแต่ละ 
ครั้ง ผู้นั้นต้องรู้สึกอึดลัดใจอยู่ไม , น้อย ต้องนั่งถอยเข้าถอยออก และเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทีอยู่หลายครั้ง จน 
เหงื่อแตกโชกไปทั้งตัวโดยไม , รู้สึกตัว เพราะเคยทราบมาแล้วว่าท่านไม , ค่อยอนุญาตให้ใครถ่ายเลย ดีไม่ดี 
ล้าเข้าไม , สบโอกาสอาจใดนดุก็ได้ จึงต้องกลัวกันทุกรายได้ 

ท่านพักวัดสุทธาวาสพอควรแล้ว ก็ออกเดินทางไปพักที่สำนักท่าบ้านนามน ซึ่งเป็นที่สงัดวิเวกดี 
ทั้งกลางวันกลางคืน เหมาะกับอัธยาศัยท่านที่ชอบเช่นนั้นมาประจำนิสัย พระเณรที่ไท่อาศัยอยู่กับท่าน 



เห็นแล้วน่าเลื่อมใสอย่างขับใจ มีแต่องค์พูดน้อยแต่ชอบต่อยมาก ๆ กันทั้งนั้น คือท่านไม , ชอบพูดคุยกัน 
ต่างองค์ประกอบความเพียรตลอดเวลาในที่ของตน ๆ อยู่ในกระต๊อบเป็นหลัง ๆ บ้าง อยู่ในที่จงกรมในป่า 
ริมที่พักบ้าง ถึงเวลาบ่าย ๔ โมงเย็นเวลาปัดกวาดลานวัดถึงจะเห็นท่านเดินออกมาจากที่ต่าง ๆ แล้วปัด 
กวาดลานวัดโดยพร้อมเพียงกัน จากนั้นก็พากันขนทั้าขึ้นใส่ตุ่มล้างเท้า ตุ่มล้างบาตร และสรงนั้าอย่าง 
สงบเสงี่ยมงามตา ต่างองค์ต่างมีท่าอันสำรวม มีสติปัญญาพิจารณาธรรมไปกับกิจวัตรที่ท่า มิได้เลินเล่อ 
เผลอตัวคะนองปากพูดไปต่าง ๆ พอเสร็จกิจวัตรแล้วต่างองค์ต่างปลีกตัวหาที่บำเพ็ญเพียรในที่และท่าต่าง 
ๆ ประหนึ่งไม่มีพระอยู่ในสำนักเลย ฉะนั้นเพราะไม่มองเห็นพระยืนพูดนั่งคุยกันในที่ต่าง ๆ เลย ล้าก้าว 
เข้าไปในป่าริมสำนักจะเห็นแต่ท่านเดินจงกรมไปมาอยู่บ้าง นั่งสมาธิภาวนาอยู่บ้าง นั่งท่าความสงบอยู่ใน 
กระต๊อบเล็ก ๆ บ้าง อย่างนั้นเป็นประจำทุกวันเวลา นอกจากเวลาประชุม บิณฑบาต และเวลามีกิจ 
จำเป็นอย่างอื่นหรือเวลาฉันจังหันเท่านั้น จึงจะเห็นท่านอยู่รวมกัน แม้ขณะบิณฑบาตก็ต่างองค์ต่าง 
สำรวมระวังตั้งสติปัญญาใกล้ชิดติดแนบอยู่กับความเพียรไปตามสายทาง มิได้ไปแบบคนไม่มีสติอยู่กับ 
ตัว ตาล่งไปในสิ่งโน้น ปากพูดพล่ามกับคนนี้ อะไรเช่นนั้น ในอิริยาบถและความเคลื่อนไหวไปมาของ 
พระท่านเป็นที่เย็นตาเย็นใจน่าเคารพเลื่อมใส ก่อนฉันต่างพิจารณาอาหารปัจจัยที่รวมอยู่ในบาตรด้วย 

อุบายที่เห็นภัยไม่ให้ติดใจในอาหาร ไม่แสดงอาการเพลิดเพลินในอาหารชนิดต่าง ๆ ขณะฉันก็ทำ 
ความรู้สึกแบบคนมีสติอยู่กับตัวและฉันด้วยท่าสำรวม ไม , พูดคุยกันในเวลาฉัน และไม่มองโน้นมองนี่ 
การขบเคี้ยวอาหารก็มีสติระวังไม่ให้มีเสียงดังเกินความงาม อันเป็นที่รำคาญแก , ผู้อื่นที่ฉันอยู่ด้วยกัน 

หลังจากฉันเสร็จต่างเก็บสิ่งของบริขารและปัดกวาดเช็ดถูที่ฉันให้สะอาด แล้วล้างบาตรเช็ดบาตรให้แห้ง 
ผึ่งแดดครู่หนึ่ง แล้วเก็บไว้ในที่ควร หลังจากนั้นต่างเข้าหาที่วิเวกเพื่อความเพียร คือการแกอบรมใจ 
ตามแต่เห็นสมควรจะปฏิบัติต่อใจอย่างไร หนักบ้างเบาบ้างโดยมิได้คำนึงถึงกับเวลํ่าเวลาว่าเช้าสายบ่าย 
เย็น และความเพียรว่าท่ามากไปหรือน้อยไป จุดที่หมายอย่างน้อยก็หวังให้จิตอยู่ในคำบริกรรมภาวนาที่ 
นำมาบังอับหรือกำกับให้เป็นอารมณ์ที่พึ่งพิง เพื่อความสงบเย็นใจหนึ่ง เพื่อบังคับใจให้อยู่ในเหตุผลที่ 
ปัญญาชี้แจงหรืออบรมในกรณีนั้น ๆ หนึ่ง เพื่อภูมิจิตภูมิธรรมขึ้นละเอียดขึ้นไปโดยลำดับจนถึงจุดที่ 
หมายหนึ่ง องค์ใดอยู่ในภูมิใดก็พยายามอบรมชิตของตนให้ดำเนินไปตามภูมินั้นไม , ลดละความเพียร คำ 
ว่าสติย่อมถือเป็นธรรมสำคัญของความเพียรทุก ๆ ประโยค และคำว่าปัญญาก็ย่อมถือเป็นสำคัญในเวลาที่ 
ควรใช้ตามกาลของตน เพราะปัญญาเป็นธรรมจำเป็นไปตามภูมิของธรรม ส่วนสติเป็นธรรมจำเป็น 
ตลอดไปในอิริยาบถต่าง ๆ กาลใดที่ขาดสติ กาลนั้นเรียกว่าขาดควานเพียร แม้กำลังเดินจงกรมหรือนั่ง 
สมาธิอยู่ก็สักแต่ว่าเท่านั้น แต่มิได้เรียกว่าเป็นความเพียรชอบ ดังนั้นท่านจึงสอนเน้นลงในความมีสติ 
มากกว่าธรรมอื่น ๆ เพราะสติเป็นรากฐานสำคัญของความเพียรทุกประเภทและทุกประโยคที่ท่า จน 
กลายเป็นมหาสติขึ้นมาและผลิตปัญญาให้เป็นไปตาม ๆ กัน ภูมิต้นเพื่อความสงบต้องใช้สติให้มาก ภูมิ 
ต่อไปสติกับปัญญาควรเป็นธรรมควบคู , กันไปตลอดสาย 

ท่านอาจารย์นั่นท่านสอนพระให้เด็ดเดี่ยวอาจหาญมาก ใครไม , ตั้งใจจริงจังอยู่กับท่านไม , ค่อยได้ 
ราว ๖-๗ ศึนมีการประชุมธรรมครั้งหนึ่ง คืนนอกนั้นท่านเปิดโอกาสให้พระเณรเร่งความเพียร ผู้ใดมีข้อ 
ข้องใจไปเรียนถามท่านได้โดยไม่รอจนถึงวันประชุม ขณะอยู่กับท่านบรรยากาศรู้สึกอบอวลไปด้วยอรรถ 
ด้วยธรรม ประหนึ่งมรรคผลนิพพานราวกับอยู่แค , เอื้อมมือ เพราะความอบอุ่นและความมุ่งนั่นมีกำลังกล้า 
ต่างองค์ต่างเป็นเครื่องพยุงจูงใจกันในทางความเพียร ตลอดมรรยาทที่แสดงออกราวกับต่างองค์ต่างเอื้อม 
เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกัน จึงต่างองค์ต่างมีความขยันหนั่นเพียรมาก กลางวันกับกลางคืนเหมือน 



เป็นราตรีเดียวในการประกอบความเพียรของพระทั้งหลาย ถ้าเดือนมืดก็มองเห็นไฟโคมที่จุดด้วยเทียนไข 
สว่างไสวอยู่ทั่วบริเวณ ถ้าเดือนหงายก็ยังพอสังเกตได้ในการประกอบความเพียรของท่าน ซึ่งต่างองค์ 
ต่างเร่งไม , ค่อยหลับนอนกัน เฉพาะองค์ท่าน (พระอาจารย์มั่น) สวดมนต์ภาวนาเก่งไม่แพ้ใครเลย สวด 
มนต์เป็นชั่วโมง ๆ ถึงจะหยุด และสวดเป็นประจำทุกคืนมิได้ขาด สูตรยาว ๆ เช่น ธรรมจักรและมหา 
สมัย เป็นต้น ท่านสวดเป็นประจำ นอกจากนั้นเวลามีโอกาสท่านยังแปล , ให้เราฟิงอีกด้วย แต่การแปล 
สูตรต่าง ๆ ท่านแปลอิงภาคปฏิบัติโดยมาก คือแปลเอาใจความเลยทีเดียว ไม่ค่อยเป็นไปตามวิภัติปัจจัย 
ธาตุ อายตนนิบาต เพื่อรักษาศัพท์แสงเหมือนพวกเราแปลกัน แต่กลับได้ความชัดและเห็นจริงตามท่าน 
อย่างหาที่ค้านไม , ได้เลย จึงเกิดอัศจรรย์ใจอย่างลึก ๆ ว่าการเรียนศัพท์เรียนแปล ท่านไม , ค่อยได้เรียน 
มากมายอะไรนัก แต่เวลาแปลทำไมท่านแปลเก่งกว่ามหาเปรียญเสียอีก พอยกศัพท์ปีบก็แปลปับใน 
ขณะนั้น อย่างคล่องแคลำว่องไวแทบฟ้งไม่ทัน เช่น ท่านยกศัพท์ธรรมจักรหรือมหาสมัยสูตรขึ้นแปล 
เป็นบางตอน ที่สัมผัสกับธรรมท่านในเวลาเทศน์นั้น ๆ ท่านแปลอย่างรวดเร็วท้นใจราวกับได้เปรียญ ๑๐ 
ประโยค ฉะนั้นที่ไม , อยากว่า ๙ ประโยคตามที่นิยมกันก็เพราะเคยได้ฟิงท่านที่สอบได้เปรียญ ๙ ประโยค 
แปลมาบ้างแล้ว เวลาแปลยังอึกอัก ๆ และแปลเชื่องช้ามาก ว่าจะได้แต่ละศัพท์ละแสงรู้สึกกินเวลานาน 
นอกจากนั้นยังไม่แน่ใจในคำแปลของตนอีกด้วยก็มี ส่วนท่านทั้งแปลก็รวดเร็ว ทั้งอาจหาญต่อความจริง 
ที่แปลออกมา ทั้งเคยได้เห็นผลจากความหมายแห่งธรรมนั้น ๆ มาแล้วอย่างประจักษ์ใจ จึงไม่มีความ 
สะทกสะท้านในการแปล แม้คาถาที่ผุดขึ้นจากใจท่านเป็นคำบาลีก็ยังมีแปลกจากบาลีอยู่บ้างไม , ตรงกัน 
ทีเดียว เช่น วาตา รุกขา น ปพฺพโต เป็นต้น ท่านแปลว่า ลมพัดต้นไม้ทั้งหลายให้แหลกวิจุณไป แต่ 
ไม่สามารถพัดภูเขาหินให้หวั่นไหวได้ดังนี้ รู้สึกจะเป็นเชิงอรรถธรรมที่ผุดขึ้นทั้งความหมายที่นำออกมา 
แปลให้เราฟิง การกล่าวเกี่ยวกับเปรียญประโยค ๙ ประโยค ๑๐ นั้น กล่าวไปตามภาษาป่า ๆ ตามนิสัย 
อย่างนั้นเอง กรุณาให้อภัยอย่าได้ถือสาผู้เขียนซึ่งเป็นพระป่า เหมือนวานรที่เคยชินกับป่ามาแต่วันเกิด 
แม้จะขับมาเลี้ยงอยู่กับมนุษย์จนเชื่องชินก็คงเป็นนิสัยของตัวอยู่นั่นแล ไม , อาจเปลี่ยนแปลงตัวเองและ 
มรรยาทให้เป็นเหมือนมนุษย์ได้ แม้การแปลของท่านกับของพวกเราที่ผู้เขียนบังอาจนำมาลงก็กรุณาให้ 
อภัยด้วย ซึ่งอาจจะเห็นว่าสูงไปหรือตํ่าไปที่ไม , ควรอาจเอื้อมนำมาลง 

ท่านพักบ้านนามนพอควรแล้วก็มาพักและจำพรรษาที่บ้านโคก ซึ่งห่างจากบ้านนามนราว ๒ 
กิโลเมตร ที่บ้านนี้มีความสงัดพอสมควร แต่อยู่ห่างจากหมู่บ้านไม , ถึงกิโลเมตร เพราะหาทำเลยากบ้าง 
ทั้งสองแห่งนี้มีพระเณรอยู่กับท่านไม่มากนักราว ๑๑-๑๒ องค์เท่านั้น พอดีกับเสนาสนะ ตอนที่ท่านมา 
พักบ้านโคกผู้เขียนก็ไปถึงท่านพอดี ท่านได้เมตตารับไว้แบบขอนซุงทั้งท่อน ไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรเลย 
อยู่กับท่านแบบทัพพีอยู่กับแกงเราดี ๆ นี่เอง คิดแล้วน่าอับอายขายหน้าที่พระซุงทั้งท่อนไปอยู่กับท่านผู้ 
ฉลาดปราดเปรื่องเลื่องลือระบือทั่วทั้งจักรวาล เบื้องบน เบื้องล่าง แต่พอเบาใจหน่อยในการเขียนประวัติ 
ท่านไม , ตีบตันอั้นตู้นักเหมือนที่แล้ว ๆ มา ซึ่งไปเที่ยวจดและอัดเทปเอาจากพระอาจารย์ทั้งหลายในที่ต่าง 
ๆ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่เคยอยู่กับท่านมาในยุคนั้น ๆ นับแต่เที่ยวจดบันทึกอยู่กว่าจะได้มาลงเป็นอักษรให้ท่าน 
ได้อ่าน ก็เลียเวลาไปเป็นปี ๆ แม้เช่นนั้นยังต้องมาเรียงตามลำดับกาลสถานที่เท่าที่จดจำได้กว่าจะเข้ารูป 
รอยพออ่านได้ความก็แย่ไปเหมือนกันที่จะเขียนต่อไปนี้ แม้เรื่องราวของท่านจะไม่ประทับใจท่านผู้อ่าน 
เท่าที่ควร แต่ก็ยังเบาใจสำหรับผู้เรียบเรียงอยู่บ้าง เพราะได้รู้เห็นท่านด้วยตาตนเองตลอดมาจนวาระ 
สุดท้าย 



ท่านพาหมู , คณะจำพรรษาที่สำนักป่าบ้านโคกด้วยความผาสุกทั้งทางกายและจิตใจไม่มีการเจ็บไข้ 
ได้ทุกข์ตลอดพรรษา ขณะที่พักอยู่ทั้งในและนอกพรรษามีการประชุมธรรมเป็นประจำ ๖ - ๗ คืนต่อครั้ง 
การแสดงธรรมแต่ละครั้ง นับแต่ ๒ ชั่วโมงขึ้นไปถึง ๓ - ๔ ชั่วโมง ผู้ฟ้งนั่งท่าจิตภาวนาไปพร้อมอย่าง 
เพลิดเพลินลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ในขณะปังธรรมท่าน แม้องค์ท่านเองก็รู้สึกเพลิดเพลินไปด้วยในการ 
แสดงธรรมแก , พระเณรแต่ละครั้ง ท่านแสดงอย่างถึงเหตุถึงผลและถึงใจผู้ฟิงซึ่งมุ่งต่ออรรถธรรมจริง ๆ 
ธรรมที่ท่านแสดงล้วนถอดออกมาจากใจที่รู้เห็นมาอย่างประจักษ์แล้วทั้งนั้น จึงไม่มีอะไรที่น่าสงสัยว่าไม่ 
เป็นความจริง นอกจากจะสามารถปฏิบัติได้อย่างท่านแสดงหรือไม่เท่านั้น ขณะที่ฟิงท่านแสดงท่าให้จิต 
ประหวัดถึงครั้งพุทธกาลที่พระสัมมาส้มพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุบริษัทโดยเฉพาะในสมัยนั้น แน่ใจว่า 
พระองค์ทรงหยิบยกเอาแต่ธรรมมหาสมบัติ คือ มรรคผลนิพพานออกแสดงล้วน ๆ ไม่มีธรรมอื่นแอบ 
แฝงอยู่ในขณะนั้นเลย จึงสามารถท่าให้ผู้ฟิงบรรลุมรรคผลนิพพานไปตาม ๆ กัน ไม่ขาดวรรคขาดตอน 
ตลอดวันเสด็จดับขันธปรินิพพาน เพราะพระพุทธเจ้าผู้'ประกาศธรรมก็เป็นผู้ทรงความบริสุทธิ”สุดส่วน 
แห่งธรรมในพระทัย พระธรรมที่แสดงออกก็เป็นธรรมประเสริฐอัศจรรย์ ทรงมรรคทรงผลล้วน ๆ ผู้ฟิง 
จึงกลายเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลไปตาม ๆ กัน ท่านอาจารย์มั่นแสดงธรรมก็ล้วนเป็นธรรมปัจจุบัน 

กลั่นกรองออกจากใจล้วน ๆ มิได้แสดงแบบลูบ ๆ คลำ ๆ กำดำกำขาวออกมาให้ผู้ฟิง ซึ่งต่างมีความสงสัย 
อยู่แล้วให้เพิ่มความสงสัยยิ่งขึ้น แต่กลับเป็นธรรมเพี่อท่าลายความสงสัยนั้น ๆ ให้ทลายหายไปทุกระยะที่ 
แสดง ผู้ฟิงธรรมประเภทอัศจรรย์จากท่านจึงมีทางบรรเทากิเลสไปได้มากมาย ยิ่งกว่านั้นก็มีทางให้สิ้น 
ความสงสัยโดยประการทั้งปวงเสียได้ 

วันที่ไม่มีการประชุมธรรม พอขึ้นจากทางจงกรม ราว ๒ ทุ่มจะได้ยินเสียงท่านท่าวัตรสวดมนต์ 
เบา ๆ ทุกคืน เป็นเวลานาน ๆ กว่าจะจบ และนั่งสมาธิภาวนาต่อไปจนถึงเวลาท่านจำวัด ถ้าวันที่มีการ 
ประชุม จะได้ยินตอนหลังจากเลิกประชุมแล้วทุกคืนเช่นเดียวกัน และได้ยินท่านสวดอยู่เป็นเวลานาน 
เช่นเดียวกับคืนที่ท่านสวดแต่หัวคํ่าวันเช่นนั้นท่านต้องเลื่อนการจำวัดไปพักเอาตอนดึก ราวเที่ยงคืนหรือดี 
หนึ่งนาฬิกา บางครั้งผู้เขียนที่นึกคะนองบ้าขึ้นมา พอได้ยินเสียงท่านสวดมนต์ก็แอบเข้าไปปังบ้าง เพื่อ 
ทราบว่าท่านสวดสูตรใดบ้างถึงได้นานนักหนากว่าจะจบแต่ละคืน พอแอบเข้าไปใกล้ ๆ เพื่อจะปังให้ชัด 
แต่ท่านกลับหยุดนึ่งไปเสียเฉย ๆ นี่เอง พอเห็นท่าไม่ดี เราก็รีบออกมายืนรอปังอยู่ห่าง ๆ หน่อย พอเรา 
ถอยออกมาท่านก็เริ่มสวดขึ้นอีก เราก็แอบเข้าไปปังอีก ท่านก็หยุดนึ่งไปอีก เลยไม่ทราบซัดว่าท่านสวด 
สูตรใดกันบ้าง ล้าจะขืนดื้อแอบรอปังอยู่ที่นั้นนาน ๆ ก็กลัวฟ้าจะผ่าลงที่นั้น คือตะโกนดุออกมาใน 
ขณะนั้น แม้เช่นนั้นพอตื่นเช้าเวลาท่านออกจากที่พักมาเรามองดูท่านยังไม่เต็มตาเลย ท่านเองก็มองดูเรา 
ด้วยสายตาอันคมกล้าน่ากลัวมาก เลยเข็ดแต่วันนั้นไม่กล้าไปแอบปังท่านสวดมนต์อีกต่อไป กลัวจะโดน 
อะไรอย่างหนัก ๆ เท่าที่สังเกตดู ล้าขืนไปแอบปังท่านอีกมีหวังโดนอะไรแน่ ๆ ข้อนี้มาทราบเรื่องท่านได้ 
ชัดเมื่อภายหลังว่าท่านทราบเรื่องต่าง ๆ ได้ดีจริง ๆ คิดลูเวลาเราไปยืนส่งจิตจดจ้องมองท่านแบบไม่มีสติ 
เช่นนั้น ท่านจะไม่ทราบอย่างไรเล่า ต้องทราบอย่างเต็มใจทีเดียว เป็นแต่ท่านรอฟ้งคูเหตุการณ์กับพระที่ 
ดื้อไม , เข้าเรื่องไปก่อน หากยังขืนท่าอย่างนั้นอีกต่อไป ท่านถึงจะลงอย่างหนัก ที่แปลกใจอยู่มากคือเวลา 
เราแอบเข้าไปทีไร ท่านต้องหยุดสวดทุกครั้ง แสดงว่าท่านทราบได้อย่างซัดเจนทีเดียว 

กลางวันวันหนึ่งซึ่งผู้เขียนไปถึงใหม่ ๆ กำลังกลัวท่านเป็นกำลัง เผอิญเอนกายลงเลยเคลิ้มหลับไป 
ขณะที่เคลิ้มหลับไปนั้นปรากฏว่าท่านมาลุใหญ่ว่า ท่านมานอนเหมือนหมูอยู่ทำไมที่นี่ เพราะที่นี่มิใช่โรง 
เลี้ยงหม ผมจึงไม่ล่งเสริมพระที่มาเรียนวิชาหม เดี๋ยววัดนี้จะกลายเป็นโรงเลี้ยงหมไป ดังนี้เสียงท่านเป็น 



เสียงตะโกนดุด่าขู่เข็ญให้เรากลัวเสียด้วย จึงสะดุ้งตื่นทั้งหลับ และโผล่หน้าออกมาประตูมองหาท่าน ทั้ง 
ตัวสั่นใจสั่นแทบเป็นน้าไปในขณะนั้น เพราะปกติก็กลัวท่านแทบตั้งตัวไม่ติดอยู่แล้ว แต่บังคับตนอยู่กับ 
ท่านด้วยเหตุผลที่เห็นว่าชอบธรรมเท่านั้น แถมท่านยังนำยาปราบหมูมากรอกเข้าอีก นึกว่าสลบไปใน 
เวลานั้น พอโผล่หน้าออกมามองโน้นมองนี้ไม่เห็นท่านมายืนอยู่ตามที่ปรากฏ จึงค่อยมีลมหายใจขึ้นมา 
บ้าง พอได้โอกาสจึงไปกราบเรียนความเป็นไปถวายท่าน ท่านแก้เป็นอุบายปลอบโยนดีมาก แต่เราคิดว่า 
ไม่ค่อยดีนัก ในบางตอนซึ่งอาจทำให้คนนอนใจประมาทเมื่อได้รับคำปลอบโยนที่เคลือบด้วยนี้าตาล 

เช่นนั้น ท่านอธิบายนิมิตให้ฟิงว่า เรามาหาครูอาจารย์ใหม่ ๆ ประกอบกับมีความระวังตั้งใจมาก เวลา 
หลับไปทำให้คิดและปนไปอย่างนั้นเอง ที่ท่านไปดุว่าเราเหมือนหมูนั้น เป็นอุบายของพระธรรมท่านไป 
เตือนไม่ให้เรานำลัทธินิสัยของหมูมาใช้ในวงของพระและพระศาสนา โดยมากคนเราไม่ค่อยคำนึงถึง 

ความเป็นมนุษย์ของตัวว่ามีคุณค่าเพียงไร เวลาอยากทำอะไรทำตามใจชอบ ไม , คำนึงถึงความผิด ลูก ชั่ว 
ดี จึงเป็นมนุษย์เต็มภูมิได้ยาก ที่โบราณท่านว่ามนุษย์ขาดตาเต็งตาชั่งไม่เต็มบาทนั้น คือ ไม่เต็มตามภูมิ 
ของมนุษย์นั่นเอง เพราะเหตุแห่งความไม่รู้สึกตัวว่าเป็นมนุษย์ที่มีคุณสมบัติสูงกว่าสัตว์ จึงทำให้มนุษย์ 
เราตํ่าลงทางความประพฤติ จนกลายเป็นคนเสียหายที่ไม่มีอะไรวัดระดับได้ เหลือแต่ร่างความเป็นมนุษย์ 
เจ้าตัวยังไม่รู้ว่าตนได้เสียไปแล้วเพราะเหตุนั้น ๆ ผู้ที่ควรจะมีสติปัญญาพิจารณาตามได้บ้าง พระธรรม 
ท่านมาสั่งสอน ดังที่ท่านปรากฏนั้นเป็นอุบายที่ชอบธรรมดีแล้วจงนำไปเป็นคติเตือนใจตัวเอง เวลาเกิด 
ความเกียจคร้านขึ้นมาจะได้นำอุบายนั้นมาใช้เตือนสติกำจัดมันออกไป นิมิตเช่นนี้เป็นของดีหายาก ไม , 
ค่อยปรากฏแก่ใครง่าย ๆ ผมชอบนิมิตทำนองนี้มาก เพราะจะพลอยได้สติเตือนตนมิให้ประมาทอยู่เนือง 
ๆ ความเพียรจะได้เร่งรีบ จิตใจจะได้สงบอย่างรวดเร็ว ถ้าท่านมหานำอุบายที่พระธรรมท่านมาเทศน์ให้ 
ฟิงไปปฏิบัติอยู่เสมอ ๆ ใจท่านจะสงบได้เร็ว ดีไม่ดีอาจถึงธรรมก่อนพวกที่ปฏิบัติมาก่อนเหล่านี้'ด้วย 1 ซํ้า 
นิมิตที่เตือนท่านมหานั้นดีมาก มิใช่นิมิตที่สาปแช่งแบ่งเวรในทางไม่ดี เรามาอยู่กับครูอาจารย์อย่ากลัว 
ท่านเกินไป ใจจะเดือดร้อนนั่งนอนไม่เป็นสุข ผิดลูกประการใดท่านจะสั่งสอนเราไปตามจารีตแห่งธรรม 
การกลัวท่านอย่างไม่มีเหตุผลนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย จงกลัวบาปกลัวกรรมที่จะนำทุกข์มาเผาลน 
ตนให้มากกว่ากลัวอาจารย์ ผมเองมิได้เตรียมรับหมู , คณะไว้เพื่อดุด่าเฆี่ยนตีโดยไม่มีเหตุผลที่ควร การฟิก 
ทรมานตัวก็ทำไปตามคลองธรรมที่ท่านแสดงไว้ การอบรมสั่งสอนหมู , คณะก็จำต้องดำเนินไปตาม 

หลักธรรม คือ เหตุผล ถ้าปลีกแวะจากทางนั้นย่อมเป็นความผิด ไม่เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ฉะนั้น 
นิมนต์อยู่เย็นใจและประกอบความเพียรให้เป็นชิ้นเป็นอัน อย่าลดละท้อถอยความเพียร ธรรมเป็นสมบัติ 
กลางและเป็นสมบัติของทุกคนที่ใคร่ต , อธรรม พระพุทธเจ้ามิได้ผูกขาดไว้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ต่างมี 
สิทธิครอบครองเป็นเจ้าของได้ด้วยการปฏิบัติดีของตนด้วยกัน อย่าลืมนิมิตอันดีงามซึ่งเป็นมงคลอย่างนี้ 
ไปเสีย จงระลึกถึงอยู่เสมอ ลัทธินิสัยหมูจะได้ห่างไกลจากพระเรามรรคผลนิพพานจะนับวันใกล้เข้ามา 
ทุกเวลานาที แดนแห่งความพ้นทุกข์จะปรากฏเฉพาะหน้าในวันหรือเวลาหนึ่งแน่นอน หนีไม่พ้น ผม 
ยินดีและอนุโมทนาด้วยนิมิตท่านมหาอย่างจริงใจ แม้ผมสั่งสอนตัวผมเองก็สั่งสอนแบบเผ็ดร้อนทำนองนี้ 
เหมือนกัน และชอบได้อุบายต่าง ๆ จากอุบายเช่นนี้เสมอมา จึงจำต้องใช้วิธีแบบนี้บังคับตัวตลอดมา แม้ 
บางครั้งยังต้องสั่งสอนหมู , คณะโดยวิธีนี้เหมือนกัน นี้เป็นคำอธิบายแก้นิมิตที่ท่านใช้ปลอบโยนเด็กที่เริ่ม 
ฟิกหัดใหม่ ๆ กลัวจะเลียใจ และท้อถอยปล่อยวางความเพียรเวียนไปเป็นมิตรกับหมู ท่านจึงหาอุบาย 
สอนแบบนี้ นับว่าท่านแยบคายในเชิงการสอนมาก ยากจะหาผู้เสมอได้ แม้ขณะที่ไปหาท่านซึ่งเป็น 
ขณะที่จิตกำลังเจริญแล้วเสื่อม เสื่อมแล้วกลับเจริญ และเป็นขณะที่กำลังได้รับความทุกข์ร้อนและ 



กระวนกระวายมาก ท่านก็มีอุบายสั่งสอนแบบอนุโลมไปตามทำนองนี้เหมือนกัน คือเวลาไปกราบท่าน 
ท่านถามว่าจิตเป็นอย่างไร ถ้าเป็นขณะที่จิตกำลังเจริญ ก็เรียนท่านว่าระยะนี้กำลังเจริญ ท่านก็ให้อุบาย 
ว่านั่นดีแล้ว จงพยายามให้เจริญมาก ๆ จะได้พ้นทุกข์เร็ว ๆ ถ้าเวลาจิตกำลังเสื่อมไปหาท่าน ท่านถามว่า 
ชิตเป็นอย่างไรเวลานี้ เราเรียนท่านตามตรงว่าวันนี้จิตเสื่อมไปเสียแล้ว ไม่มีร่องรอยแห่งความสุข 

เหลืออยู่เลย ท่านแสดงเป็นเชิงเสียใจไปด้วยว่า น่าเสียดายมันเสื่อมไปที่ไหนกันนา เอาเถอะท่านอย่า 
เสียใจ จงพยายามทำความเพียรเข้ามาก ๆ เดี๋ยวมันจะกลับมาอีกแน่ ๆ มันไปเที่ยวเฉย ๆ พอเราเร่งความ 
เพียรมันก็กลับมาเอง หนีจากเราไปไม่พ้น เพราะชิตเป็นเหมือนสุนัขนั่นแล เจ้าของไปไหนมันต้อง 
ติดตามเจ้าของไปจนได้ นี่ถ้าเราเร่งความเพียรเข้าให้มาก จิตก็ต้องกลับมาเอง ไม , ต้องติดตามมันให้ 
เสียเวลา มันหนีไปไหนไม่พ้นเราแน่ ๆ จงพยายามทำความเพียรเข้าให้มากเชียว มันจะกลับมาในเร็ว ๆ นี่ 
แล ไม่ต้องเสียใจให้มันได้ใจ เดี๋ยวมันว่าเราคิดถึงมันมากมันจะไม่กลับมา จงปล่อยความคิดถึงมันเสีย 
แล้วให้คิดถึงพุทโธติด ๆ กันอย่าลดละ พอบริกรรมพุทโธถี่ยิบติด ๆ กันเข้ามันวิ่งกลับมาเอง คราวนี้แม้ 
มันกลับมาก็อย่าปล่อยพุทโธ มันไม่มีอาหารกินเดี๋ยวมันก็วิ่งกลับมาหาเรา จึงนึกพุทโธเพื่อเป็นอาหาร 
ของมันไว้มาก ๆ เมื่อมันกินอิ่มแล้วต้องพักผ่อน เราสบายขณะที่มันพักสงบตัวไม่วิ่งวุ่นขุ่นเคืองเที่ยวหา 
ไฟมาเผาเรา ทำจนไล่มันไม่ยอมหนีไปจากเรา นั่นแลพอดีกับใจตัวหิวโหยอาหารไม่มีวันอิ่มพอ ล้า 
อาหารพอกับมันแล้ว แม้ไล่หนีไปไหนมันก็ไม่ยอมไป ทำอย่างนั้นแล ชิตเราจะไม่ยอมเสื่อมต่อไป คือ 
ไม่เสื่อมเมื่ออาหารคือพุทโธพอกับมัน จงทำตามแบบที่สอนนี้ท่านจะได้ไม่เสียใจเพราะจิตเสื่อมแล้ว 

เสื่อมเล่าอีกต่อไป นี่ก็เปีนอีกอุบายหนึ่งที่ท่านสอนคนที่แสนโง่ แต่ดีไปอย่างหนึ่งที่เชื่อท่านตามแบบโง่ 
ของตน ไม่เช่นนั้นคงจะวิ่งตามหาใจดวงเสื่อมแล้วเสื่อมเล่าไม่มีวันเจอและหยุดได้ ที่เขียนนี้เพื่อท่าน 
ผู้อ่านที่อาจได้ข้อคิดในแง , ต่าง ๆ ของคนฉลาดสั่งสอนคนโง่บ้างเท่าที่ควร แต่มิได้เขียนเพื่อชมเชยพระผู้ 
แสนโง่ ซึ่งรับคำชี้แจงอนุโลมและปลอบโยนจากท่านในเวลานั้น 

พอออกพรรษาแล้วท่านกลับไปพักที่บ้านนามนที่ท่านเคยพักอีก จากนั้นก็ไปพักที่บ้านห้วยแคน 
ในป่า และพักวัดร้างชายเขา บ้านนาสึนวนหลายเดือน และไปป่วยเป็นไข้ที่บ้านนาสีนวนอยู่หลายวัน 
จึงหายด้วยอุบายแห่งธรรมโอสถ ที่ท่านเคยบำบัดองค์ท่านตลอดมา 

ตกเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๘๕ ท่านออกเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีในงานฌาปนกิจศพท่าน 
พระอาจารย์เสาร์ ที่เป็นอาจารย์ท่าน เสร็จงานศพแล้ว ท่านกลับมาจำพรรษาที่บ้านนามน 

ปีนี้ก็เป็นปีที่ท่านกลั่นกรองความเพียรของคณะลูกศิษย์โดยอุบายวิธีต่าง ๆ ทั้งเทศน์อบรม ทั้งใช้ 
อุบายขู่เข็ญไม , ให้นอนใจในความเพียร ในพรรษาท่านเว้น ๔ คืน มีการประชุมครั้งหนึ่งจนตลอดพรรษา 
ปีนั้นปรากฏว่ามีพระได้กำลังทางชิตใจกันหลายองค์และมีความรู้ความเห็นแปลก ๆ ไปเล่าถวายท่าน 
ผู้เขียนพลอยได้ฟิงด้วย แม้ไม่มีความรู้ความสามารถเหมือนท่านผู้อิ่น ในพรรษานั้นก็พลอยมีอะไร ๆ เป็น 
เครื่องระลึกอย่าง'ผ่งใจมาจนบัดนี้ คงไม่มีวันหลงลืมตลอดชีวิต เพราะ เป็นสิ่งที่ไม , น่าหลงลืมในชีวิต เป็น 
ของหายากนี้ 

ท่านพระอาจารย์นั่นเริ่มดุด่าขู่เข็ญเรานับแต่พรรษานั้นเป็นต้นมา จนกลายเป็นที่รองเช็ดเท้าท่าน 
เรื่อยมา แต่ก่อนท่านมีแต่ใช้อุบายอนุโลม และเออออกับเราไปเรื่อย ๆ จากนั้นท่านคงคิดว่าควรจะเขกเสีย 
บ้าง ขืนอนุโลมไปนานก็หนักอกเปล่า ๆ ผู้นั้นก็จะมัวนอนหลับแบบไม่มีวันตื่นขึ้นมองดูดินฟ้า อากาศ 
เดือนดาว ตะวันบ้างเลย พรรษานี้พระทั้งหลายรู้สึกตื่นเต้นกันมาก ทั้งความเพียรและความรู้ต่าง ๆ ที่เกิด 
จากจิตภาวนา เวลาประชุมธรรมหรือเวลาธรรมดา มีผู้เล่าธรรมในใจถวายท่านเสมอเพื่อขอความ 



อนุเคราะห์ชี้แจงจากท่าน และนำไปส่งเสริมเติมต่อจากจุดที่เห็นว่ายังบกพร่อง ท่านเองก็อนุเคราะห์ 
เมตตาอย่างเต็มที่ ที่มีผู้มาเรียนถาม ท่าให้เกิดความเพลิดเพลินในธรรมอย่างมาก ขณะที่มีท่านผู้มาเรียน 
ถามและท่านเป็นผู้ชีแจง ซึ่งเป็นเนื้อธรรมต่าง ๆ กันเป็นราย ๆ ไป ธรรมที่ท่านอธิบายแก้ไขและเพิ่มเติม 
แก่ผู้มาเล่าถวายและมาเรียนถามปัญหานั้น ไม่แน่นอนนัก ตามแต่ผู้เล่าถวายจะออกมาในรูปใด และเรียน 
ถามปัญหาท่านในรูปใด ท่านก็อธิบายแก้ไขและเพิ่มเติมไปในรูปนั้นตามขั้นของผู้มาศึกษา ที่รู้สึกสนุก 
มากก็เวลาที่มีท่านผู้มีภูมิธรรมอันสูงมาเล่าถวายและเรียนถามปัญหาท่าน นั้นยิ่งได้ฟิงอย่างถึงใจจริง ๆ ไม่ 
อยากให้จบลงอย่างง่าย ๆ และอยากให้มีผู้มาถามท่านบ่อย ๆ เราผู้เป็นกองฉวยโอกาสอยู่ข้างหลังได้สนุก 
แอบดื่มธรรมอย่างจุใจหายหิวไปหลายวัน 

เวลาโอกาสดี ๆ ท่านเล่าอดีตชาติของท่านให้ฟิงบ้าง เล่าการปฏิบัติบำเพ็ญนับแต่ขั้นเริ่มแรกให้ 
ฟิงบ้าง เล่าความรู้ความเห็นต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกที่เกิดจากจิตภาวนาให้ฟิงบ้าง เด่!วิถี'จิตที่พยายาม 
ตะเกียกตะกายขึ้นจากตมจากโคลนจนถึงขณะที่จะหลุดพ้นจากโลกสมมติ ตลอดขณะที่จิตหลุดพ้นไป 
จริง ๆ ให้ , ปังบ้าง ตอนสุดท้ายนี้ทำให้เราผู้นั่งพีงอยู่ด้วยความกระหายในธรรมประเภทหลุดพ้น เกิดความ 
กระวนกระวายอยากได้อยากถึงเป็นกำลัง จนเกิดความน้อยเนื้อตํ่าใจว่าเรานี้พอมีวาสนาบารมีควรจะ 

บรรลุถึงแดนแห่งธรรมที่ท่านรู้เห็นได้ หรือจะมัวนอนจมดินจมโคลนอยู่ทำนองนี้เรื่อยไปไม่มีวันโผล่ขึ้น 
จากหล่มถึกได้บ้างเลยหรืออย่างไร ทำไมท่านรู้ได้เห็นได้หลุดพ้นได้ ส่วนเราทำไมจึงยังนอนไม , ตื่น 
เมื่อไรจะรู้จะเห็นจะหลุดพ้นได้เหมือนอย่างท่านบ้าง ที่คิดอย่างนื้ก็ดีอย่างหนึ่ง ทำให้มีมานะความมุ่งมั่น 
อดทน ความเพียรทุกด้านได้มีโอกาสดำเนินสะดวก มีความดูดดื่มในธรรมที่ท่านเมตตาอธิบายให้ฟิงเป็น 
กำลังใจ ทำให้หายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า มีศรัทธากล้าแข็ง มีเรี่ยวแรงที่จะลากเซ็นภาระแม้หนักไป 
ได้อย่างพอใจ 

ที่ท่านสอนว่าให้คบนักปราชญ์นั้น เป็นความจริงหาที่แย้งไม่ได้เลย ดังคณะลูกศิษย์เข้าอยู่อาศัย 
สดับตรับฟิงความดีงามจากครูอาจารย์วันละเล็กละน้อย ทำให้เกิดกำลังใจและซึมซาบเข้าภายในไปทุก 
ระยะจนกลายเป็นคนดีตามท่านไปได้ แม้ไม่เหมือนท่านทุกกระเบียด ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของลูกศิษย์ที่มีครู 
อาจารย์สั่งสอน อนึ่งการคบคนพาลก็ทำให้มีส่วนเสียได้มากน้อยตามส่วนแห่งความสัมพันธ์กัน ที่ท่าน 
สอนไว้ทั้งสองภาคนื้มีความจริงเท่ากัน คือทำให้คนเป็นคนดีได้เพราะการคบกับคนดี และทำให้คนเสีย 
ได้เพราะการคบกับคนไม่ดี เราพอทราบได้ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ที่คบกันนาน ๆ อย่างน้อยลูกศิษย์ 
นั้น ๆ ย่อมพอมีหลักยึดได้จากอาจารย์ และคนที่หลวมตัวเข้าไปอยู่กับคนพาล อย่างน้อยย่อมมีการ 
แสดงออกในลักษณะแห่งคนพาลจนได้ มากกว่านั้นก็ดังที่เห็น ๆ กันไม , มีทางสงสัย นี่กล่าวถึงพาล 
ภายนอก แต่ควรทราบว่า พาลภายในยังมีและปังจมอยู่อย่างลึกลับในนิสัยของมนุษย์เราแทบทุกราย แม้ 
สุภาพชนทั่ว ๆ ไปตลอดพระเณรเถรชีผู้ทรงเครื่องแบบของพระศาสนา อันเป็นเครื่องประกาศตนว่าเป็น 
ลูกศิษย์พระตถาคตอย่างเปิดเผย คำว่าพาลในที่นื้หมายถึงความขลาดเขลาย่อหย่อนต่อกลมารยาของใจที่ 
เป็นฝายตํ่า ซึ่งคอยแสดงออกในทางชั่วและตํ่าทรามโดยเจ้าตัวไม , รู้ หรือแม้รู้แต่เข้าใจว่าเป็นเพียงอยู่ 
ภายในไม , ได้แสดงออกภายนอกให้เป็นสิ่งที่น่าเกลียด ความจริงขึ้นชื่อว่าของไม , ดีแล้วจะมีอยู่ ณ ที่แห่งใด 
ย่อมเป็นของน่าเกลียดอยู่ในตัวของมันเอง ไม , ถึงกับต้องแสดงออกมาจึงจะเป็นของน่าเกลียดเพราะมัน 
เป็นของน่าเกลียดน่ากลัวอยู่แล้ว พระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคม จึงทรงสอนให้ละและ 
ถอดถอนโดยลำดับจนหมดสิ้นไป ไม่มีคำว่า “สิ่งไม่ดี” เหลืออยู่เลยนั่นแล ดังพระองค์และพระสาวก 
อรหันต์เป็นตัวอย่าง จัดว่าเป็นผ้หมดมลทินทั้งภายนอกภายใน อย่ที่ใดก็เย็นกายสบายใจไม่มีสิ่งเสียดแทง 



รบกวน ท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้หนึ่งในบรรดาท่านผู้หมดมลทินโดยสิ้นเชิง ในความรู้สึกของผู้เขียนที่ได้ 
สังเกตตามสติกำลังตลอดมา จึงกล้าเขียนลงด้วยความสนิทใจ แม้จะถูกตำหนิก็ยอมรับความจริงที่แน่ใจ 
แล้วนั้น ไม่ให้กระทบกระเทือนถึงองค์ท่านผู้ไปดีแล้วด้วยความหมดห่วงจากบ่วงแห่งมาร 

ออกพรรษาแล้วท่านยังพักบำเพ็ญวิหารธรรมอยู่ที่นั้นเป็นเวลานาน พรรษาต่อมาจึงมาจำพรรษา 
ที่บ้านโคกอีก แต่มิได้จำสำนักเดิมที่เคยจำมาแล้ว สำนักใหม่แห่งนี้ท่านอาจารย์กงมา จิระปุญโญ สร้าง 
ถวาย ท่านมาจำพรรษาที่สำนักป่าแห่งนี้ด้วยความผาสุกทั้งทางกายและทางใจ การประชุมอบรมพระเณร 
ย่อมดำเนินไปตามที่เคยปฏิบัติมา 

สรุปความในตอนนี้ท่านมาพักอยู่แถบบ้านห้วยแคน บ้านนาสีนวน บ้านโคก บ้านนามน ตำบล 
ตองโขบ เขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๓ พรรษาติด ๆ กัน ในระยะที่พ้กอยู่แถบนี้ทั้งในและนอก 
พรรษา การติดต่อสั่งสอนพวกเทพฯ และชาวมนุษย์ท่านว่าท่านดำเนินไปโดยสมํ่าเสมอ เฉพาะพวกเทพ 
ไม่ค่อยมีมากและไม่มาบ่อยนักเหมือนอยู่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้คงเกี่ยวกับสถานที่มีความเงียบสงัดต่างกัน 
จะมีบ้างก็หน้าเทศกาลโดยมาก เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา กลางพรรษา และวัน 
ปวารณาออกพรรษาเท่านั้น วันนอกนั้นไม่ค่อยมีพวกเทพฯ มาเกี่ยวข้องเหมือนเวลาท่านพักอยู่ที่เชียงใหม่ 
ในพรรษาพระเณรไม่มีมากเพราะเสนาสนะมีจำกัด พอดีกับพระเณรที่อาศัยอยู่กับท่านโดยเฉพาะเท่านั้น 
ส่วนพระเณรจากทิศต่าง ๆ ที่ไปรับการอบรมกับท่านตอนนอกพรรษานั้นมีไม่ขาด เข้า ๆ ออก ๆ 
สับเปลี่ยนกันเสมอมา ท่านอุตส่าห์เมตตาสั่งสอนด้วยความเอ็นดูสงสารอย่างสมํ่าเสมอ พอตกหน้าแล้ง 
ของพรรษาที่สามก็มีญาติโยมจากบ้านหนองผือนาในไปอาราธนาท่านให้มาโปรดที่หมู่บ้านนั้น ท่าน 

รับคำนิมนต์เขาแล้ว ไม่นานญาติโยมก็พร้อมกันไปรับท่านมาพักและจำพรรษาที่บ้านหนองผือ ตำบลนา 
ใน อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ท่านออกเดินทางจากบ้านโคกมาบ้านหนองผือด้วยเท้าเปล่า 
และพักแรมมาตามรายทางราว ๓- ๔ คืน จึงถึงหมู่บ้านหนองผือ เพราะทางเต็มไปด้วยป่าดงพงลึก ต้อง 
ด้นดั้นซอกซอนมาตลอดสายจนถึงหมู่บ้านหนองผือ 

เพียงไม , กี่วันที่มาถึงบ้านหนองผือ ท่านเริ่มป่วยเป็นไข้มาเลเรียแบบจับสั่นชนิดเปลี่ยนหนาวเป็น 
ร้อนและเปลี่ยนร้อนเป็นหนาว ซึ่งเป็นการทรมานอย่างยิ่งอยู่แรมเดือน ไข้ประเภทนี้ใครโดนเข้ารู้สึกจะ 
เข็ดหลาบไปตาม ๆ กัน เพราะเป็นไข้ชนิดที่ไม , รู้จักหายลงได้ เป็นเข้ากับรายใดแล้วดั้งแรมปีก็ไม่หาย คง 
แอบมาเยี่ยม ๆ มอง ๆ อยู่ท่านองนั้น คือหายไปตั้ง ๑๕ วันหรือเดือนหนึ่ง นึกว่าหายสนิทแล้วก็กลับมา 
เป็นเข้าอีก หรือดั้งเป็นเดือน ๆ แล้วก็กลับมาเป็นอีก ซึ่งเคยเขียนเรื่องไข้ประเภทนี้บ้างแล้วว่า ล้าลูกเขย 
เป็นก็อาจท่าเอาจนพ่อตาแม่ยายเบื่อ ล้าพ่อตาหรือแม่ยายเป็นก็ท่าเอาจนลูกเขยเบื่อ เพราะท่างานหนักหนา 
อะไรไม , ได้ แต่รับประทานได้มาก นอนหลับสนิทดีชนิดไม , รู้จักตื่นและบ่นได้เก่งชนิดไม่หยุดปากพอให้ 
คนดีเบื่อกันดีนั่นแล ผู้เป็นไข้ชนิดนี้ใครไม่เบื่อเป็นไม่มี เพราะเป็นไข้ที่น่าเบื่อเอามากทีเดียว ทั้งนี้ 
เนื่องจากสมัยนั้นไม , มียาแล้กันให้หายเด็ดขาดได้เหมือนสมัยนี้ เบื่อเป็นเข้าแล้วต้องปล่อยให้หายไปเอง 
มิฉะนั้นก็กลายเป็นโรคเรื้อรังไปเป็นปี ๆ ล้าเป็นเด็กโดยมากก็ลงพุงจนกลายเป็นเด็กพุงโตหรือพุงโร 
หน้าไม่มีสีสันวรรณะเลย ไข้ประเภทนี้ชอบเป็นกับคนที่เคยอยู่บ้านทุ่ง ๆ แล้วย้ายภูมิลำเนาเข้าไปอยู่ในป่า 
ตามไร , นา แม้คนที่เคยอยู่ป่าเป็นประจำมาแล้วก็ยังเป็นได้ แต่ไม , ค่อยรุนแรงเหมือนคนมาจากทางทุ่ง และ 
ชอบเป็นกับพระธุดงคกรรมฐานที่ชอบเที่ยวซอกแซกไปตามป่าตามเขาโดยมาก สำหรับผู้เขียนแล้ว ล้า 
เป็นสิ่งที่มีค่าควรออกอวดโลกได้เกี่ยวกับไข้ชนิดเข็ดหลาบตลอดวันตายนี้ ก็คงได้อวดอย่างเต็มภูมิไม่ 
ยอมแท้ใครอย่างง่าย ๆ ทีเดียว เพราะเคยโดนมามากมายหลายครั้ง และรู้ฤทธิของมันชนิดไม่กล้าสัตลอด 



วันตายเลย ขณะเขียนก็ยังกลัวอยู่เลย แม้มาอยู่บ้านหนองผือปีแรกก็โดนไข้นี้ดัดสันดานจนตลอดพรรษา 
และเตลิดถึงหน้าแล้งไม , ยอมหายสนิทได้เลย จะไม , ให้เข็ดหลาบอย่างไรเพราะพระ ก็คือคนที่มีหัวใจและ 
รู้จักสุข ทุกข์ ดี ชั่วอย่างเต็มใจเช่นเดียวกับคนทั่ว ๆ ไปนั่นเอง สิ่งที่น่าเข็ดน่ากลัวจึงต้องเข็ดต้องกลัว 
เช่นเดียวกับคนทั้งหลาย 

ท่านพักอยู่ที่หนองผือ ปรากฏมีพระเณรมากขึ้นโดยลำดับ เฉพาะภายในวัดในพรรษาหนึ่ง ๆ ก็มี 
ถึง ๒๐ - ๓๐ กว่าองค์อยู่แล้ว นอกจากนั้นยังมีพระเณรพักและจำพรรษาอยู่ตามหมู่บ้านเล็ก ๆ แถบ 
ใกล้เคียงอีกหลายแห่ง แห่งละ ๒ องค์บ้าง ๓ องค์บ้าง ๔-๕ องค์บ้าง แห่งละ ๙-๑๐ องค์บ้าง วันประชุม 
ทำอุโบสถ ปรากฏมีพระมารวมห่าอุโบสถถึง ๓๐-๔๐ องค์ก็มี รวมทั้งในวัดและบริเวณใกล้เคียงแล้ว มี 
พระเณรไม , ตํ่ากว่า ๕๐-๖๐ องค์ นอกพรรษายังมีมากกว่านั้นในบางครั้ง และมีมากตลอดมานับแต่ท่าน 
ไปจำพรรษาที่นั้น เวลากลางวันพระเณรต่างปลีกตัวเข้าไปอยู่ในป่าถึกนอกบริเวณวัดเพื่อประกอบความ 
เพียร เพราะป่าดงที่ตั้งสำนักรู้สึกกว้างขวางมากเป็นสิบ ๆ กิโลเมตร ยิ่งด้านยาวด้วยแล้วแทบจะหาที่สุด 
ป่าไม่เจอ เพราะยาวไปตามภูเขาที่มีติดต่อกันไปอย่างสลับซับซ้อนจนไม่อาจพรรณนาได้ 

อำเภอพรรณนานิคมทางด้านทิศใต้ โดยมากมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้น จนไปจดชังหวัดกาฬสินธุ 
ฉะนั้นเวลาท่านพระอาจารย์มั่นไปพักอยู่วัดหนองผือ จึงเป็นจุดศูนย์กลางแห่งพระธุดงคกรรมฐานดีมาก 
ที่ห่านต้องมารวมฟิงปาฏิโมกข์และฟ้งโอวาทตามโอกาสตลอดเวลา เกิดข้อข้องใจทางด้านภาวนาขึ้นมาก็ 
มาศึกษาได้สะดวก พอออกพรรษาหน้าแล้งห่านผู้ประสงค์จะขึ้นไปพักอยู่บนเขาก็ได้ ในถํ้าหรือเงื้อมผาก็ 
ได้ จะพักอยู่ตามป่าดงธรรมดาก็สะดวก เพราะหมู่บ้านมีประปรายอยู่เป็นแห่ง แห่งละ ๑๐ หลังคาเรือน 
บ้าง ๒๐-๓๐ หลังคาเรือนบ้าง แบ้บนไหล่เขาก็ยังมีหมู่บ้านเล็ก ๆ ห้อย ๆ ที่อาศัยทำไร , ห่าสวนอยู่แทบ 
ทั่วไป แห่งละ ๕-๖ หลังคา ซึ่งปลูกเป็นกระต๊อบเล็ก ๆ พอได้อาศัยเขาโคจรบิณฑบาต 

บ้านหนองผือตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งทั้งสี่ด้านหรือสี่ทิศมีป่าและภูเขาล้อมรอบ แต่เป็นหุบเขาที่ 

กว้างขวางพอสมควร ประชาชนทำนากันได้สะดวกเป็นแห่ง ๆ ไป ป่ามีมาก ภูเขาก็มีมาก สนุก เลือกหา 
ที่วิเวกเพื่ออัธยาศัยได้อย่างสะดวกเป็นที่ ๆ ไป ฉะนั้นพระธุดงค์จึงมีมากในแถบนั้น และมีมากทั้ง 
หน้าแล้งหน้าฝน สมัยที่ห่านอาจารย์มั่นพักอยู่พระธุดงค์ทยอนกันเข้าออกวัดหนองผือไม , ค่อยขาดแต่ละ 
วัน ทั้งมาจากป่า ทั้งลงมาจากภูเขาที่บำเพ็ญมาพีงการอบรม ทั้งออกไปป่าและขึ้นภูเขาเพื่อสมณธรรม 
ทั้งมาจากอำเภอ จังหวัด และภาคต่าง ๆ มารับการอบรมกับห่านมิได้ขาด ยิ่งหน้าแล้งพระยิ่งหลั่งไหลมา 
จากที่ต่าง ๆ ตลอดประชาชนจากอำเภอและชังหวัดต่าง ๆ ทั้งใกล้และไกลพากันมากราบเยี่ยมและฟ้ง 
โอวาทห่านมิได้ขาด แต่ล้วนเดินด้วยเท้าเปล่ากันทั้งนั้น นอกจากผู้หญิงที่ไม่เคยคิดเดินทางไกลและคน 
แก่เห่านั้น ที่ว่าจ้างล้อเกวียนเขาไปส่งถึงวัดหนองผือ ทางจากอำเภอพรรณนานิคมเข้าไปถึงหมู่บ้านหนอง 
ผือ ล้าไปทางตรงแต่ต้องเดินตัดขึ้นหลังเขาไปราว ๕๐๐ เสัน ล้าไปทางอ้อมโดยไม , ต้องขึ้นเขาก็ราว ๖๐๐ 
เสัน ผู้ไม , เคยเดินทางไปไม , ตลอด เพราะทรงตรงไม่มีหมู่บ้านในระหว่างพอได้อาศัยหรือพักแรม ส่วน 
ทางอ้อมยังพอมีหมู่บ้านบ้างห่าง ๆ ซึ่งไม , ค่อยสะดวกนัก พระที่ไปหาห่านต้องเดินด้วยเท้ากันทั้งนั้น 
เพราะไม , มีทางที่รถยนต์พอเข้าไปได้ แบ้รถมีก็เฉพาะที่วิ่งตามทางใหญ่จากชังหวัดถึงตัวจังหวัดเท่านั้น 
ทั้งไม่ค่อยมีมากเหมือนสมัยนี้ ไปผิดเวลาบ้างก็มีหวังตกรถและเสียเวลาไปอีกหนึ่งวัน 

พระธุดงค์ปกติห่านชอบเดินด้วยเท้ากัน ไม่ชอบขึ้นรถขึ้นรา เพราะไม่สะดวกเกี่ยวกับคนมาก 
เวลาห่านเดินธุดงค์ห่านลือเป็นความเพียรไปพร้อมในเวลานั้นด้วย ไม่ว่าจะไปป่าใดหรือภูเขาลูกใด เพียง 
ตั้งความมุ่งหมายไว้แล้วท่านก็เดินจงกรมไปกับการเดินทางนั่นแล โดยไม , คิดว่าจะถึงหมู่บ้านวันหรือคํ่า 



เพียงไร ท่านถือเสียว่าคํ่าที่ไหนก็พักนอนที่นั่น ตื่นเช้าค่อยเดินทางต่อไปถึงหมู่บ้าน แล้วเช้าโคจร 
บิณฑบาตมาฉันตามมีตามเกิด ไม , กระวนกระวายในอาหารว่าดีหรือเลวประการใด เพียงยังอัตภาพให้ 
เป็นไปในวันหนึ่ง ๆ เท่านั้น ท่านถือเป็นความสบายสำหรับธาตุขันธ์แล้ว จากนั้นก็เดินทางต่อไปอย่าง 
เย็นใจจนถึงที่หมาย อันดับต่อไปท่านเดินเที่ยวหาทำเลที่เหมาะกับอัธยาศัยจนกว่าจะพบที่มุ่งหมายไว้ แต่ 
นั้าเปีนสิ่งสำคัญในการพักบำเพ็ญ เมื่อได้ทำเลที่เหมาะแล้ว จากนั้นก็เร่งความพากเพียรเดินจงกรมนั่ง 
สมาธิภาวนาทั้งกลางวันกลางคืน มีสติประคองใจ มีปัญญาเป็นเครื่องรำพึงในธรรมทั้งหลายที่มาสัมผัส 
กับอายตนะ พยายามเกลี้ยกล่อมใจด้วยธรรมที่ถูกกับจริต ให้มีความสงบเย็นเป็นสมาธิ เมื่อจิตถอน 
ขึ้นมาจากสมาธิแล้ว พิจารณาธรรมทั้งหลายโดยทางปัญญา ทั้งข้างนอกคือทัศนียภาพที่สัมผัสกันอยู่ 
ตลอดเวลา ทั้งข้างในคือธาตุขันธ์อายตนะที่แสดงอาการกระเพื่อมตัวอยู่ทุกขณะ ไม่มีเวลาสงบนึ่งอยู่ได้ 
ว่าเป็นวิปรินามธรรม มีความแปรปรวนอยู่เสมอมาและเสมอไป ใจไม่นึ่งนอนอยู่กับอะไร ซึ่งจะเป็นเหตุ 
ให้ติดข้องพัวพัน กำหนดคลี่คลายดูร่างกายจิตใจให้เห็นชัดด้วยปัญญาจนรู้เท่าและปล่อยวางไปเป็นระยะ 
ๆ ปัญญาทำการขุดค้นทั้งรากแก้วรากฝอยและต้นตอของกิเลสทุกประเภทไม , ลดละ มีความเพลิดเพลินอยู่ 
กับความเพียรสืบเนื่องกับธรรมทั้งหลาย สิ่งที่มาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับใจก็พิจารณาลงในธรรม คือไตร 
ลักษณ์ เพื่อความรู้แจ้งและถอดถอนไปโดยลำดับ เมื่อมีข้อข้องใจเกิดขึ้นที่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดก็รีบมา 
เรียนถามท่าน พอได้รับคำชี้แจงเป็นที่แน่ใจแล้ว ก็กลับไปบำเพ็ญเพื่อความก้าวหน้าของจิตต่อไป พระ 
ธุดงคกรรมฐานจำนวนมากที่อาศัยอยู่กับท่านอาจารย์นั่นเพื่อการศึกษาอบรม เมื่อที่พักในสำนักงานมีไม่ 
เพียงพอ ท่านก็แยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่าง ๆ โดยปลีกออกไปอยู่ที่ละองค์บ้าง ๒ องค์บ้าง ต่างองค์ต่างไป 
เที่ยวหาที่วิเวกสงัดของตน และต่างองค์ต่างอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในป่าและในภูเขาซึ่งไม่ห่างจาก 
สำนักท่านนัก พอไปมาหาสู่กันได้สะดวก ราว ๖-๗ กิโลเมตรบ้าง ๘-๙ กิโลเมตรบ้าง ๑๑-๑๒ กิโลเมตร 
ช้าง ๑๕-๑๖ กิโลเมตรบ้าง หรือราว ๒๐-๓๐ กิโลเมตรบ้าง ตามแต่ทำเลเหมาะกับอัธยาศัย ที่อยู่ไกลราว 
๒๐ กิโลเมตรขึ้นไป เวลามากราบเยี่ยมท่านก็พักค้างศึนฟิงการอบรมพอสมควรก่อนแล้วค่อยกลับไปที่พ้ก 
ของตน บางท่านอาจจะไม , เข้าใจว่ากิโลเมตรหนึ่งมีประมาณกี่เสัน จึงขอชี้แจงไร้พร้อมนี้คือกิโลเมตร 
หนึ่งมี ๒๕ เสัน ๔ กิโลเมตรก็เท่ากับ ๑๐๐ เสัน โปรดเทียบตามหลักเกณฑ์ที่ให้ไว้นี้ 

หนทางตามบ้านป่าบ้านเขาไม่เหมือนทางถนนจากอำเภอไปสู่อำเภอ จากจังหวัดไปสู่จังหวัดดังที่ 
เห็น ๆ กัน แต่เป็นทางของชาวบ้านป่าบ้านเขาเขาเดินท่องเที่ยวหากันอย่างนั้นมาดั้งเดิม และเป็นความเคย 
ชินของเขาอย่างนั้น นานวันจึงจะไปหากันครั้งหนึ่ง ทางจึงเต็มไปด้วยป่าดงพงลึกและขวากหนาม บาง 
แห่งล้าไม , สังเกตให้มากอาจเดินผิดทางและหลงเข้าป่าเข้าเขาซึ่งไม , มีหมู่บ้านเลยก็ได้ ระหว่างทางบางตอน 
ไม่มีหมู่บ้านคนเลย มีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้น และยาวดั้ง ๒๐-๓๐ กิโลเมตรถึงจะพบหมู่บ้านชาวป่าชาวเขาก็ 
มี ระหว่างทางนั้นสำคัญมาก ถ้าเกิดไปหลงทางเข้าแล้วมีหวังนอนล้างป่าล้างเขาและอดอาหารแน่นอน 
ทั้งอาจไม , ถูกหมู่บ้านเลยก็ได้ นอกจากจะพบพวกนายพรานที่เที่ยวล่าสัตว์ และอาศัยเขาบอกทางหรือเขา 
นำออกไปหาทางไปยังหมู่บ้านจึงจะพ้นภัย 

พระธุดงคกรรมฐานผู้หวังในธรรมอย่างยิ่ง ท่านรู้สึกลำบากอยู่ไม่น้อยในการอยู่ การทำเพ็ญ การ 
เดินทาง และการแสวงหาครูอาจารย์ผู้อบรมโดยถูกต้องและราบรื่นชื่นใจ เช่น ท่านอาจารย์มั่น มาพบ 
เห็นท่านแล้วดีอกดีใจเหมือนลูกเล็ก ๆ เห็นพ่อแม่เราดี ๆ นี่เอง ทั้งรักทั้งเคารพทั้งเลื่อมใส และอะไร ๆ 
รวมเป็นความไว้วางใจหมดทุกอย่าง หรือจะเรียกว่าหมดชีวิตจิตใจรวมลงในท่านองค์เดียวก็ถูก เพราะ 
นิสัยพระธุดงคกรรมฐานมีความเชื่อถือและเคารพรักอาจารย์มาก ขนาดสละชีวิตแทนได้โดยไม , อาลัย 



เสียดายเลย แม้จะแยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่าง ๆ ก็ตาม แต่ท่านมีความผูกพันในอาจารย์มากผิดธรรมดา 
การอยู่การบำเพ็ญหรือการไปมาแม้จะลำบาก ท่านพอใจที่จะพยายาม ขอแต่มีครูอาจารย์คอยให้ความ 
อบอุ่นก็พอ ความเป็นอยู่หลับนอน การขบฉันท่านทนได้ อดบ้างอิ่มบ้างท่านทนได้ เพราะใจท่านมุ่งต่อ 
ธรรมเป็นสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด บางคืนท่านนอนตากฝนทั้งคืนทนหนาวจนตัวสั่นเหมือนลูกนก ท่านก็ยอม 
ทนเพราะความเห็นแก่ธรรม เวลาท่านสนทนาธรรมกันเกี่ยวกับการบำเพ็ญการพักอยู่ในที่ต่าง ๆ กัน และ 
การไปมาตามป่าตามเขา รู้สึกว่าน่าฟิงมาก ทั้งน่าสงสารท่านเหมือนสัตว์อยู่ในป่าตัวหนึ่งไม่มีราคาอะไร 
เลย เพราะความลำบากจนมุม ที่อยู่หลับนอนในบางครั้งเหมือนของสัตว์ เพราะความจำเป็นบังคับที่ 
จำต้องอดทน การบำเพ็ญท่านมีอุบายวิธีต่าง ๆ กัน ไปตามจริตนิสัยชอบ คือ อดนอนบ้าง ผ่อนอาหาร 
บ้าง อดอาหารบ้าง กี่ศึนหรือกี่วันตามแต่ความเหมาะสมกับจริตและธาตุขันธ์จะพอทนได้ เดินจงกรมแต่ 
หัวคํ่าตลอดสว่างบ้าง นั่งสมาธิหลาย ๆ ชั่วโมงบ้าง นั่งสมาธิแต่หัวคํ่าจนสว่างบ้าง ไปนั่งสมาธิอยู่ทาง 
เสือเข้าถํ้าของมันบ้าง ไปนั่งสมาธิอยู่ที่ด่านอันเป็นทางมาของเสือบ้าง ไปนั่งสมาธิอยู่ในป่าช้าที่กำลังเผาผี 
อยู่ในวันนั้นบ้าง ไปนั่งอยู่ริมเหวลึก ๆ บ้าง กลางคืนดึก ๆ เดินเที่ยวบนภูเขาพอไปเจอทำเลเหมาะ ๆ คือ 
ที่น่ากลัวมากก็นั่งสมาธิอยู่เสียที่นั้นบ้าง ไปนั่งสมาธิใต้ร่มไม้กลางภูเขาลึก ๆ คอยให้เสือมาที่ทั้นจิตจะได้ 
สงบในขณะนั้นบ้าง วิธีเหล่านี้ท่านมีความมุ่งหมายลงในจุดเดียวกัน คือเพื่อทรมานจิตให้หายพยศ ซึ่งก็ 
เป็นไปตามความมุ่งหมายจริง ๆ โดยมากท่านได้อุบายจากวิธีเหล่านี้ แต่ละวิธี ของแต่ละนิสัย ท่าให้ 
ท่านมีกำลังใจท่าได้ตามวิขีที่ ถูก กับจริตนิสัยของตน ฉะนั้นท่านจึงชอบอุบายวิธีทรมานต่าง ๆ กัน แม้ 
ท่านอาจารย์นั่นเองก็เคยท่ามา และส่งเสริมพระที่! เก และทรมานโดย'วิธีต่าง ๆ ว่าเป็นผู้ฉลาด แก อบรมตน 
วิธีเหล่านี้พระธุดงค์ท่านยังท่าของท่านอยู่ มิได้ลดละตลอดมา 

การพักตัวให้เป็นคนมีคุณค่าท่าใจให้มีราคาย่อมเป็นสึ่งที่พันอยู่บ้าง ความยากลำบากนั้นไม่ 

สำคัญเท่าผลที่จะท่าให้เป็นคนดี มีความสุข มีขื่อมีแป และมีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษา ไม่ว่าโลกหรื 
อธรรมเคยถือกันมาอย่างนั้น นอกจากสิ่งของที่ใช้การอะไรไม่ได้หมดความหมายไร้ค่า และคนตายแล้ว 
เท่านั้นจึงไม่มีการรักษากัน คนเรายังมีคุณค่าควรจะได้รับจากการปรับปรุงรักษาอยู่จึงควรสงวนรักษา 
ตัวอย่างยิ่ง ผลแห่งการรักษาจะยังผู้นั้นให้เป็นคนดีมีความสุขความเจริญ ทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มี 
สิ้นสุด ดังนั้นที่พระธุดงค์ท่านปฏิบัติบำเพ็ญโดยไม่เห็นแก่ความยากลำบากมาเป็นอุปสรรค จึงเป็นการ 
เบิกทางเพื่อความก้าวหน้าแห่งธรรมภายในใจ อันเป็นที่น่ากราบไหว้บูชาอย่างยิ่ง 

ตราบใดที่ยังมีผู้สนใจและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่ พระศาสนาก็ยังดำรงคงอยู่กับโลก 

ตลอดไป และแสดงผลให้โลกที่ใคร่ต , อธรรมเห็นอยู่ตามลำดับที่ปฏิบัติได้ ตรงกับหลักพระพุทธศาสนาที่ 
พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ทำจริง รู้จริง และสอนโลกด้วยธรรมจริง ผู้เชื่อถือศาสนาก็เป็นผู้ท่าจริงเพื่อ 

ความรู้จริงเห็นจริง ไม่เหลาะแหละย่อหย่อนอ่อนความสามารถ อันเป็นการกดถ่วงและลดคุณค่าของพระ 
ศาสนาลงให้พานิรชนเขาดูถูกเหยียดหยามดังที่ทราบกันอยู่ เพราะศาสนาที่แท้จริงเป็นคุณธรรมที่ควรนำ 
ออกแสดงได้อย่างเปิดเผยทั่วไตรโลกธาตุ โดยไม่มีความสะท้านหวั่นไหวว่า “ไม่จริง” เพราะเป็น 

ธรรมที่จริงตามหลักธรรมชาติด้วยศาสดาที่สอนก็เป็นผู้บริสุทธ์ และทรงสอนตามความจริงแห่งธรรม 

ด้วย นอกจากจะไม่สนใจหรือไม่สามารถค้นให้ถึงความจริงตามที่ศาสนาสอนไว้เท่านั้น จึงอาจเป็นไป 
ตามความรู้ความเห็นที่ไม , มีประมาณของแต่ละหัวใจที่มีธรรมชาติหนึ่งปิดบังอย่างลึกลับและพังลึกอยู่ใน 
ใจ ทั้งปกปิดดวงใจไว้ตลอดกาล ซึ่งศาสนาแทงทะลุปรุโปร่งไปหมดแล้ว 



ขออภัยที่เขียนเลยเถิดไปบ้างตามนิสัยของคนไม , มีหลักยึดที่แน่นอน ขอย้อนอธิบายวิธี แก ทรมาน 
ต่าง ๆ ที่พระธุดงค์ท่านชอบทำเป็นประจำนิสัยตลอดมาอีกเล็กน้อย พอทราบความมุ่งหมายและผลที่เกิด 
จากวิธีนั้น ๆ บ้าง 

การ แก แต่ละวิธีท่านเห็นผลประจักษ์ใจเป็นลำดับ คือทำให้จิตที่มีความพยศลำพองเพราะร่างกาย 
มีกำลังมาก ให้ลดลงด้วยวิธีผ่อนอาหาร อดอาหารหรืออดนอน ตลอดการหักโหมด้วยวิธีต่าง ๆ คือเดิน 
จงกรมนาน ๆ บ้าง นั่งสมาธิภาวนานาน ๆ บ้าง เพื่อใจจะได้มีกำลังก้าวหน้าไปตามแถวแห่งธรรมด้วย 
ความสะดวก เพื่อใจที่หวาดกลัวต่ออันตรายมีเสือหรือผีเป็นต้น แล้วย้อนเข้ามาสู่ภายในอันเป็นที่สถิตอยู่ 
ของใจอย่างแท้จริงจนเกิดความสงบและกล้าหาญขึ้นมา ซึ่งเป็นการบรรเทาหรือกำจัดความหวาดกลัวต่าง 
ๆ เสียได้ เพื่อจิตได้รู้กำลังความสามารถของตนในเวลาเข้าที่คับขันคือความจนตรอกจนมุม หรือคราวเกิด 
ทุกข์เวทนากล้าจนถึงเป็นถึงตายจริง ๆ จะมีทางต่อสัเพื่อชัยชนะเอาตัวรอดได้ ตามปกติล้าไม่เข้าที่คับขัน 
สติปัญญาไม , ค่อยเกิด และไม , อาจรู้ความสามารถของตน การหาวิธีทรมานต่าง ๆ ตามจริตนิสัยและความ 
แยบคายของแต่ละรายนั้นเป็นวิธี แก ซ้อมสติปัญญาให้มีความสามารถอาจหาญและทราบกำลังของตนได้ดี 
ไม่สะทกสะท้านต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่เลือกกาลสถานที่ ผลที่ปรากฏแก , ผู้ชอบ แก ทรมาน 
ตนด้วยวิธีต่าง ๆ คือ ผู้ที่เคยกลัวผีมาดั้งเดิมก็หายกลัวผีได้ด้วย วิขีแ นใจเข้าไปเยี่ยมป่าช้า ผู้เคยกลัวสัตว์ 
ร้ายต่าง ๆ มีเสือเป็นต้น ก็หายกลัวได้ด้วย ริขีแ นใจเข้าไปอยู่ในที่เปลี่ยวอันเป็นที่น่ากลัว ผู้มักเห็นแก่ปาก 
แก่ท้องชอบโลเลในอาหารปัจจัยก็บรรเทาหรือหายเสียได้ด้วยการผ่อนอาหารหรืออดอาหาร ตามปกติ 

นิสัยของคนเราโดยมากย่อมชอบอาหารดี ๆ รับประทานได้มาก ๆ ถือว่าเป็นความสุขเพราะถูกกับใจ ผู้ 
มักโลภไม่เคยมีความพอดีแอบซ่อนอยู่ด้วยได้เลย แม้ใจจะทุกข์เพียงไรก็ไม , ค่อยสนใจคิดว่ามีสาเหตุ 

เป็นมาจากอะไร แต่ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้สิ่งเกี่ยวข้องกับตนอันมีมากมายและต่าง ๆ กัน จำต้อง 
พิจารณาและทรมานกันบ้าง เพื่อรู้ฤทธิของกันและกัน ดังนั่นพระธุดงค์บางองค์ท่านจึงทรมานท่านจน 
เป็นที่น่าสงสารอย่างจับใจก็มี คืออาหารดี ๆ ตามสมมตินิยมที่ท่านได้มาหรือมีผู้นำมาถวาย พอเห็นจิต 
แสดงอาการอยากได้จนเป็นที่น่าเกลียดอยู่ภายใน ท่านกลับทรมานใจเสียไม , ยอมเอาอาหารชนิดนั้น แต่ 
กลับไปเอาชนิดที่จิตไม , ต้องการไปเสียอย่างนั้น ถ้าจิตต้องการมากท่านก็เอาแต่เพียงเล็กน้อย หรือบาง 
คราวท่านบังคับให้ฉันข้าวเปล่า ๆ ทั้งที่อาหารมีอยู่ อย่างนี้ก็มี อาหารบางชนิดเป็นคุณแก่ร่างกายแต่กลับ 
เป็นภัยแก่ใจ คือทับถมจิตใจ ภาวนายากหรือไม , ก้าวหน้าเท่าที่ควร ทั้งที่ทำความเพียรดังที่เคยทำมาเป็น 
ประจำ เมื่อทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดชิตจึงไม , ก้าวหน้า ท่านก็พยายามตัดต้นเหตุนั้นออกไป โดยไม่ยอม 
เสียดายและตามใจที่เป็นเจ้ากิเลสตัวโลโภ สมกับท่านมา แก ทรมานใจกับครูอาจารย์จริง ๆ มิได้ปล่อย 
ตามใจที่เคยเอาแต่ใจตัวมาจนเป็นนิสัย การ ฉัน ท่านก็ แก ให้มีประมาณและขอบเขตจำกัด การหลับนอน 
ท่านกึฟิกให้นอนและ ตื่น ตามเวลาที่กำหนดไว้ ไม่ปล่อยให้นอนตามใจชอบหรือตามยถากรรม การไปมา 
ในทิศทางใดควรหรือไม , ควรท่านก็ แก แม้ไม่ผิดพระวินัยแต่ผิดธรรมท่านก็บังคับไม่ให้ฝ่า แน ในสึ่งที่เห็น 
ว่าไม , ควร นั้น ๆ การพยายามปลูกธรรมให้เจริญรุ่งเรือง ขึ้น โดยลำดับภายในใจไม่ให้เสื่อมทรามลง จึง 
แสนปลูกยากอย่างยิ่ง แทบพูดได้ว่าไม่มีอะไรจะลำบากยากเย็นเสมอเหมือนเลย 

ส่วนการปลูกโลก ผู้เขียนอยากจะพูดว่า มันคอยแต่จะแย่งเกิดและเจริญขึ้นเพื่อทำลายจิตใจเราอยู่ 
ทุกขณะที่เผลอจนไม่ชนะที่จะปราบปรามมัน เพียงนาทีหนึ่งมันก็แอบเข้ามาเกิดและเจริญในใจเสียแล้ว 
ไม , รู้ว่ากี่ประเภท โดยมากก็เป็นประเภทสังหารทำลายตัวเรานั่นแล มันเกิดและเจริญเร็วที่สุด ชั่ว 
พริบตาเดียวเท่านั้นก็มองไม่ทั่ว ตามแก้ไม่ทัน สิ่งที่เกิดง่ายแต่ทำลายยากคือต้นราคะตัณหาตัวทำความ 



พินาศบาดหัวใจ นี่แลเป็นสิ่งที่เก่งกล้าสามารถกว่าอะไรในโลก ไม่ว่าท่านว่าเราต่างก็ชอบมันเสียด้วย 
มันจึงได้ใจและก่อความพินาศให้โลกอย่างไม , มีประมาณและไม่เกรงขามใครเลย ที่มีกลัวอยู่บ้างก็ผู้มี 

ธรรมในใจ และที่กลัวจริง ๆ คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้น มันไม่กล้าเข้าไปแอบได้ 

เพราะท่านท่าลายโรงลิเกละครและโรงอะไร ๆ ของมันพังพินาศไปหมดแล้ว มันจึงกลับมาเล่นงานกับ 

พวกเราผู้ยังอยู่ใต้อำนาจของมัน พระธุดงค์ท่านแทบเป็นแทบตายในการแกทรมานตน ก็เพราะกิเลสสอง 
สามตัวนี่แลเป็นเหตุ และท่าการกีดขวางถ่วงใจท่านให้ได้รับความลำบาก แม้เปลี่ยนเพศเป็นพระมี 

ผ้าเหลืองซึ่งเป็นเครื่องหมายของท่านผู้ชนะมารมาแล้วมาครองประกาศตัว แต่กิเลสประเภทนี้มันยังไม่ 

ยอมเกรงกลัวท่านบ้างเลย แถมมันยังพยายามตามฉุดลากท่านให้เปลื้องผ้าเหลืองอยู่ตลอดไป ไม่ยอม 
ปล่อยตัวเอาง่าย ๆ ทั้งไม่เลือกวัยเสียด้วย ท่านจึงจำต้องตะเกียกตะกายด้วยการแกทรมานโดยวิธีต่าง ๆ ที่ 
เห็นว่าเป็นวิธีกำจัดมันออกจากใจได้ ยากก็ทน ลำบากก็ท่า ทุกข์ก็ต้องต่อกู้ ไม่ยอมถอยหลัง เดี๋ยวมันจะ 
หัวเราะเยาะเข้าอีกยิ่งขายทั้งหน้าขายทั้งผ้าเหลือง ขายทั้งเพศนักบวชที่เป็นเพศแห่งนักต่อกู้ไม , ยอมจนมุม 
และขายทั้งศาสนาซึ่งเป็นหลักใหญ่ของมวลมนุษย์ ยิ่งเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวง เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ 
จำต้องพลีชีพเพื่อกู้หน้า กู้ต้าเหลืองกู้เพศแห่งนักบวช และกู้พระศาสนาและองค์พระศาสดาไว้ดีกว่าจะ 
ตายแบบล่มจมป่นปี เหล่านี้เป็นอุบายที่พระธุดงค์ท่านนำมาพรํ่าสอนตัวเพื่อความกล้าหาญชาญชัย เทิด 
ไว้ซึ่งธรรมดวงเลิศ อันชักนำให้ถึงแดนประเสริฐพ้นทุกข์ไปได้ในวันหนึ่งโดยไม่สงสัย เพราะทางพ้น 
ทุกข์ถึงความเป็นผู้ประเสริฐมีอยู่กับศาสนธรรมที่ประทานไว้นี้เท่านั้น ที่เป็นทางตรงแน่วต่อความพ้น 

ทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่สงสัย ไม่มีอยู่ในที่อื่นใดที่จะพอหลบหลีกปลีกตัวและผ่อนคลายไปได้โดยไม่ 
ต้องลำบากในการขวนขวาย นอกนั้นเต็มไปด้วยขวากหนามที่จะคอยทิ่มแทงร่างกายจิตใจให้เป็นทุกข์จน 
หาที่ปลงวางไม่ได้ตลอดกัปกัลปึ ไม่มีประมาณว่าจะผ่านพ้นไปได้ แม้ท่านอาจารย์มั่นก่อนหน้าท่านจะ 
ปรากฏองค์ขึ้นมาให้พวกเราได้กราบไหว้เป็นขวัญใจและเป็นอาจารย์สั่งสอนบรรดาศิษย์ ท่านก็เคย 

เป็นมาแล้วชนิดตายไม่มีป่าช้าคือสิ้นลมที่ไหนปล่อยร่างกันที่นั่น ไม่อาลัยเสียดายชีวิตยิ่งกว่าธรรม ดังที่ 
เขียนผ่านมาบ้างแล้ว เวลาเป็นอาจารย์สั่งสอนศิษย์ ท่านสั่งสอนอย่างเด็ด ๆ เผ็ด ๆ ร้อน ๆ ด้วยอุบายอัน 
แหลมคมตามแนวทางท่านเคยดำเนินและเห็นผลมาแล้วนั่นแล ท่านสั่งสอนแบบปลุกจิตปลุกใจและ 

ฟินฟูความฉลาดให้ทันกับกลมารยาของกิเลสที่เคยเป็นนายบนหัวใจคนมานานเพื่อการถอดถอนท่าลาย 
กิเลสออกให้หมด จะได้หมดโทษหมดภัยอยู่สบายไปอย่างผู้สิ้นทุกข์ ไม , ต้องมีการวกเวียนเปลี่ยนภพ 

เปลี่ยนชาติ แต่ความทุกข์ที่ฟิงอยู่ในใจไม , ยอมเปลี่ยนแม้จะเปลี่ยนภพกำเนิดไปสักเท่าไร ก็เท่ากับเปลี่ยน 
เครื่องมือสังหารตนอยู่นั่นเอง จึงไม , ควรยินดีในการเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อันเป็นลักษณะนักโทษย้ายที่อยู่ 

หลับนอนในเรือนจำซึ่งไม่มีอะไรดีขึ้นเลย การเกิดตายนักปราชญ์ท่านลือเป็นภัย โดยจริงใจเหมือนย้ายที่ 
ที่ถูกไฟไหม้ แม้จะย้ายที่อยู่ไปไหนก็ไม , พ้นจากการระวังภัยอยู่นั่นเอง เหล่านี้นำมาลงเพียงเล็กน้อย 

สำหรับโอวาทที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนพระธุดงค์ตลอดมา ที่นำมาลงบ้างนี้พอเป็นคติแก่ท่านที่ชอบใน 

อุบายท่าน 

การให้โอวาทวันท่าอุโบสถและวันประชุมฟ้งธรรมโดยเฉพาะมีนี้าหนักแห่งธรรมต่างกันอยู่มาก 
วันอุโบสถมีพระมามาจากสำนักต่าง ๆ ราว ๔๐-๕๐ องค์ การสั่งสอนแม้จะเด็ดเดี่ยวและลึกซึ้งก็ไม่ 

เหมือนวันประชุมธรรมในสำนักท่านโดยเฉพาะ วันประชุมรู้สึกเด็ดและซึ้งจริง ๆ อำนาจแห่งธรรมที่ 

แสดงออกแต่ละครั้งขณะท่านให้โอวาทในความรู้สึกของผู้ฟิงทั่ว ๆ ไปประหนึ่งโลกธาตุดับสนิทไปตาม 
กิเลสที่ท่านเทศน์ขับไล่ออกจากดวงใจพระธุดงค์ ปรากฏเฉพาะธรรมกับใจที่เข้าสัมผัสกันอยู่ขณะนั้น 



เท่านั้น เป็นความซาบซึ้งตรึงใจและอัศจรรย์อย่างบอกไม , ลูก แม้หลังจากนั้นยังปรากฏเหมือนไม , มีอะไร 
เหลืออยู่ในใจ จิตหมอบอยู่เป็นเวลาหลายวัน เพราะอำนาจธรรมที่ท่านแสดงอย่างเผ็ดร้อน ประหนึ่ง 
ท่านท้าทายกิเลสทั้งหลาย พอผ่านไปหลายวันกิเลสค่อย ๆ โผล่หน้าออกมาทีละน้อย ๆ นานไปพองตัวขึ้น 
อีก พอดีถึงวันประชุมท่านก็ปราบให้อีก พอบรรเทาเบาบางให้สบายใจไปได้เป็นระยะ ๆ 

ด้วยเหตุดังกล่าวมา พระธุดงค์ทั้งหลายผู้ใคร่ต่อธรรมแดนพ้นทุกข์ จึงมีใจผูกพันในอาจารย์มาก 
ผิดธรรมดา เพราะการถอดถอนกิเลสนั้นทั้งท่าโดยลำพังตนเอง ทั้งมีส่วนเกี่ยวข้องลับอาจารย์ผู้คอยให้ 
อุบายด้วยอย่างแยกไม , ออก บางครั้งพระไปบำเพ็ญเพียรอยู่โดยลำพัง พอเกิดข้อข้องใจซึ่งเป็นเรื่องของ 
กิเลสขึ้นมา ไม่สามารถแก้ไขโดยลำพังได้ ต้องรีบมาเล่าถวายอาจารย์เพื่อท่านได้ชี้แจงให้ฟิง พอมาเล่า 
ถวายท่านก็อธิบายให้ฟิงตามสาเหตุนั้น ๆ ย่อมได้สติและหายสงสัยไปในขณะนั้นนั่นเอง บางครั้งกำลัง 
เกิดความสงสัยวุ่นวายอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งที่สลับซับซ้อนเหลือที่จะแก้ให้ตกได้โดยลำพังสติปัญญาของตน 
พอท่านอธิบายธรรมไปถึงจุดนั้น ปรากฏเหมือนท่านเข้าไปท่าลายความสงสัยของตนเสียได้ และผ่านไป 
ได้ในขณะนั้นเป็นพัก ๆ 

ในวงพระปฏิบัติระหว่างเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกัน และระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์จะทราบภูมิของ 
กันและกันได้ และทำให้เกิดความเคารพเลื่อมใสต่อกันมาก ย่อมทราบจากการสนทนาธรรมกันทาง 
ภาคปฏิบัติ เมื่อเล่าความจริงที่จิตประสบและผ่านไปสู่กันฟิงย่อมทราบถึงภูมิจิตภูมิธรรมของผู้นั้นทันทีว่า 
อยู่ในภูมิใด บรรดาศิษย์ที่ทราบภูมิของอาจารย์ได้ ย่อมทราบในขณะที่เล่าธรรมภายในจิตของตนถวาย 
ท่าน หรือเล่าตอนที่จิตติดขัดอยู่กับอารมณ์ที่ยังแยกจากกันไม , ออก ว่าจะควรปฏิบัติต่อกันอย่างไร ถ้า 
อาจารย์เป็นผู้รู้หรือผ่านไปแล้ว ท่านจะต้องอธิบายเพิ่มเติมต่อจากที่ตนเล่าถวายท่านแล้วนั้น หรือชี้แจง 
ตอนที่ตนกำลังติดขัดอยู่ ให้ทะลุปรุโปร่งอย่างไม่มีที่ขัดซ้องต้องติใด ๆ เลย 

อีกประการหนึ่งลูกศิษย์เกิดความสำคัญตนผิดคิดว่าตนผ่านพ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้ว แต่ท่านทราบ 
ว่าเป็นความเห็นที่ยังไม , ตรงตามความเป็นจริงที่ท่านผู้เห็นมาโดยลูกต้อง ท่านจำต้องอธิบายเหตุผลและ 
ชี้แจงให้ฟ้งตามจุดที่ผู้นั้นสำคัญผิด จนยอมรับเหตุผลอันลูกต้องจากท่านเป็นตอน ๆ ไปจนถึงที่ปลอดภัย 

เมื่อต่างได้สนทนากันตามจุดต่าง ๆ แห่งธรรมจนเป็นที่ทราบและลงกันได้ย่อมยอมรับความจริง 
จากกันโดยไม , มีอะไรมาประกาศยืนยัน เพราะหลักความจริงเป็นเครื่องยืนยันกันพร้อมมูลแล้ว นี่แลเป็น 
หลักพิสูจน์ภูมิของนักปฏิบัติธรรมด้วยกันว่า ท่านผู้ใดอยู่ในภูมิจิตภูมิธรรมขึ้นใด นับแต่ขั้นอาจารย์ลงมา 
หาพระปฏิบัติทั่ว ๆ ไป ท่านทราบกันได้ด้วยหลักฐานดังกล่าวมา ส่วนการทราบด้วยญาณวิถีนั้นเป็นเรื่อง 
ภายในอีกขั้นหนึ่ง ผู้เขียนไม , อาจนำมายืนยัน จึงขอมอบไว้กับท่านผู้มีความชำนาญในทางนี้เป็นกรณี 
พิเศษจะพึงปฏิบัติเองเป็นราย ๆ ไป 

ที่บรรดาศิษย์มีความเคารพเลื่อมใสท่านอาจารย์นั่นอย่างถึงใจ ฝากเป็นฝากตายถวายชีวิตจริง ๆ 
เพราะความใกล้ชิดสนิททั้งภายนอกภายใน เกี่ยวกับการสนทนากับท่านอยู่เสมอนั่นแล ท่าให้จิตยอมรับ 
ความจริงจากท่านอย่างสนิทและตายใจ มิได้เป็นแบบสักแต่ว่าเห็น ได้ยินคำเล่าลือจากที่ใกล้ที่ไกลแล้ว 
เชื่อสุ่ม ๆ ไปอย่างนั้น เฉพาะผู้เขียนซึ่งเป็นพระที่มีทิฏฐิจัดไม่ยอมลงใครเอาง่าย ๆ แล้ว ยอมรับว่าเป็นตัว 
เก่งที่น่ารำคาญและน่าเกลียดอยู่ไม , น้อยผู้หนึ่งในการโต้เถียงกับท่านอาจารย์นั่น เป็นนักโต้เถียงจนลืม 

สำนึกตัวว่า เวลานี้เรามาในนามลูกศิษย์เพื่อศึกษาธรรมกับท่าน หรือมาในนามอาจารย์เพื่อสอนธรรมแก , 
ท่านเล่า อย่างนี้ก็มีในบางครั้ง แต่ก็ยังภูมิใจในทิฏฐิของตนที่ไม่ยอมเห็นโทษและกลัวท่าน แม้ลูกท่าน 
สับเขกลงจนกะโหลกศีรษะจะไม่มีชิ้นต่อกันเวลานั้น หลักใหญ่ก็เพื่อทราบความจริงว่าจะมีอยู่กับทิฏฐิเรา 



หรือจะมีอยู่กับความรู้ความฉลาดของท่านผู้เป็นอาจารย์ ขณะที่กำลังโต้แย้งกันอยู่อย่างชุลมุนวุ่นวาย แต่ 
ทุกครั้งที่โต้กันอย่างหนัก ความจริงเป็นฝ่ายท่านเก็บกวาดไว้หมด แต่ความเหลวไหลไร้ความจริงมากอง 
อยู่กับเราผู้ไม่เป็นท่า ที่เหลือแต่ใจลัจนไม , รู้จักตาย พอโต้เถียงกับท่านยุติลง เราเป็นฝ่ายนำไปขบคิดเลือก 
เฟ้นและยอมรับความจริงของท่านไปเป็นตอน ๆ ส่วนใดที่เราเหลวก็กำหนดโทษของตนไว้และยอมรับ 
ความจริงจากท่านด้วยการเทิดทูนบนเศียรเกล้า ตอนใดที่ไม , เข้าใจซึ่งยังลงกันไม่ได้ วันหลังมีโอกาสขึ้น 
ไปโต้กับท่านใหม่ แต่ทุกครั้งต้องศีรษะแตกลงมาด้วยเหตุผลของท่านมัดตัวเอา แล้วอมความยิ้มในธรรม 
ของท่านลงมา องค์ท่านเองทั้งที่ทราบเรื่องพระบ้าทิฏฐิชัดได้ดี แทนที่จะดุด่าหรือหาอุบายทรมานให้หาย 
บ้าเสียบ้าง แต่ขณะที่ท่านมองหน้าเราทีไรอดยิ้มไม่ได้ ท่านคงนึกหมั่นไห้หรือนึกสงสารคนแสนโง่แต่ 
ชอบต่อสัแบบไม , รู้จักตาย ผู้เขียนจึงมิใช่คนดีมาแต่เดิม แบ้กระทั่งปัจจุบันนี้ ขนาดอาจารย์ยังกล้าต่อสัไม่ 
ละอายตัวเองเลย แต่ดีอย่างหนึ่งที่ได้ความรู้แปลก ๆ จากวิธีนั้นมาเป็นคติสอนตนเรื่อยมาจนทุกวันนี้ ท่าน 
เองก็ไม่เคยถือสาอะไรเลย นอกจากนึกขันไปด้วยเท่านั้น เพราะนาน ๆ จะมีพระหัวดื้อมากวนใจเสียครั้ง 
หนึ่ง ปกติไม่ค่อยมีท่านผู้ใดมาสนทนาและถกเถียงท่าน พอให้พระเณรในวัดตื่นตกใจและงงไปตาม ๆ 
กันบ้างเลย 

หลังจากที่ท่านผ่านดงหนาป่าทึบ คือ วัฏฏวนที่เชียงใหม่ตามที่เขียนผ่านมาแล้ว ท่านไปพักอยู่ 
ในสถานที่ใดนานหน่อย สถานที่นั้นรู้สึกจะมีความหมายอยู่อย่างลึกลับสำหรับท่านโดยมิได้บอกใครให้ 
ทราบ พอสังเกตได้ตอนมาจากเชียงใหม่มาแวะพักที่นครราชสีมา ก็มีพระและฆราวาสที่มีนิสัยใคร , ธรรม 
เป็นหลักใจ และภาวนาดีอยู่หลายท่านเข้ามาศึกษาธรรมกับท่านในขณะมาพ้กที่นั้น หลังจากนั้นก็ได้ 
ติดตามไปอบรมศึกษากับท่านที่จังหวัดอุดรธานีบ้าง ที่สกลนครบ้าง เสมอมาจนวาระสุดท้าย ทั้งพระ 
และฆราวาสที่กล่าวลึงนี้ก็ได้เป็นผู้มั่นคงทางด้านจิตภาวนาตลอดมา ฝ่ายพระก็ได้กลายเป็นอาจารย์ที่มี 
หลักธรรมมั่นคงในใจ กลายเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นอาจารย์สั่งสอนบรรดาศิษย์ทั้งพระฆราวาสหญิงชาย 
ตลอดมาถึงปัจจุบันนี้ ฝ่ายฆราวาสก็เป็นมั่นคงทางจิตภาวนาและศรัทธาอย่างอื่น ๆ เรื่อยมาจนทุกวันนี้ 
และเป็นผู้นำฝ่ายอุบาสกสีกาทั้งด้านจิตใจและการเสียสละต่าง ๆ เป็นที่น่าชมเชยในแถบนั้นตลอดมา 

เวลาท่านมาพักจำพรรษาที่อุดรฯ ก็มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ซึ่งเป็นพระสำคัญและเป็นเจ้าอาวาส 
วัดโพธิสมภรณ์ อุดรฯ เป็นผู้นำทั้งฝ่ายพระและประชาชน ให้รู้จักคุ้นเคยกับท่านอาจารย์ซึ่งเป็นพระ 
สำคัญ ตลอดการท่าบุญให้ทานและรับการอบรมสั่งสอนจากท่าน ประกอบกับท่านเจ้าคุณท่านก็เคยเป็น 
ลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นมาดั้งเดิมที่ท่านรักและเมตตามากเสมอมา จึงได้มาอนุเคราะห์เป็นวาระสุดท้าย 

เวลาไปพ้กที่บ้านนามน ชังหวัดสกลนคร ก็มีอุบาสิกานุ่งขาวแก่ ๆ คนหนึ่งเป็นหัวหน้าสำนักอยู่ 
ในหมู่บ้านนั้นเป็นสาเหตุ ท่านได้เมตตาสั่งสอนอุบาสิกาแก่คนนั้นโดยสมํ่าเสมอ อุบาสิกาคนนั้นภาวนาดี 
มีหลักใจทางด้านจิตภาวนา ท่านเองก็ชมเชยว่าแกภาวนาดี ซึ่งนาน ๆ จะได้พบสักรายหนึ่ง 

ท่านมาพักบ้านหนองผือ นาใน ก็ทราบว่ามีสถานที่และผู้เกี่ยวข้องเป็นสาเหตุสำคัญไม่ด้อยกว่าที่ 
อื่น ๆ สถานที่ที่บ้านหนองผือดั้งอยู่นั้นเป็นศูนย์กลาง มีภูเขาล้อมรอบแต่เนื้อที่ในหุบเขานั้นกว้างขวาง 
มาก และเหมาะเป็นทำเลบำเพ็ญสมณธรรมของพระธุดงค์ทั้งหลายได้ดี ในหมู่บ้านหนองผือนั้นมี 
อุบาสิกาแก่นุ่งห่มขาวคนหนึ่งอายุราว ๘๐ ปี เช่นเดียวกับอุบาสิกาบ้านนามน เป็นนักภาวนาสำคัญคน 
หนึ่งที่ท่านเมตตาแกเป็นพิเศษเสมอมา แกพยายามตะเกียกตะกายออกไปศึกษาธรรมกับท่านเสมอ แก 
พยายามเดินด้วยเท้ากับไม้เท้าเป็นเครื่องพยุงออกไปหาท่านอาจารย์ กว่าจะถึงวัดต้องพักเหนื่อยระหว่าง 
ทางถึงสามสี่ครั้ง ทั้งเหนื่อยทั้งหอบน่าสงสารมาก 



บางทีท่านอาจารย์ก็ทำทำดุเอาบ้างว่า โยมจะออกมาทำไม มันเหนื่อยไม , รู้หรือ แม้แต่เด็ก ๆ เขา 
ยังรู้จักเหนื่อย แต่โยมแก่จนอายุ ๘๐ — ๙๐ ปีแล้วทำไมไม่รู้จักเหนื่อยเมื่อยล้ามาให้ลำบากทำไม แกเรียน 
ตอบท่านอย่างอาจหาญตามนิสัยที่ตรงไปตรงมาของแก จากนั้นท่านก็ถามเกี่ยวกับจิตภาวนาและอธิบาย 
ธรรมให้พิง อุบาสิกาแก่คนนี้นอกจากแกภาวนาดีมีหลักเกณฑ์ทางจิตแล้ว แกยังมีปรจิตตวิชชา คือ 
สามารถรู้พื้นเพดีชั่วแห่งจิตของผู้อื่นได้ด้วย และมีนิสัยชอบรู้สิ่งแปลก ๆ ภายนอกด้วย เวลาแกมารับการ 
อบรมกับท่านอาจารย์ แกเล่าความรู้แปลก ๆ ถวายท่านด้วยความอาจหาญมาก ท่านทั้งขบขันทั้งหัวเราะ 
ทั้งเมตตาว่ายายแก'นี้อาจหาญจริง ไม่กลัวใคร แม้'พระเณรจะนั่งพิงอยู่เวลานั้นร่วมครึ่งร้อย แกพูดของแก 
อย่างสบาย ไม่สนใจว่าใครจะคิดอะไร ที่น่าพิงมากก็ตอนที่แกทายใจท่านอาจารย์อย่างอาจหาญมาก ไม่ 
กลัวท่านจะว่าจะดุอะไรบ้างเลย แกทายว่าจิตหลวงพ่อพ้นไปนานแล้ว ฉันทราบจิตหลวงพ่อมานานแล้ว 
ชิตหลวงพ่อไม่มีใครเสมอ ทั้งในวัดนี้หรือที่อื่น ๆ ชิตหลวงพ่อประเสริฐเลิศโลกแล้วหลวงพ่อจะภาวนา 
ไปเพื่ออะไรอีก ท่านตอบแกทั้งหัวเราะว่า ภาวนาไปจนวันตายไม่มีถอย ใครถอยผู้ทั้นมิใช่ศิษย์ตถาคต 
ดังนี้ซึ่งเป็นอุบายสั่งสอนไปในตัว แกเรียนท่านว่าล้าไปได้ก็พอไป แต่นี่ชิตหลวงพ่อหมดทางไปทาง 
มาแล้ว มีแต่ความสว่างไสวและความประเสริฐเต็มดวงจิตอยู่แล้ว หลวงพ่อจะภาวนาไปไหนอีกเล่า ฉัน 
ดูชิตหลวงพ่อสว่างไสวครอบโลกไปหมดแล้ว อะไรมาผ่านหลวงพ่อก็ทราบหมด ไม่มีอะไรปิดบังจิต 
หลวงพ่อได้เลย แต่ชิตฉันมันยังไม่ประเสริฐอย่างชิตหลวงพ่อ จึงต้องออกมาเรียนถามเพื่อหลวงพ่อได้ 
ชี้แจงทางเดินให้ถึงความประเสริฐอย่างหลวงพ่อด้วยดังนี้ 

ขณะที่ฟิงแกสนทนากับท่านอาจารย์รู้สึกว่าแกภาวนาดีจริง ๆ เวลาภาวนาติดขัดแกต้องพยายาม 
เดินคืบคลานออกมาด้วยไม้เบ้าเป็นเพื่อนร่วมทาง ท่านอาจารย์ก็เมตตาแกเป็นพิเศษด้วย ทุกครั้งที่แกมา 
จะได้รับคำชี้แจงจากท่านทางด้านชิตภาวนาด้วยดี ขณะที่แกมาหาท่านอาจารย์ พระเณรต่างองค์ต่างมา 
แอบอยู่แถวบริเวณข้าง ๆ ศาลาฉัน ซึ่งเป็นที่ที่ยายแก่มาสนทนาธรรมกับท่าน เพื่อฟิงปัญหาธรรมทางชิต 
ภาวนาระหว่างท่านอาจารย์กับยายแก่สนทนากัน เท่าที่ฟิงลูแล้ว รู้สึกน่าพิงอย่างเพลินใจ เพราะเป็น 
ปัญหาที่รู้เห็นขึ้นจากการภาวนาล้วน ๆ เกี่ยวกับอริยสัจทางภายในบ้าง เกี่ยวกับพวกเทพพวกพรหม 
ภายนอกบ้าง ทั้งภายในและภายนอก เมื่อยายแก่เล่าถวายจบลง ถ้าท่านเห็นด้วยท่านก็ส่งเสริมเพื่อเป็น 
กำลังใจในการพิจารณาธรรมส่วนนั้นให้มากยิ่งขึ้น ถ้าตอนใดที่ท่านไม่เห็นด้วย ก็อธิบายวิธีแก้ไข และ 
สั่งสอนให้ละวิธีนั้นไม่ให้ทำต่อไป 

ยายแก่มาเล่าถวายท่านถึงการรู้ชิตท่านและรู้ชิตพระเณรในวัด รู้สึกน่าพิงมาก พระเณรทั้งแสดง 
อาการหวาด ๆ บ้าง แสดงอาการอยากพิงแกเล่าบ้าง แกว่านับแต่ชิตท่านอาจารย์ลงถึงชิตพระเณร ความ 
สว่างไสวลดหลั่นกันลงมาเป็นลำดับลำดา เหมือนดาวใหญ่กับดาวเล็ก ๆ ทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันฉะนั้น 
รู้สึกน่าดูและน่าชมเชยมาก ที่มองลูชิตพระชิตเณรมีความสว่างไสวและสง่าผ่าเผย ไม่เป็นชิตที่อับเฉาเผ่า 
ทุกข์ที่กลุ้มรุมดวงใจ แม้เป็นชิตพระหนุ่มและสามเณรน้อย ๆ ก็ยังน่าปีติยินดีและน่าเคารพนับถือตามภูมิ 
ของแต่ละองค์ที่อุตส่าห์พยายามชำระขัดเกลาได้ตามฐานะของตน ๆ 

บางครั้งแกมาเล่าถวายท่านเรื่องแกขึ้นไปพรหมโลก ว่าเห็นแต่พระจำนวนมากมายในพรหมโลก 
ไม่เห็นมีฆราวาสสลับปนอยู่บ้างเลย ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ท่านตอบว่าเพราะที่พรหมโลกโดยมากมีแต่ 
พระที่ท่านบำเพ็ญชิตสำเร็จธรรมขั้นอนาคามีผลแล้ว เวลาท่านตายก็ไปเกิดในพรหมโลก ส่วนฆราวาสมี 
จำนวนน้อยมากที่ท่าเพ็ญตนจนได้สำเร็จธรรมขั้นอนาคามีผลแล้วไปเกิดและอยู่ในพรหมโลกชั้นใด 
ขั้นหนึ่ง ฉะนั้นโยมจึงเห็นแต่พระไม่เห็นฆราวาสสับปนอยู่เลย อีกประการหนึ่ง ล้าโยมสงสัย ทำไม 



จึงไม่ถามพระท่านบ้าง เสียเวลาขึ้นไปถึงแล้ว มาถามอาตมาทำไม แกหัวเราะแล้วเรียนท่านว่าลืมเรียน 
ถามพระท่าน เวลาลงมาแล้วจึงระลึกได้ก็มาเรียนถามท่าน ต่อไปถ้าไม่ลืมเวลาขึ้นไปอีกจึงจะเรียนถาม 
พระท่าน ท่านอาจารย์ตอบปัญหายายแกมความหมายเป็นสองนัย นัยหนึ่งตอบตามความจริง นัยสอง 
ตอบเป็นเชิงแล้ความสงสัยของยายแก่ที่ถาม ต่อมาท่านห้ามไม่ให้แกออกรูสิ่งภายนอกมากไป เสียเวลา 
พิจารณาธรรมภายในซึ่งเป็นทางมรรคทางผลโดยตรง ยายแก , ก็ปฏิบัติตามท่าน ท่านอาจารย์เองชมเชย 
ยายแก่คนนั้นให้พระพิงเหมือนกันว่า แกมีภูมิธรรมสูงที่น่าอนุโมทนา พวกพระเรามีหลายองค์ที่ไม , อาจรู้ 
ได้เหมือนยายแก' คงเป็นด้วยเหตุเหล่านั้ที่ท่าให้ท่านพักอยู่วัดหนองผือนานกว่าที่อื่น ๆ ช้าง คือวัดหนอง 
ผือเป็นศูนย์กลางของคณะปฏิบัติทั้งหลาย นั้งที่เที่ยวอยู่ในที่ต่าง ๆ แถบนั้น ทั้งที่พักอยู่ตามสำนักต่าง ๆ ที่ 
ไปมาหาสู่ท่านได้อย่างสะดวกสบายทั้งทำเลบำเพ็ญสมณธรรมมีมาก หาเลือกได้ตามชอบใจ เพราะมีทั้ง 
ป่าธรรมดา มีทั้งภูเขา มีทั้งถํ้า ซึ่งเหมาะแก่ผู้แสวงหาที่บำเพ็ญอยู่มาก 

ท่านอาจารย์มั่นพักอยู่วัดหนองผือ ๕ พรรษา เฉพาะองค์ท่านเองพักอยู่กับที่ไม่ค่อยได้ไปเที่ยว 
วิเวกทางไหนเหมือนเมื่อก่อน เพราะอายุท่านราว ๗๕ ปีเข้าไปแล้ว สุขภาพก็นับวันทรุดลง เพียงพักอยู่ 
เป็นร่มเงาของบรรดาศิษย์ที่กำลังแสวงหาธรรม ได้อาศัยความร่มเย็นก็เป็นที่ภาคภูมิใจพอแล้ว ท่านพักอยู่ 
ที่นี่ เหตุการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับภูตผีเทวดาไม่ค่อยมีมาก มีมาหาท่านก็เป็นบางสมัย ไม , ค่อยมีปอยนัก 
เหมือนท่านพักอยู่ที่เชียงใหม่ แต่ท่านทำประโยชน์แก่พระเณรและประชาชนได้มากกว่าที่อื่น ๆ ในเขต 
จังหวัดสกลนคร ที่วัดหนองผือโดยมากเป็นป่าดงพงถึกไข้ป่าชุกชุมมาก พระเณรไปกราบเยี่ยมท่าน ท่าน 
ต้องสั่งให้รีบออกล้าจวนเข้าหน้าฝน ล้าหน้าแล้งก็อยู่ได้นานหน่อย ผู้ป่วยต้องใช้ความอดทนเพราะยาแล้ 
ไข้ไม่มีใช้กันเลยในวัดนั้น เนื่องจากยาหายากไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้ ล้าเป็นไข้จำต้องใช้ธรรมโอสถ 
แทนยา คือ ต้องพิจารณาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยสติปัญญาอย่างเข้มแข็งและแหลมคม 
ไม่เช่นนั้นก็แล้ทุกขเวทนาไม , ได้ ไข้ไม่สร่างไม่หายได้เร็วกว่าธรรมดาที่ควรเป็นได้ 

ผู้ที่สติปัญญาผ่านทุกขเวทนาในเวลาเป็นไข้ไปได้อย่างอาจหาญ ย่อมได้หลักยึดทั้งเวลาปกติและ 
เวลาเจ็บไข้ได้ทุกข์ ตลอดเวลาจวนตัวจริง ๆ ไม , ท้อแท้อ่อนแอและเสียทีในวาระสุดท้าย เป็นผู้กำชัยชนะ 
ในทุกขสัจไว้ได้อย่างประจักษ์ใจ และอาจหาญต , อคติธรรมดา คือ ความตาย การรู้ทุกขสัจด้วยสติปัญญา 
จริง ๆ ไม่มีการอาลัยในเวลาต่อไป จิตยึดความจริงที่เคยพิจารณารู้แล้วเป็นหลักใจตลอดไป เมื่อถึงคราว 
จวนตัวเข้ามา สติปัญญาประเภทนั้นจะเข้ามาเทียมแอกเพื่อลากเซ็นทุกข์ด้วยการพิจารณาให้ถึงความ 

ปลอดภัยทันที ไม่ยอมทอดธุระนอนจมทุกข์อยู่ดังแต่ค่อนที่ยังไม่เคยกำหนดรู้ทุกข์เลย แต่สติปัญญา 
ประเภทนี้จะเข้าประชิดข้าศึกทันที กิริยาท่าทางภายนอกก็เป็นเหมือนคนไข้ทั่ว ๆ ไป คือมีการอิดโหย 
โรยแรงเป็นธรรมดา แต่กิริยาภายในคือใจกับสติปัญญาจะเป็นลักษณะทหารเตรียมออกแนวรบ ไม่มีการ 
สะท้านหวั่นไหวต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมากน้อยในขณะนั้น มีแต่การค้นหามูลความจริงของกาย เวทนา 
จิต ธรรม ซึ่งเป็นที่รวมแห่งทุกข์ในขณะนั้นอย่างเอาจริงเอาจัง ไม , กลัวว่าตนสัหรือทนทุกข์ไม่ไหว กลัว 
แต่สติปัญญาจะไม , รู้รอบทันกับเวลาที่ต้องการเท่านั้น การพิจารณาธรรมของจริงมีทุกขสัจเป็นต้น กับผู้ 
ต้องการรู้ความจริงอยู่อย่างเต็มใจที่เคยรู้เห็นมาแล้วนั้น ท่านไม , ถือเอาความลำบากมาเป็นเครื่องกีดขวาง 
ทางเดินให้เสียเวลา และทำความอ่อนแอแก , ตนอย่างไร้ประโยชน์ที่ควรจะได้เลย มีแต่คิดว่าทำอย่างไรจึง 
จะรู้ ทำอย่างไรจึงจะเห็นความจริงดังที่เคยเห็นประจักษ์มาแล้ว ก็ต้องทำอย่างนั้นจนรู้ประจักษ์ขึ้นมาใน 
ปัจจุบัน ไม , พ้นมือสติปัญญาศรัทธาความเพียรไปได้ เมื่อรู้ความจริงแล้ว ทุกข์ก็จริง กายก็จริง ใจก็จริง 
ต่างอันต่างจริงไม่มีอะไรรังควานรังแกบีบคั้นกัน สมุทัยที่ก่อเหตุให้เกิดทุกข์ก็สงบตัวเอง ไม , คิดปรุงว่า 



กลัวทุกข์กลัวตายหรือกลัวไข้ไม่หาย อันเป็นอารมณ์เขย่าใจให้ว้าวุ่นขุ่นมัวไปเปล่า ๆ เมื่อสติปัญญารู้รอบ 
แล้ว ไข้ก็สงบลงในขณะนั้น หรือแม้ไข้ยังไม่สงบลงในขณะนั้น แต่ไม่กำเริบรุนแรงต่อไป และไม่ทับใจ 
ให้เกิดทุกขเวทนาไปด้วย ที่เรียกว่าป่วยกายป่วยใจกลายเป็นไข้สองซ้อน 

การพิจารณาทุกขเวทนาในเวลาเจ็บไข้ได้ทุกข์ พระธุดงค์ท่านชอบพิจารณาเป็นข้อวัตรของการ 
แกซ้อมสติปัญญาให้ทันกับเรื่องของตัว โดยมากก็เรื่องทุกข์ ทั้งทุกข์กาย ทั้งทุกข์ใจ รายใดขณะที่กำลัง 
เป็นไข้แสดงอาการระสํ่าระสายกระวนกระวายในวงพระปฏิบัติท่านถือว่า รายนั้นไม , เป็นท่าทางจิตใจ 

เกี่ยวกับสมาธิและปัญญา ไม่สามารถประคองตัวได้ในเวลาจำเป็นเช่นนั้น ไม่สมกับสร้างสติปัญญาเครื่อง 
ปราบปรามและป้องกันตัวไว้เพื่อสงคราม คือ ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากเหตุต่าง ๆ แต่แล้วกลับเหลวไหล 
ไร้มรรยาทขาดสติปัญญา แต่รายใดสำรวมสติอารมณ์ได้ด้วยสติปัญญา ไม่แสดงอาการทุรนทุรายในเวลา 
เช่นนั้น ท่านชมและถือว่ารายนั้นดีจริง สมเกียรติพระปฏิบัติที่เป็นนักต่อกู้ สมกับปฏิบัติมาเพื่อต่อกู้จริง 
ๆ เห็นผลในการปฏิบัติของตนและประกาศตนให้หมู , คณะเห็นประจักษ์โดยทั่วกันอีกด้วย วงพระธุดงค์ 
ท่านถือกันตรงนี้เป็นสำคัญ แม้องค์ที่ถูกภัยคุกคามนั้น ท่านก็สือท่านเหมือนกันว่าจะไม่ยอมแพ้แม้จนตาย 
ไปในเวลานั้น คือไม่ยอมแพ้ทางสติปัญญาอันเป็นเครื่องพิจารณาเพื่อหาทางออกอย่างปลอดภัยไร้กังวล 
เมื่อสุดวิสัยจะอยู่ตอไปไม , ได้แล้ว 

ดังนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงความจริงดังที่ท่านสั่งสอนไว้แล้วจึงเป็นผู้เชื่อต่อความจริง ไม่ยอม 
ถอยทัพกลับแพ้ข้าศึกที่เผชิญหน้าอยู่ในขณะนั้น ต้องต่อกู้จนตาย ร่างกายทนไม , ไหวก็ปล่อยให้ตายไป 
แต่ใจกับสติปัญญาเครื่องรักษาและป้องกันตัวท่านไม , ยอมปล่อยวาง พยายามฉุดลากกันไปจนได้ ไม่ให้ 
ไร้ผลในส่วนที่ตนมุ่งหมายสมกับเป็นนักรบหวังชัยชนะเพื่อเอาตัวรอดพาไปจอดในที่เหมาะสมและ 
ปลอดภัยจริง ๆ ธรรมบทว่า ธมฺโม หเว รกฺขดึ ธมฺมจา'รึ นั้นเป็นประจักษ์อยู่กับใจผู้ปฏิบัติตามหลักความ 
จริงไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นแน่นอน นอกจากปฏิบัติแบบสะเทิ้นนี้าสะเทิ้นบก ไม่จริงไม่จังเท่านั้น ผล 
ก็ไม่ทราบว่าจะให้เป็นความจริงมาได้อย่างไร นอกจากจะมาขัดกับความจริงเท่านั้น ไม่มีอย่างอื่นที่จะพอ 
สันนิษฐานได้ เพราะคำว่าธรรมแล้วต้องเหตุกับผลลงกันได้ จึงจะเรียกว่า สวากขาตธรรม ตามที่ 

ประทานไว้ 

พระธุดงค์ท่านมุ่งปฏิบัติเพื่อเห็นผลในปัจจุบันทันตาจากศาสนธรรมมากกว่าอื่นในบรรดาผลที่จะ 
ควรปรากฏในปัจจุบัน เช่น สมาธิความสงบเย็นใจ ปัญญาการถอดถอนลูกศรคือกิเลสประเภทต่าง ๆ 
ออกจากใจ ซึ่งทั้งสองประเภทนี้เป็นความสุขเย็นใจขึ้นไปเป็นขั้น ๆ ที่ควรจะเห็นได้ประจักษ์ใจในทิฏฐ 
ธรรมปัจจุบัน ท่านจึงหมายมั่นหมั่นเพียรเพื่อรู้เห็นในปัจจุบัน อันเป็นการตัดปัญหาข้อขัดข้องและกดถ่วง 
ใจไปเป็นพัก ๆ ล้าควรพ้นไปได้ในวันนี้ เดือนนี้ ปีนี้ หรือชาตินี้ ก็ขอให้พ้นไปด้วยความเพียรที่กำลัง 
ตะเกียกตะกายอยู่อย่างสุดกำลังตลอดมา 

แม้ท่านอาจารย์เองก็อบรมพระเณรด้วยอุบายการปลุกจิตปลุกใจไม , ให้ท้อแท้อ่อนแอต่อหน้าที่ของ 
ตน ทั้งในยามปกติและเวลาเจ็บไข้ได้ทุกข์ ท่านเทศน์ปลุกใจให้เป็นนักต่อกู้เพื่อกู้ตัวเองให้พ้นภัยไปทุก 
ระยะ ยิ่งเวลาป่วยไข้ด้วยแล้ว รายใดแสดงอาการอ่อนแอและกระวนกระวาย ไม่สำรวมมรรยาทและสติ 
อารมณ์ด้วยแล้ว รายนั้นต้องถูกเทศน์อย่างหนัก ดีไม่ดีไม่ให้พระเณรไปพยาบาลรักษาเสียด้วย โดยเห็น 
ว่าความอ่อนแอความกระวนกระวายและร้องครางต่าง ๆ ไม่ใช่ทางระงับโรคและบรรเทาทุกข์แต่อย่างใด 
คนดี ๆ เราท่าเอาก็ได้ไม่เห็นยากเย็นอะไร ทั้งไม , ใช่ทางของพระผู้มีเพศอันอดทนและใคร่ครวญเลย ไม่ 
ควรนำมาใช้ในวงปฏิบัติ จะกลายเป็นโรคระบาดติดต่อก่อแขนงออกไป เป็นตัวอย่างไม่ดีแก , ผู้อื่นยึดเอา 



อย่าง กลายเป็นโรคเลอะเทอะไปด้วยการร้องครางทิ้งเนื้อทิ้งตัวเหมือนสัตว์จะตายดิ้นรนกระเสือก 

กระสนฉะนั้น เราเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติ อย่ายึดเอาลัทธิสัตว์มาใช้จะกลายเป็นพระลัทธิสัตว์ 

ศาสนาของสัตว์ไปทั่วทุกหนทุกแห่งจนกลายเป็นพระโลกแตกศาสนาโลกแตกไปซึ่งมิใช่ลัทธิของพุทธ 
ศาสนาเลย อาการหนักหรือเบาแม้จะไม่แสดงออกมา คนดีมีสติพอรู้เรื่องและดูกันรู้ เพราะการเจ็บไข้ได้ 
ทุกข์ ใครก็เคยมีเคยเป็นมาด้วยกัน ถ้าหายได้ด้วยการกระวนกระวายร้องครางก็ไม่ต้องรักษากันด้วย 

หยูกยา ใครเป็นขึ้น ผู้นั้นร้องครางขึ้นเสียไข้ก็หายไปเอง ยิ่งง่ายนิดเดียวไม , ต้องรักษาให้ลำบากและ 

เสียเวลาเปล่า ๆ นี่เวลาเป็นไข้ เราร้องครางไข้มันหายไหมล่ะ ถ้าไม , หายจะร้องครางประกาศความโง่ 
ความไม่เป็นท่าของตัวให้คนอื่นเบื่อกันทำไม นี่คือกัณฑ์เทศน์รายที่ไม่เป็นท่าต้องได้รับจากท่าน และทำ 
ให้ท่านผู้อื่นรำคาญด้วยความไม่เป็นท่าของเธอองค์นั้น 

แต่รายที่เข้มแข็งและสงบสติอารมณ์ด้วยดี ไม่แสดงอาการทุรนทุราย เวลาท่านไปเยี่ยมไข้ ท่าน 
ต้องแสดงความยินดีด้วย แสดงความชมเชยและเทศน์ให้พีงอย่างจับใจและเพลินไปในขณะนั้น แม้ไข้ 
หายไปแล้วก็แสดงความชมเชยในลำดับต่อไปอยู่เสมอ และแสดงความพอใจความไว้ใจด้วยว่า ต้องอย่าง 
นั้น จึงสมกับเป็นนักรบในสงครามกองทุกข์ ไม , ต้องบ่นให้ข้าศึกว่า มามากหรือมาน้อยมาเท่าไรก็รบมัน 
เท่านั้นจนสุดกำลังอาวุธและความสามารถขาดดิ้น ไม , ถอยทัพกลับยอมแพ้ให้ข้าศึกมาเหยียบยํ่าซํ้าเติม เรา 
เป็นนักรบในวงปฏิบัติ ไม , ต้องบ่นให้การเจ็บไข้ได้ทุกข์ว่าทุกข์มากทุกข์น้อย ทุกข์มีเท่าไรกำหนดรู้ให้ 
หมด เพราะทุกข์มากหรือน้อยถ้วนเป็นสัจจธรรมของจริงด้วยกัน ผู้ประสงค์อยากรู้ของจริงแต่กลัวทุกข์ 
ไม่ยอมพิจารณาจะรู้ของจริงได้อย่างไร พระพุทธเจ้าทรงรู้ของจริงก็เพราะการพิจารณา มิใช่เพราะการ 
ร้องครางต่าง ๆ ดังพระไม่เป็นท่าประกาศขายตัวอยู่เวลานี้ พระองค์ได้ตรัสไว้หรือเปล่าว่า ถ้าต้องการรู้ 
ความจริงต้องร้องต้องครวญคราง ผมเรียนน้อยจึงไม่เจอธรรมบทนี้ การร้องครางมันอยู่ในคัมภีร์ไหนก็ 
ไม่ทราบ ใครเรียนมาก ถ้าพบเห็นพระองค์ตรัสไว้ดังที่ว่านั้นนิมนต์นำมาบอกผมบ้าง เผื่อจะไม่ต้องสั่ง 
สอนใครให้พิจารณาและอดทนกันให้ลำบาก ต่างคนต่างร้องเอาครางเอาให้เป็นของจริงขึ้นมาเต็ม 

โลกธาตุโน้น จะได้เห็นนักปราชญ์สำเร็จมรรคผลด้วยการครวญครางขึ้นในโลก แข่งธรรมของ 

พระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ได้สองพันกว่าปีแล้ว ว่าไม่เป็นของจริงล้าสมัยไปแล้ว ธรรมของนักปราชญ์รุ่น 
หลังนี้เป็นธรรมใหม่และจริงทันสมัย ไม , ต้องพิจารณาให้ลำบาก เพียงแต่ครางเอาครางเอาเท่านั้นก็สำเร็จ 
มรรคผลรวดเร็วทันใจ สมกับสมัยที่คนชอบผลดีมีความสุขด้วยทำเหตุชั่ว ๆ ซึ่งกำลังจะเกลื่อนโลกอยู่ 
แล้ว ต่อไปน่ากลัวโลกจะคับแคบไม่มีที่ให้นักปราชญ์สมัยใหม่อยู่ ผมมันหัวโบราณ พระพุทธเจ้าว่า 
อย่างไรก็เชื่อตามอย่างนั้น ไม่กล้าลัดคิว กลัวเวลาเท้าพ้นจากพื้นแล้วจะกลับเอาศีรษะและปากลงฟาดกับ 
พื้นตายแบบไม่เป็นท่า น่าอนาถใจเหลือประมาณ ธรรมเหล่านี้จะได้ฟ้งเวลาท่านเทศน์สอนพระที่ 

อ่อนแอไม , อดทนและเข้มแข็งต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในเวลาป่วย หรือเวลา'ฟิกทรมานตนด้วยตปธรรม 
อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วเกิดความอ่อนแอท้อถอยขึ้นมาในระหว่างการบำเพ็ญ ไม่สามารถพิจารณาด้วย 
อุบายต่าง ๆ จนผ่านพ้นไปได้ด้วยความพากเพียรของนักต่อสั จึงมักได้ฟิงธรรมประเภทเผ็ดร้อนจากท่าน 
เสมอ แต่ผู้สนใจจริง ๆ ธรรมดังกล่าวกลับเป็นธรรมโอสถเครื่องปลุกประสาทให้เกิดความอาจหาญร่าเริง 
ในการบำเพ็ญ ไม , ลดหย่อนอ่อนกำลังลงง่าย ๆ มีทางกำชัยชนะได้เป็นพัก ๆ จนถึงแดนแห่งความเกษมได้ 
ด้วยธรรมเหล่านี้ เพราะเป็นธรรมปลุกให้ตื่นตัวตื่นใจ ไม , นอนจมอยู่กับความเกียจคร้านอ่อนแอ อันเป็น 
ทางเดินของวัฏฏทุกข์ประจำวัฏฏวน 



ระยะที่ท่านอาจารย์พักอยู่วัดหนองผือมีพระตายในวัด ๒ องค์ ตายบ้านนาในอีกหนึ่งองค์ องค์ 
แรกอายุราวกลางคน ท่านองค์นี้บวชเพื่อปฏิบัติโดยเฉพาะ และปฏิบัติอยู่กับท่านอาจารย์แบบเข้า ๆ ออก 
ๆ เรื่อยมาแต่สมัยท่านอยู่เชียงใหม่ และติดตามท่านจากเชียงใหม่มาอุดรฯ สกลนคร แล้วมามรณภาพที่ 
วัดหนองผือ ทางด้านจิตภาวนาท่านดีมากทางสมาธิ ส่วนทางปัญญากำลังเร่งรัดโดยมีท่านอาจารย์เป็นผู้ 
คอยให้นัยเสมอมา ท่านมีนิสัยเคร่งครัดเด็ดเดี่ยวมาก เทศน์ก็เก่งและจับใจไพเราะมาก ทั้งที่ไม่ได้หนังสือ 
สักตัว เทศน์มีปฏิภาณไหวพริบปัญญาฉลาด สามารถยกข้อเปรียบเทียบมาสาธกให้ผู้ฟ้งเข้าใจได้อย่าง 
ง่าย ๆ แต่น่าเสียดายท่านป่วยเป็นวัณโรคกระเสาะกระแสะมานานมาหนักมากและมรณะที่วัดหนองผือ 
ตอนเช้าเวลาประมาณ ๗ น. ด้วยท่าทางอันสงบสมเป็นนักปฏิบัติทางจิตมานานพอสมควรจริง ๆ เห็น 
อาการท่านในขณะจวนตัวและสิ้นลมแล้วเกิดความเชื่อเลื่อมใสในท่าน และในอุบายวิธีของจิตที่ได้รับการ 
แกอบรมมาเท่าที่ควรก่อนจะมาถึงวาระสุดท้ายซึ่งเป็นขณะที่ต้องช่วยตัวเองโดยเฉพาะ ไม่มีใครแม้รัก 
สนิทอย่างแยกไม , ออกจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ ชิตจะมีทางต้านทานสักับสิ่งเป็นภัยแก่ตนได้อย่างเต็มกำลัง 
ชีเมือที่มีอยู่และแยกตัวออกได้โดยปลอดภัย เพราะวาระสุดท้ายเป็นข้าศึกศัตรูต่อตัวเองอย่างสำคัญ ใครมี 
อุบายฉลาดหรือขลาดเขลาเมามัวเพียงไร ก็ต้องมาเผชิญกับเหตุการณ์อันนี้จนได้ ผู้ช่วยตัวเองได้ก็ดีไป 
ผู้ช่วยตัวเองไม่ได้ก็จมไป และจมอยู่ในความไม่เป็นท่าของตนโดยไม่มีใครช่วยได้ ฉะนั้นที่พระพุทธเจ้า 
ตรัสไว้ว่า โกนุ หาโส ชิมานนุโท เป็นต้น ซึ่งแปลเอาความว่า ก็เมื่อโลกอันความมืดด้วย ราคะ โทสะ 
โมหะ เหมือนไฟกองใหญ่ไหม้ลุกโพลงอยู่ทั้งวันทั้งคืนเช่นนี้ ยังพากันหัวเราะเฮฮาหน้ายิ้มอยู่ได้ ทำไม 
ไม่พากันแสวงหาที่พึ่งเสียแต่บัดนี้เล่า? อย่าพากันอยู่แบบนี้ เดี๋ยวจะพากันไปแบบนี้ ตายแบบนี้ แล้วก็ 
เสวยผลทนทุกข์แบบนี้กันอีกไม่มีสิ้นสุดได้ ดังนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อเตือนหมู่ชนไม่ให้ลืมตัวจนเกินไป 

พระคาถาที่ทรงเตือนไว้นั้นฟิงแล้วน่าอับอายแทบมุดหน้าลงในดิน กลัวพระองค์จะทรงมองหน้า 
ตนที่เพลิดเพลินไม่รู้จักตาย อายก็อาย อยากก็อยาก รักก็รัก เกลียดก็เกลียด เพราะนิสัยของปุถุชนมัน 
หากดื้อด้านอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมา ไม , ทราบจะทำอย่างไรจึงจะละได้ นี้เหมือนเป็นคำที่ทูลตอบพระองค์ 
ด้วยความละอายที่ตนละไม , ได้ตามคำที่ทรงตำหนิ 

ที่เขียนเรื่องพระองค์ที่มรณภาพในวัดหนองผือแทรกลงในประวัติท่านบ้าง เนื่องจากเห็นว่าเป็น 
คติแก่พวกเราอยู่บ้าง ซึ่งกำลังเดินทางไปสู่จุดนั้นด้วยกัน ได้พิจารณาเพื่อตัวเองในวาระต่อไป ขณะท่าน 
องค์นั้นจะสิ้นลมท่านอาจารย์มั่นและพระสงฆ์ซึ่งกำลังจะออกบิณฑบาต ได้พากันแวะเข้าไปปลงธรรม 
สังเวชที่กำลังแสดงอยู่อย่างเต็มตา พอท่านสิ้นลมแล้วชั่วขณะหนึ่ง ซึ่งเป็นขณะที่ท่านอาจารย์กำลังยืน 
รำพึงอยู่อย่างสงบได้พูดออกมาด้วยท่าทางเคร่งขรึมว่า “ไม่น่าวิตกกับเธอหรอก เธอขึ้นไปอุบัติที่อาภัส 
ราพรหมโลกชั้น ๖ เรียบร้อยแล้ว” นับว่าหมดปัญหาไปสำหรับท่านในครั้งนี้ แต่เสียดายอยู่หน่อยหนึ่ง 
ล้าท่านมีชีวิตยืดเวลาเร่งวิปัสสนาให้มากยิ่งกว่านี้บ้าง ก็มีหวังได้ขึ้นพรหมโลก ๕ ชั้น ชั้นใดชั้นหนึ่งแล้ว 
เตลิดถึงที่สุดเลย ไม , ต้องกลับมาวกเวียนในวัฏฏวนนี้อีกที่เป็นปัญหาอยู่มากเวลานี้ก็ศึอ พวกเราไม่ทราบ 
ว่าใครจะเตรียมไปชั้นไหนกันแน่บ้าง จะไปชั้นเดียรัจฉาน เปรต ผี นรก อเวจี หรือชั้นมนุษย์ เทวบุตร 
เทวธิดา อินทร์ พรหม หรือนิพพานชั้นใดกันแน่ ฉะนั้น เพื่อความแน่ใจจงดูเข็มทิศคือใจของตน ๆ ให้ 
ดี ว่าเบนหน้าไปทางใดมาก เป็นทางดีหรือชั่ว ควรพิจารณาด้วยดีแต่บัดนี้ ตายแล้วไม่มีทางแก้ไขได้อีก 
ใคร ๆ ก็ทราบกันทั่วโลกว่าความตายคือแดนสุดวิสัย ท่าอะไรต่อไปอีกไม่ได้ดังนี้ 

องค์ที่สองเป็นไข้ป่า ท่านเป็นพระชาวอุบลฯ นับแต่เริ่มป่วยรวมเวลาประมาณหนึ่งเตือนก่อน 
ท่านจะมรณภาพ มีพระองค์หนึ่งท่านพิจารณาเห็นเหตุการณ์ของท่านผู้ป่วยอย่างไรไม่ทราบ วันนั้นตอน 



เย็น ท่านขึ้นไปกราบท่านอาจารย์และสนทนาธรรมกันในแง่ต่าง ๆ จนเรื่องวกเวียนมาถึงท่านผู้ป่วย 
พระองค์นั้นได้โอกาสจึงกราบเรียนเหตุการณ์ที่ตนปรากฏถวายท่านว่า คืนนี้ไม่ทราบว่าจิตเป็นอะไรไป 
กำลังพิจารณาธรรมอยู่ดี ๆ พอสงบลงไปปรากฏว่าเห็นท่านอาจารย์ไปยืนอยู่หน้ากองฟินที่ใครก็ไม่ทราบ 
เตรียมขนมากองไว้ว่า “ให้เผาท่าน...ตรงนี้เอง ตรงนี้เหมาะกว่าที่อื่น ๆ ดังนี้” ทำไมจึงปรากฏอย่างนั้นก็ 
ไม่ทราบ หรือผู้ป่วยจะไปไม่รอดจริงหรือ แต่ดูอาการก็ไม่เห็นรุนแรงนักที่ควรจะเป็นได้อย่างที่ปรากฏ 
* 1 ' 

พอพระองค์นั้นกราบเรียนจบลง ท่านก็พูดขึ้นทันทีว่าผมพิจารณาทราบมานานแล้ว อย่างไรก็ไป 
ไม่รอด แต่เธอไม่เสียทีแม้จะไปไม่รอดสำหรับความตาย เหตุการณ์แสดงบอกเกี่ยวกับจิตใจเธอสวยงาม 
มาก สุคติเป็นที่ไปของเธอแน่ แต่ใคร ๆ อย่าไปพูดเรื่องนี้ให้เธอพิงเด็ดขาด เมื่อเธอทราบเรื่องนี้จะเสียใจ 
แล้วจะทรุดทั้งกายและเสียทั้งใจ สุคติที่เธอควรจะได้อยู่แล้วจะพลาดไปได้ เพราะความเสียใจเป็นเครื่อง 
ทำลาย 

พออยู่ต่อมาไม่กี่วัน พระที่ป่วยก็เกิดปุบปับขึ้นในทันทีทันใดตอนค่อนคืน พอ ๓ นาฬิกากว่า ๆ ก็ 
สิ้นลมไปด้วยความสงบ จึงทำให้คิดเรื่องท่านอาจารย์เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่า พออะไรมาผ่านท่านคง 
พิจารณาไปเรื่อย ๆ ในทุกเรื่อง เมื่อทราบเหตุการณ์ชัดเจนแล้ว ก็ปล่อยไว้ตามสภาพของสิ่งนั้น ๆ 

กลางวันวันหนึ่ง มีพระเป็นไข้มาเลเรียในวัดนั้น วันนั้นปรากฏว่าไข้เริ่มหนักแต่เช้า เจ้าตัวก็ไม่ 
ไปบิณฑบาตและไม่ฉันจังหันด้วย พระที่ป่วยต่อสักับทุกขเวทนาด้วยการพิจารณาแต่เช้าจนบ่าย ๓ โมงไข้ 
จึงสร่าง ตอนกลางวันที่ท่านกำลังพิจารณาอยู่ ปรากฏว่ากำลังเรี่ยวแรงอ่อนเพลียมาก ท่านเลยเพ่งจิตให้ 
อยู่กับจุดใดจุดหนึ่งของทุกขเวทนาที่กำลังกำเริบหนัก โดยไม่คิดทดสอบแยกแยะเวทนาด้วยปัญญาแต่ 
อย่างใด พอดีเวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านอาจารย์ท่านพิจารณาดูพระองค์นั้นกำลังปฏิบัติอยู่อย่างชัดเจน แล้ว 
ย้อนจิตกลับมาตามเดิม 

พอบ่าย ๔ โมง ท่านที่ป่วยมาหาท่านอาจารย์พอดี ท่านก็ตั้งปัญหาถามขึ้นทันที โดยพระนั้นไม่ 
ทราบสาเหตุบ้างเลยว่า ทำไมท่านจึงพิจารณาอย่างนั้นเล่า? การเพ่งจิตจ้องอยู่ไม่ใช้ปัญญาพิจารณา 
แยกแยะ กาย เวทนา ชิต ให้รู้เรื่องของกันและกัน ท่านจะทราบความจริงของกาย ของเวทนา ของจิต 
ได้อย่างไร แบบท่านเพ่งจ้องอยู่นั้นมันเป็นแบบฤาษี แบบหมากัดกัน ไม่ใช่แบบพระผู้ต้องการทราบ 
ความจริงในธรรมทั้งหลายมีเวทนาเป็นต้น ต่อไปอย่าทำอย่างนั้น มันผิดทางที่จะให้รู้ให้เห็นความจริง 
ทั้งหลายที่มีอยู่ในกาย ในเวทนา ในชิต ตอนกลางวันผมได้พิจารณาดูท่านแล้วว่า ท่านจะปฏิบัติอย่างไร 
บ้างกับทุกขเวทนาที่กำลังแสดงอยู่ในเวลาเป็นไข้ พอดีไปเห็นท่านกำลังเพ่งจิตจ่ออยู่กับเวทนาเฉย ๆ ไม่ 
ใช้สติปัญญาคลี่คลายดูกาย ดูเวทนา ดูจิตบ้างเลย พอเป็นทางให้สงบและถอดถอนทุกขเวทนาในเวลา 
นั้น เพื่อไข้จะได้สงบลงดังนี้ 

การอนุเคราะห์เมตตาแก่บรรดาศิษย์ ท่านมิได้เลือกกาลสถานที่ แต่อนุเคราะห์ด้วยวิธีต่าง ๆ 
ตามที่เห็นสมควรจะทำได้เมื่อไรและแก , ผู้ใด ท่านเมตตาอนุเคราะห์อย่างนั้นเสมอมา บางทีท่านก็บอกตรง 
ๆ ว่า ท่านองค์นี้ไปภาวนาอยู่ที่ถํ้าโน้นดีกว่ามาอยู่กับหมู , คณะอย่างนี้ นิสัยท่านชอบถูกดัดสันดานอยู่เป็น 
นิตย์ นี่ก็ไปให้เสือช่วยดัดเสียบ้าง ชิตจะได้กลัวและหมอบสงบลงได้ พอเห็นอรรถเห็นธรรมและอยู่ 
สบายบ้าง อยู่อย่างนี้ไม่ดี คนหัวดื้อต้องมีสิ่งแข็ง ๆ คอยดัดบ้างถึงจะอ่อน เช่นเสือเป็นต้น พอเป็นคู่ 
ทรมานกันได้ คนกลัวเสือก็ต้องเอาเสือเป็นครู ดีกว่าอาจารย์ที่ตนไม่กลัวเป็นครู กลัวผีก็ควรเอาผีเป็นครู 
ค , ทรมาน ชิตกลัวอะไรก็เอาสิ่งนั้นเป็นครค่ทรมาน ชัดว่าเป็นผ้ฉลาดในการ‘ฟิกทรมานตน 



พระองค์นั้นแต่ก่อนที่ยังไม่บวชเธอเคยเป็นนักเลงมาแล้ว จึงมีนิสัยกล้าหาญและตรงไปตรงมา 
ว่าจะอยู่ต้องอยู่ ว่าจะไปต้องไป และมีนิสัยหัวดื้ออยู่บ้าง แต่ดื้อแบบพระพอได้รับโอวาทอย่างเด็ด ๆ 
เช่นนั้นแล้ว เธอก็ตัดสินใจจะไปตามคำที่ท่านบอก โดยให้เหตุผลแก , ตัวเองว่า พระขนาดท่านอาจารย์มั่น 
นี้จะบอกเราไปให้เสือกินนั้น เป็นไปไม่ได้แน่ ๆ เราต้องไปอยู่ถํ้านั้นตามคำที่ท่านบอก ตายก็ยอมตาย ไม่ 
ต้องเสียดายชีวิตเพื่อได้เห็นเหตุเห็นผลในคำที่ท่านบอก ว่ามีความจริงมากน้อยเพียงไร เราเคยได้ยินแต่ 
คนอื่นบอกเล่าว่า ท่านพูดอะไรต้องมีเหตุผลแฝงอยู่ในคำพูดนั้นอย่างสมบูรณ์เสมอไป คือท่านพิจารณา 
ด้วยความละเอียดถี่ล้วนแล้วถึงได้พูดออกมา ผู้ที่ทราบความหมายของท่านพยายามปฏิบัติตามย่อมได้ผล 
ทุกรายไป ก็คำที่ท่านพูดกับเราคราวนี้เป็นคำพูดที่หนักแน่นมาก ซึ่งประกอบด้วยเมตตาพร้อมทั้ง 
ความเห็นแจ้งภายใน ประหนึ่งท่านควักเอาหัวใจเราไปขยี้ขยำดูจนทราบเรื่องทุกอย่างแล้ว ถ้าเราไม่เชื่อ 
และปฏิบัติตามท่านเมตตาบอกอย่างตรงไปตรงมาในคราวนี้ เราก็ไม่ใช่พระ เราก็คือนาย...ดี ๆ นั้นเอง 
อย่างไรก็ตาม เราต้องไปอยู่ในถํ้านั้นแน่นอนในครั้งนี้ จะตายก็ตายไป เมื่อไม , ตายขอให้รู้ธรรมแปลก 
ประหลาดในที่นั้นจนได้ คำพูดท่านบ่งบอกชื่อเราอย่างชัดเจนไม่มีเงื่อนงำแฝงอยู่เลย แม้คำที่ท่านว่า 
“เราหัวดื้อไม่ยอมลงใครง่าย ๆ”นั้น ก็เป็นเครื่องวัดความลูกต้องได้อย่างสมบูรณ์แล้ว เรายังไม่สามารถรู้ 
เรื่องเราได้เท่าท่านเลย เท่าที่ทราบบ้างก็เป็นดังท่านว่าจริง ๆ เราจึงเป็นคนชนิดที่ท่านว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ 
ฉะนั้นอุบายที่ท่านบอกเครื่องทรมานคือเสือให้เรา จึงเป็นคำที่ไม , ควรขัดแย้งอย่างยิ่ง นอกจากจะปฏิบัติ 
ตามท่านเท่านั้น 

ความจริงท่านองค์นี้มีนิสัยหัวดื้อไม , ลงใครง่าย ๆ ดังท่านอาจารย์ว่าจริง ๆ พอเธอนำคำพูดของ 
ท่านไปคิดเป็นที่ปลงใจแล้ว วันหลังก็มากราบลาท่านไปถํ้านั้น พอขึ้นไปกราบท่านถามทันทีว่าท่าน...จะ 
ไปไหน เห็นครองผ้าเต็มยศมาหา ท่านองจะออกแนวรบอย่างเอาจริงเอาจัง เธอตอบท่านตามนิสัยว่า 
กระผมจะไปตายในถํ้าที่ท่านอาจารย์บอกให้ไป ท่านอาจารย์พูดสวนขึ้นมาทันทีว่า ผมบอกท่านให้ไป 
ตายในถํ้านั้นจริง ๆ ดังท่านว่าหรือ ผมบอกให้ท่านไปภาวนาต่างหากเล่า? เธอตอบท่านว่าความจริงท่าน 
อาจารย์บอกกระผมให้ไปภาวนาต่างหาก มิได้บอกให้ไปตาย แต่กระผมทราบจากพระท่านเล่าว่าถํ้านั้น 
มีเสือโคร่งใหญ่อยู่ในถํ้าข้างบนของถํ้าที่กระผมจะไปอยู่นั้นเป็นประจำ ซึ่งถํ้านั้นอยู่ไม่ห่างจากถํ้าที่ 

กระผมจะไปอยู่นักเลย และทราบว่ามันเคยเข้าๆออกๆขึ้นๆลงๆถํ้านั้นเสมอ เวลามันจะไปเที่ยวหา 
กินที่ไหน ก็ลงมาผ่านหน้าถํ้าที่กระผมจะไปพักเสมอ จึงไม่แน่ใจในชีวิตเวลาไปพักอยู่ที่นั้น ฉะนั้น 
เวลาท่านอาจารย์ถาม กระผมจึงเรียนตอบตามความรู้สึกที่หวาดต่อมันอยู่เสมอมา ท่านถามว่าก็ถํ้านั้นเคย 
มีพระไปอยู่มาแล้วหลายองค์และหลายครั้ง ก็ไม่ปรากฏว่าเสือมาเอาท่านไปกิน แต่เวลาท่านไปอยู่ที่นั้น 
ทำไมเสือจะมาคว้าเอาไปกินเล่า? เนื้อท่านกับเนื้อพระเหล่านั้นต่างกันอย่างไรจึงท่าให้เสือกลัวและกล้า 
และหิวโหยอยากกินต่างกันนักเล่า? ท่านไปได้เนื้อหอมหวานมาจากไหน เสือถึงได้ชอบนัก ถึงกับต้อง 
จดจ้องมองดู และคอยจะกินเฉพาะท่านเพียงองค์เดียวเท่านั้น 

จากนั้นท่านก็อบรมสั่งสอนเกี่ยวกับมายาของใจที่หลอกลวงคนได้ร้อยแปดพันนัย ยากที่จะตาม 
ทันได้ง่าย ๆ ล้าไม่ใช่นักทดสอบและวิพากษ์วิจารณ์จริง ๆ จะทรมานใจดวงแสนปลิ้นปล้อนให้หายพยศ 
ได้ยาก นี่ยังไม่ถึงไหนก็ยอมเชื่อกิเลสกระซิบใจยิ่งกว่าเชื่ออาจารย์เสียแล้ว จะไปรอดหรือท่าน? ความ 
ตายนั้นพวกเรายังไม , เคยตายกัน แต่โลกกลัวกันมาก ส่วนความเกิดอันเป็นเหยื่อส่อปลาท่าให้ความตาย 
ปรากฏตัวขึ้นมาไม , ค่อยมีใครกลัวกัน ใคร ๆ ก็อยากเกิดกันทั้งโลก ไม่ทราบอยากเกิดอะไรกันนักหนา 
เท่าที่เกิดมาเพียงร่างเดียวก็แสนทุกข์แสนกังวลพออยู่แล้ว ถ้ามนุษย์เราแยกแขนงเกิดได้เหมือนแขนงไม้ 



ไผ่แล้ว ก็ยิ่งอยากเกิดกันมาก เพียงคนเดียวก็อยากแตกแขนงออกไปเป็นร้อยคนพันคน โดยไม , คิดถึง 
เวลาจะตายเลย ว่าจะพร้อมกันกลัวความตายทีละตั้งร้อยคนพันคน โลกนี้ต้องเป็นไฟแห่งความกลัวตาย 
กันจนไม่มีที่อยู่แน่ ๆ เลย เราเป็นนักปฏิบัติทำไมจึงกลัวตายนัก ยิ่งกว่าฆราวาสที่ไม , เคยได้รับการอบรม 
มาเลย และทำไมจึงปล่อยใจให้กิเลสยํ่ายีหลอกหลอนจนกลายเป็นคนสิ้นคิดไปได้ ทั้งที่ความคิดและ 
สติปัญญามีอยู่ ทำไมจึงไม่นำออกมาใช้เพื่อขับไล่กิเลสกองต้มตุ๋นที่ซ่องสุมอยู่ในหัวใจให้แตกกระจาย 
ออกไปบ้าง จะได้เห็นความโง่เขลาของตัวที่เคยมัวเมาเผ่ากิเลสมานานไม่เคยเห็นฤทธิของมัน สนามขัย 
ของนักรบก็คือความกล้าตายในสงครามนั่นเอง ถ้าไม่กล้าตายก็ไม่ต้องเข้าสู่แนวรบ ความกล้าตายนั่นแล 
เป็นทางมาแห่งชัยชนะข้าศึกศัตรู ล้าท่านมุ่งต่อแดนพ้นทุกข์ด้วยความเห็นทุกข์จริง ๆ ท่านก็ต้องเห็น 
ความกลัวตายนั้นว่าเป็นกิเลสพอกพูนทุกข์บนหัวใจ แล้วตามแก้ไขกันที่สนามชัยอันเป็นที่เหมาะสมดังที่ 
ผมชี้บอก ท่านก็จะเห็นโทษแห่งความกลัวว่าเป็นตัวเขย่าก่อกวนใจให้กระเพื่อมขุ่นมัว และเป็นทุกข์ใน 
วันใดหรือเวลาหนึ่งแน่นอน ดีกว่าท่านจะนั่งกอดนอนกอดความกลัวตายนั้นไว้เผาลนหัวอกให้เกิดความ 
ทุกข์ร้อนนอนครางอยู่ในใจ ไม่มีวันปลดปล่อยได้ดังที่เป็นอยู่เวลานี้ ท่านจะเชื่อธรรม เชื่อครูอาจารย์ ว่า 
เป็นความเลิศประเสริฐศักดิ”สิ้ทธ หรือท่านจะเชื่อความกลัวที่กิเลสปล่อยมายั่วหัวอกให้มีความสะทก 

สะท้านหวั่นไหวจนไร้สติปัญญาเครื่องปลดเปลื้องแก้ไขตน มองไปทางไหนมีแต่เสือจะมากัดมาฉีกไป 
กินเป็นอาหารอยู่ท่านองนั้น นิมนต์นำไปคิดให้ถึงใจ ธรรมที่ผมเคยปฏิบัติดัดสันดานตนและเคยได้ผล 
มาแล้ว ก็มีดังที่พูดให้ท่านฟิงนี้แล นอกนั้นผมยังมองไม , เห็น ขอจงคิดให้ดีตัดสินใจให้ถูก 

นับแต่ขณะที่ท่านเทศน์กัณฑ์หนัก ๆ ให้ , พีงแล้ว เธอว่าขณะนั้นใจเหมือนจะออกแสงแพรวพราว 
ขึ้นด้วยความกล้าหาญเพราะความปีติในธรรม พอท่านเทศน์จบลงก็กราบลาท่านลงมา และเตรียมตัวออก 
เดินทางไปลื้าในขณะนั้น 

เมื่อไปถึงลำด้วยความกล้าหาญและเอิบอิ่มด้วยปีติยังไม , หาย ก็ปลงบริขารลงจากบนบ่าเที่ยวดู 
ทำเลที่พักตามบริเวณนั้น แต่ตาเจ้ากรรม ใจเจ้าเวร ท่าให้ระลึกถึงเสือขึ้นมาได้ว่า “ถํ้านี้มีเสือ” พร้อม 
กับสายตาที่มองลงไปพื้นบริเวณหน้าถํ้า ก็ไปเจอเอารอยเท้าเสือที่เหยียบไว้แต่เมื่อไรไม่ทราบอย่างถนัด 
ตา ใจรู้สึกสะท้านกลัวขึ้นมาในขณะนั้นแทบเป็นบ้าไปได้จนลืมโอวาทท่านอาจารย์ที่สอนไว้ และลืม 
ความกล้าหาญที่เคยออกแสงแพรวพราวขณะที่นั่งฟิงเทศน์อยู่วัดหนองผือเสียโดยสิ้นเชิง มีแต่ความกลัว 
เต็มหัวใจ พยายามแก้ความกลัวด้วยวิธีต่าง ๆ ก็ไม่หาย ต้องเดินไปกลบรอยเสือด้วยฝ่าเท้าออกจนหมดก็ 
ยังไม่หายกลัว แต่มีเบาลงเล็กน้อยที่มองไปไม่เห็นรอยมันอีก 

นับแต่ขณะที่เหลือบมองลงไปเจอรอยเสือจนกระนั่งกลางคืนตลอดรุ่งยังแก้กันไม่ตก แม้กลางวัน 
ก็ยังกลัว ยิ่งตกกลางคืนยิ่งเพิ่มความกลัวหนักเข้า ราวกับบริเวณที่พักนั้นเต็มไปด้วยเสือทั้งสิ้น จากนั้น 
ไข้มาเลเรียชนิดจับสั่นก็เริ่มกำเริบขึ้นอีก เท่ากับตกนรกทั้งเป็นอยู่ในถํ้านั้น ไม่มีความสบายกายสบายใจ 
เอาเลย แต่น่าชมเชยท่านที่ใจแข็งแกร่งไม่ยอมลดละความพยายามทรมานตนให้หายกลัวด้วยอุบายวิธีต่าง 
ๆ ตลอดไป ไข้ก็กำเริบรุนแรงขึ้นตาม ๆ กัน หรือจะเป็นเพราะธรรมบันดาลก็สุดจะคาดถึง ทั้งทุกข์ 
เพราะกลัวเสือ ทั้งทุกข์เพราะไข้กำเริบ จนไม่เป็นตัวของตัว แทบเป็นบ้าไปได้ในเวลานั้น นาน ๆ ระลึก 
ถึงโอวาทและพระคุณของท่านอาจารย์มั่นได้ทีหนึ่ง หัวใจที่เต็มไปด้วยไฟคือความทุกข์ทรมานก็สงบลง 
ได้พักหนึ่ง ตอนไข้กำเริบรุนแรงเป็นเหตุให้ท่านระลึกสละตายขึ้นมาได้ ก็รีบถามตัวเองในขณะนั้นว่า 
ก่อนจะมาอยู่ที่นี่ก็ได้คิดอย่างเต็มใจแล้วว่าจะมาสละตาย เวลาท่านอาจารย์ถามว่าจะไปไหน ได้ตอบท่าน 
ว่าจะไปตายในถํ้านั้น แล้วก็มาด้วยความอาจหาญต่อความตายราวกับจะเหาะเหินเดินฟ้าได้ แต่เมื่อมาถึง 



ถํ้าอันเป็นที่ตายจริง ๆ แล้ว ทำไมจึงกลับไม , อยากตาย และมีความกลัวตายจนตั้งตัวไม , ติด ในเราคน 

เดียวกันมิได้ไปเที่ยวหาเอาหัวใจคนขี้ขลาดหวาดกลัวของผู้ใดและของสัตว์ตัวใดมาสวมใส่เข้าพอจะ 
กลายเป็นผู้ใหม่และสัตว์ตัวใหม่ที่ขี้ขลาดขี้กลัวขึ้นมาในเราคนเดียวกัน แล้วทำไมเวลาอยู่โน้นเป็นอย่าง 

หนึ่ง บทมาอยู่ที่นี้กลับเป็นอีกอย่างหนึ่ง เราจะเอาอย่างไรกันแน่ รีบตัดสินใจเดี๋ยวนี้อย่าชักช้า เอาอย่างนี้ 
ดีไหม เราจะตัดสินใจให้ คือ หนึ่งออกไปนั่งภาวนาอยู่ริมเหว ถ้าเผลอสดึก็ให้มันตกลงไปตายอยู่ในเหว 
ให้แร้งกาแมลงวันมาจัดการศพให้เลย ไม , ต้องให้ยุ่งยากกับชาวบ้าน เพราะเราเป็นพระไม่เป็นทำ อย่าให้ 
ใครมาแตะต้องกายของพระไม , เป็นท่าให้แปดเปือนเขา แล้วกลายเป็นคนไม่เป็นท่าไปหลายคนเลย สอง 
ออกไปนั่งภาวนาอยู่ทางขี้นถํ้าเสือ เวลาเสือออกไปเที่ยวหากินอย่าให้มันต้องลำบาก จะได้โดดคาบคอ 
พระไม่เป็นทำองค์นี้ไปเป็นอาหารว่างของมันในคืนนี้ จะเอาข้อไหนให้เลือกเอาเดี๋ยวนี้อย่าเนิ่นนาน เรา 
จะพาชัดการเดี๋ยวนี้ ว่าแล้วก็ออกจากมุ้งมายืนอยู่หน้าถํ้า'ขณะหนึ่ง รอการตัดสินใจ 

สุดท้ายก็ตกลงเอาตามซัอที่หนึ่ง คือออกไปนั่งภาวนาอยู่ริมเหวอย่างหมิ่นเหม่ที่สุด ถ้าเผลอก็ 
ต้องมอบศพให้สัตว์จำพวกที่พูดฝากไว้แล้วเหล่านั้นแน่นอน แล้วก็เตรียมนั่งภาวนาหันหน้าไปทางเหวลึก 
หันหลังออกมาทางที่เสือเดินขึ้นถํ้า บริกรรมภาวนาด้วยทุทโธ กับคำว่า ถ้าประมาทต้องตายในบัดเดี๋ยว 
ใจไม่ชักช้า ขณะที่นั่งบริกรรมภาวนาได้ทำความสังเกตดูใจว่าจะกลัวตกเหวตายหรือจะกลัวเสือกินตาย 
ปรากฏว่ากลัวตกเหวตายเป็นกำลัง และตั้งสติมิได้พลั้งเผลอจากคำบริกรรมด้วยธรรมสองบทนั้น ตามแต่ 
จิตจะระลึกได้บทใดเวลาใด พอภาวนาตั้งทำตายอยู่ริมเหวลึกไม่นานเลย ชิตก็รวมสงบตัวลงอย่างรวดเร็ว 
และลงถึงฐานของอัปปนาสมาธิเลย รวดเดียวดับเงียบไปเลยในขณะนั้น หมดความกังวลวุ่นวายที่เป็น 
ไฟเผาใจ เหลือแต่เจ้าของของผู้กลัวตายคือชิตดวงเดียวเท่านั้น ทรงตัวอยู่อย่างอัศจรรย์ ความกลัวตายได้ 
หายไปโดยสิ้นเชิง 

นับแต่เวลา ๔ ทุ่มจนถึง ๔ โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นชิตจึงได้ถอนขึ้นมา มองดูตะวันขึ้นครึ่งฟ้าแล้ว 
วันนั้นเลยไม่ต้องลงไปบิณฑบาตและไม่ฉันจังหันด้วย พอชิตถอนขึ้นมาความกลัวไม่ทราบหายหน้าไป 
ไหนหมด ปรากฏแต่ความอาจหาญกับความอัศจรรย์ที่ไม , เคยปรากฏมาเท่านั้น ไข้ก็ถอนหายขาดในคืน 
วันนั้น ไม่มีอีกต่อไปเลย ท่านว่าธรรมโอสถรักษาได้ทั้งโรคมาเลเรีย ทั้งโรคขี้กลัวเสือ นับแต่วันนั้นทั้ง 
ไข้ทั้งความกลัวไม่มีมารบกวนร่างกายและชิตใจอีกเลย อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ ไปที่ไหนก็ไปได้อย่างสบายหาย 
ห่วง เสือจะมาหรือไม่มาเลยไม , สนใจคิด นอกจากคิดอยากให้เสือมาบ้าง จะได้ทดลองชิตด้วยวิธีเดินเข้า 
ไปหาเสือ โดยไม , มีความสะทกสะท้านแม้แต่น้อยเลยเท่านั้น ทั้งได้ระลึกถึงพระคุณท่านอาจารย์อย่าง 
เทิดทูนบนศีรษะอยู่ตลอดเวลา ว่าเราได้เห็นฤทธิของกิเลสตัวกลัว ๆ เพราะท่านสอนพอท่านจับเคล็ดของ 
ชิตได้แล้ว ท่าน!เกทรมานชิตด้วยวิธีนั้นตลอดมา คือชอบเที่ยวแสวงหาที่น่ากลัวมากเป็นที่นั่งสมาธิ 
ภาวนา 

แม้ท่านพักอยู่ในลำนั้นนับแต่วันนั้นมาแล้ว ก็!เกแบบนั้นตลอดไป โดยเที่ยวหานั่งภาวนาอยู่ใน 
ที่ต่าง ๆ เช่น ทางเสือขึ้นลั้าบ้าง ทางเสือเคยเดินผ่านไปมาบ้าง ขณะที่นั่งภาวนาในที่พักท่านก็ไม , ลดมุ้งลง 
โดยความหมายว่าล้าลดมุ้งลงชิตจะไม , นึกกลัวเสือ แล้วจะไม่รวมสงบลงได้อย่างใจหมาย หรือนั่งภาวนา 
อยู่หน้าลั้าช้าง นอกมุ้งบ้าง ตามแต่ริขีที่เห็นว่าชิตจะรวมลงได้เร็ว และสนิทเต็มฐานของสมาธิ 

คืนหนึ่งชิตไม่ยอมสงบลงได้ แม้จะนั่งภาวนานานเพียงไร ท่านเลยนึกถึงเสือโคร่งตัวที่เคยขึ้น ๆ 
ลง ๆ และไปมาอยู่เสมอในแถบบริเวณนั้น ว่าวันนี้เสือตัวนั้ไปไหนกันนะมาช่วยให้ชิตเราภาวนารวมสงบ 
ลงบ้างเป็นไร ถ้าเสือมามันไม , ได้ภาวนายากเย็นอะไรเลย ชิตคอยแต่จะรวมลงท่าเดียว หลังจากท่านคิด 



รำพึงถึงเสือโคร่งคู , มิตรไม่นานนัก ราวครึ่งชั่วโมงก็ได้ยินบาทย่างเท้าของเสือตัวนั้นเดินขึ้นมาบนถํ้าอย่าง 
เป็นจังหวะจะโคนจริง ๆ เวลานั้นราว ๒ นาฬิกา พอได้ยินเสียงเสือเดินขึ้นมา ท่านก็เตือนจิตว่าบัดนี้เสือ 
ขึ้นมาแล้วนะจะมัวเพลินอยู่นี้ ไม่กลัวเสือคาบคอไปกินหรือ จะลงหาที่ซ่อนตัวเพื่อหลบภัยก็รีบลงมาซิ 
ถ้าไม่อยากเป็นอาหารเสือ พอคิดเท่านั้นก็กำหนดจิตสมมติเอาเสือตัวกำลังเดินมานั้นโดดคาบที่คอของตน 
ปรากฏว่าพอกำหนดเอาเสือโดดมาคาบคอเท่านั้น ซิตก็รวมลงสู่สมาธิอย่างรวดเร็วและถึงฐานอัปปนา 

สมาธิในขณะนั้น หายเงียบไปเลยทั้งเสือทั้งคน ในความหมาย ยังเหลือแต่ความสงบอันราบคาบเป็นเอก 
จิต เอกธรรม ที่เต็มไปด้วยความอัศจรรย์สุดจะคาดในเวลานั้น นับแต่เวลาชิตรวมสงบลงเวลา ๒ นาฬิกา 
จนถึง ๑๐ โมงเช้า (๔ โมงเช้า) จึงถอนขึ้นมา รวมเป็นเวลา ๘ ชั่วโมงเต็ม ตอนออกจากสมาธิมองดูตะวัน 
ครึ่งฟ้าเลยต้องงดไม่ไปบิณฑบาต และไม่ฉันในวันนั้น 

ขณะที่ชิตรวมลงอย่างเต็มที่ถึงฐานของอัปปนาสมาธิ ตามจริตนิสัยของจิตที่รวมลงอย่างรวดเร็ว 
เหมือนคนตกเหวตกบ่อนั้น ต้องดับอายตนะภายในไม่รับทราบกับอายตนะภายนอกโดยประการทั้งปวง 
ในเวลานั้น จิตของท่านองค์นี้ก็มีนิสัยเช่นนั้น ฉะนั้นเวลารวมสงบลงเต็มที่แล้วจึงหมดความรู้สึกกับสิ่ง 
ภายนอก ตอนออกจากสมาธิแล้ว จึงเดินไปลูตรงที่ได้ยินเสียงเสือมา เป็นเสือมาจริง ๆ หรือหูมันหลอก 
ต่างหาก เวลาไปลูก็เห็นรอยเสือโคร่งใหญ่คู , มิตรตัวนั้นเดินผ่านมาด้านหลังท่านจริง ๆ ห่างกันประมาณ 
๒ วา มันเดินขึ้นไปถํ้าที่อยู่ประจำของมันโดยมิได้สนใจเดินวกเวียนลูคู , มิตรของมันเลย จึงน่าแปลกและ 
อัศจรรย์อยู่มาก 

ท่านว่าพอจิตรวมลงเท่านั้น เรื่องทั้งหลายก็ดับไปหมดในขณะนั้น จนกว่าจิตจะถอนขึ้นมาถึงจะ 
มีสิ่งมาเกี่ยวข้อง การแกชิตลำพังโดยไม , มีเหตุมาบังคับ รวมสงบได้ยากไม่เหมือนมีเหตุอันตรายมา 
เกี่ยวข้องในเวลานั้น ซึ่งรวมได้เร็วที่สุด ชั่ววินาทีเดียวเท่านั้นก็ลงถึงที่เลยไม่ชักชัก ฉะนั้นผมจึงชอบไป 
เที่ยวแสวงหาอยู่ในที่กลัว ๆ สะดวกแก , การแกชิตดีมาก ไม , อยากอยู่ในที่ที่เปีนป่าเป็นเขาหรือถํ้าธรรมดา 
แต่ต้องเป็นป่าเสือเขาที่มีเสือหรือถํ้าที่มีเสืออย่างนั้น ถูกกับจริตของผมซึ่งเป็นคนหยาบ ดังที่เป็นมานี่แล 
ผมจึงจำต้องชอบอยู่ในที่เช่นนั้น 

มีแปลกอยู่ตอนหนึ่งที่ผมพักอยู่ถํ้านั้น นอกจากจิตได้รับความสงบตามความมุ่งหมายแล้ว ยังมี 
ความรู้แปลก ๆ เกี่ยวกับพวกรุกขเทพและคนตายได้อีก บางคืนมีรุกขเทพเข้ามาหา (ตอนนี้ขอเรียนเพียง 
เท่านี้-ผู้เขียน) และเวลาคนตายในบ้านต้องทราบจนได้ ไม , ทราบว่ามีอะไรมาบอก แต่ทราบขึ้นภายใน 
ใจเองและแน่ทุกครั้งเสียด้วย ล้าจะว่าความรู้โกหกก็ไม , กล้าตำหนิ เราพักอยู่ในถํ้านั้น ก็อยู่ห่างไกลจาก 
หมู , บ้านตั้งหลายกิโลเมตรทางร่วมสองร้อยเสัน เขายังมานิมนต์ไปมาติกาบังสุกุลคนตายจนได้ ซึ่งเป็น 
การลำบากแก่เรามาก พอคนในบ้านตายต้องทราบแล้วว่าพรุ่งนี้ต้องเดินบุกป่าฝ่าดงไปป่าช้าอีกแล้ว และ 
เขาก็มารบกวนจริง ๆ ด้วย บอกเขา ๆ ก็ไม่พึง โดยให้เหตุผลว่าพระหายากจึงต้องมารบกวนท่าน นึกว่า 
โปรดสัตว์เอาบุญเถิดดังนี้ เราก็จำต้องไปเพราะความเห็นใจและสงสาร ล้าเวลาอดอาหารซึ่งเป็นเวลาที่ 
ต้องเร่งความเพียรอย่างยิ่งไม , อยากให้เรื่องใด ๆ มากวนใจ แต่ก็ต้องมีจนได้ เธอว่าพักอยู่ที่ถํ้านั้นได้ 
กำลังใจดีมาก โดยอาศัยเสือคู , มิตรตัวนั้นช่วยพยุงชิตให้เสมอมา ซึ่งเว้นเพียงคืนหนึ่งหรือสองคืน มันก็ 
ขึ้นหรือลงมาเพื่อเที่ยวหากินตามภาษาสัตว์ที่มีปากมีท้องโดยไม่สนใจกับเราเลย ทั้ง ๆ ที่มันเดินผ่านหลัง 
เราไปมาทุกครั้งที่ออกหากิน เพราะทางออกมีเพียงเท่านั้น ไม่ทราบจะให้มันไปที่ไหน นิสัยเธอองค์นี้ 
แปลกอยู่บ้าง ที่เวลากลางคืนดึก ๆ ก็ออกจากถํ้าไปเที่ยวนั่งภาวนาอยู่ตามหินดานบนภูเขา อย่างไม่สนใจ 
กับสัตว์เสืออะไรเลย และชอบเที่ยวไปองค์เดียวเป็นนิสัย ที่เขียนเรื่องเธอองค์นี้แทรกลงบ้างก็โดยเห็นว่า 



พอเป็นคติอยู่บ้างเป็นบางตอน ที่เป็นคนเอาจริงเอาขังจนเห็นข้อเท็จจริงจากใจดวงพยศและสามารถดัด 
กันลงได้ สิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นภัยก็กลับถือมาเป็นมิตรในความเพียรได้เช่นเสือเป็นต้น ซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม , น่า 
ไว้ใจได้เลยยังยึดเอามาเป็นเครื่องปลุกใจทางความเพียรได้ จนเห็นผลประจักษ์ใจ 

ท่านอาจารย์มั่นพักอยู่ที่วัดหนองผือด้วยความผาสุก พระธุดงค์ที่ไปอาศัยร่มเงา ท่านก็ปรากฏว่า 
ได้กำลังจิตใจกันมาก แม้จะมีจำนวน ๒๐-๓๐ องค์ในพรรษา ต่างก็ตั้งใจปฏิบัติต่อหน้าที่ของตน ๆ ไม่มี 
เรื่องราวที่น่าให้ท่านหนักใจ มีความสามัคคีกลมกลืนกันดีมากราวกับอวัยวะอันเดียวกัน ตอนออก 
บิณฑบาตรู้สึกนำดูมาก เดินกันเป็นแถวยาวเหยียดไปตลอดสายทาง ชาวบ้านขัดที่นั่งเป็นม้ายาวไว้ 
สำหรับพระสงฆ์ท่านมั่งอนุโมทนาทาน หลังจากใส่บาตรเสร็จแล้ว ท่านฉันรวมที่โรงฉันแห่งเดียวกัน 
โดยนั่งเรียงแถวกันตามลำดับพรรษา เมื่อเสร็จแล้วต่างองค์ต่างล้างและเช็ดบาตร ใส่ถลกนำไปเก็บไว้ 
เรียบร้อย แล้วต่างองค์เข้าหาทางจงกรมในป่ากว้าง ๆ ติดกับวัด ทำความเพียรเดินจงกรมมั่งสมาธิตาม 
อัธยาศัย จวนบ่าย ๔ โมงเย็นถึงเวลาปัดกวาดลานวัด ต่างก็ทยอยกันออกมาจากที่ท่าความเพียรของตน ๆ 
พร้อมกันปัดกวาดลานวัด เสร็จแล้วขนนํ้าขึ้นใส่ตุ่มใส่ไห นํ้าฉันนํ้าล้างบาตรและสรงนํ้า หลังจากนั้น 
ต่างก็เข้าหาทางจงกรมท่าความเพียรตามเคย ล้าไม่มีการประชุมอบรมก็ทำความเพียรต่อไปตามอัธยาศัย 
จนกว่าจะถึงเวลาพักผ่อน ปกติ ๗ วันท่านขัดให้มีการประชุมครั้งหนึ่ง แต่ผู้ประสงค์จะไปศึกษาธรรม 
เป็นพิเศษกับท่านก็ได้ โดยไม , ต้องรอจนถึงวันประชุม หรือผู้มีความขัดข้องจะเรียนถามปัญหาธรรมกับ 
ท่านก็ได้ตามโอกาสที่ท่านว่าง เช่น ตอนหลังขังหันตอนบ่าย ๆ ตอนราว ๕ โมง และตอน ๒ ทุ่ม 
กลางคืน 

เวลาท่านสนทนาหรือแล้ปัญหาธรรมกันตนอกลางคืนเงียบ ๆ รู้สึกน่าฟิงมาก เพราะมีปัญหา 
แปลก ๆ จากบรรดาศิษย์ซึ่งมาจากที่ต่าง ๆ ที่ตนพักบำเพ็ญ เป็นปัญหาเกี่ยวกับธรรมภายในบ้าง เกี่ยวกับ 
สิ่งภายนอก เช่น พวกกายทิพย์บ้าง ฟิงแล้วทำให้เพลิดเพลินอยู่ภายใจ ไม่อยากให้จบสิ้นลงง่าย ๆ ทั้งเป็น 
คติทั้งเป็นอุบายแล้ใจในขณะนั้น เพราะผู้มาศึกษากับท่านมีภูมิธรรมทางภายในเหลื่อมลํ้าตํ่าสูงต่างกัน 
เป็นราย ๆ ไป และมีความรู้แปลก ๆ ตามจริตนิสัยมาเล่าถวายท่าน จึงทำให้เกิดความรื่นเริงใจไปกับ 
ปัญหาธรรมนั้น ๆ ไม , มีสิ้นสุด 

เวลามีโอกาสท่านก็เล่านิทานที่เป็นคติให้ฟ้งบ้าง เล่าเรื่องความเป็นมาของท่านในชาติปัจจุบันแต่ 
สมัยเป็นฆราวาสจนได้บวชเป็นเณรเป็นพระให้ฟิงบ้าง บางเรื่องก็น่าขบขันน่าหัวเราะ บางเรื่องก็น่า 
สงสารท่าน และน่าอัศจรรย์เรื่องของท่าน ซึ่งมีมากมายหลายเรื่อง ฉะนั้น การอยู่กับครูบาอาจารย์นาน 
ๆ จึงทำให้จริตนิสัยของผู้ไปศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางดีตามท่านวันละเล็กละน้อยทั้งภายนอก 
ภายใน จนกลมกลืนกับนิสัยท่านตามควรแก่ฐานะของตน ทั้งมีความปลอดภัยมาก มีทางเจริญมากกว่า 
ทางเสื่อมเสีย ธรรมค่อยซึมซาบเข้าสู่ใจโดยลำดับ เพราะการเห็นการได้ยินได้ฟิงอยู่เสมอ ความสำรวม 
ระวังอันเป็นทางส่งเสริมสติปัญญาให้มีกำลังก็มากกว่าปกติ เพราะความเกรงกลัวท่านเป็นสาเหตุไม่ให้ 
นอนใจต้องระวังกายระวังใจอยู่รอบด้าน แม้เช่นนั้นท่านยังขับเอาไปเทศน์ให้เราและหมู , คณะฟิงจนได้ 
ซึ่งบางเรื่องน่าอับอายหมู , คณะ แต่ก็ยอมทนเอาเพราะเราโง , ไม่รอบคอบต่อเรื่องของตัว 

เวลาอยู่กับท่านมีความเย็นกายเย็นใจเจือด้วยความปีติอย่างบอกไม่ถูก แต่ล้าใจไม่เป็นธรรมก็ 

ให้ผลตรงข้าม คือเกิดความรุ่มร้อนไปทุกอิริยาบถ เพราะความคิดผิดของตัวในความรู้สึกของตนเป็น 
อย่างนี้ สำหรับท่านผู้อื่นก็ไม , อาจทราบได้ เรามันเป็นคนหยาบต้องอาศัยท่านคอยสับคอยเขกให้อยู่เสมอ 
จึงพอมีลมหายใจสืบต่อกันไปได้ กิเลสตัณหาไม่แย่งเอาไปกินเสียหมด ยิ่งเวลาท่านเล่าเรื่องจิตท่านใน 



เวลาบำเพ็ญให้ฟิงเปีนระยะ ๆ ก็ยิ่งเพิ่มกำลังใจมากขึ้น ราวกับจะเหาะเหินเดินเมฆบนอากาศได้ ปรากฏ 
ว่ากายเบาใจเบายิ่งกว่าสำลี แต่เวลาไปทำความเพียรเข้าจริง ๆ ให้สมกับใจที่จะเหาะลอยอยู่ขณะนั้น แต่ 
กลับกลายเป็นเหมือนลากภูเขาทั้งลูก ทั้งหนักทั้ง!เด ซึ่งน่าโมโหแทบมุดดินลงได้อยู่ใต้พิภพ ไม่อยากให้ 
ใครเห็นหน้าเลย พอดีกับจิตที่หยาบคายร้ายเลวเอาเสียจริง ๆ ไม่ยอมฟิงอะไรกับใครเอาง่าย ๆ นี้เขียนตาม 
ความหยาบความหนาของตัวให้ท่านได้อ่านบ้าง เพื่อทราบความจมดิ่งของใจที่ลูกบรรจุเครื่องทำลายและ 
กดถ่วงไว้อย่างอัดแน่น ว่าเป็นจิตที่แสนจะฉุดลากและ!เกทรมานยาก ถ้าไม่เอาจริง ๆ กับมันต้องนับวัน 
จะพาเจ้าของจมดิ่งลงสู่ความตํ่าทรามได้อย่างไม่เลือกกาลสถานที่และเพศวัยเลย ท่านผู้พยายาม!เกจิตดวง 
แสนพยศมาประจำกำเนิดภพชาติให้หายพยศดำรงตนอยู่โดยอิสระเสียได้ จึงเป็นบุคคลที่น่ากราบไหว้ 

บูชาอย่างยิ่ง ดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นตัวอย่างสมัยปัจจุบัน พูดตามความสนิทใจของผู้เขียนก็ 
คือ พระอาจารย์มั่นที่พวกเรากำลังอ่านประวัติท่านอยู่เวลานี้ ที่เป็นผู้หนึ่งในบรรดาปัจฉิมสาวกของพระ 
พุทธองค์ ท่านเป็นผู้อาจหาญชาญชัยทางข้อวัตรปฏิบัติเครื่องดำเนิน ไม่ยอมลดหย่อนผ่อนคลายไปตาม 
อำนาจฝ่ายตํ่าตลอดมา แม้ก้าวเข้าวัยชราควรจะอยู่สบายตามวิบากขันธ์ ไม่ต้องขวนขวายกับกิจการภายใน 
คือสมณธรรมทางสมาธิภาวนา แต่การเดินจงกรมภาวนาตามเวลาที่เคยท่ามานั้น พระหนุ่ม ๆ ยังลัไม่ได้ 
และกิจภายนอกเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนบรรดาศิษย์ท่านก็อนุเคราะห์ด้วยจิตเมตตาเสมอมาไม , เคย 
ทอดอาลัย การเทศน์อบรมโดยมากท่านมักเทศน์ไปตามนิสัยที่เคยเด็ดเดี่ยวมาแล้ว ไม , ค่อยทิ้งลวดลายของ 
นักต่อสัตลอดมา คือ เทศน์เป็นเชิงปลุกใจผู้ฟิงให้มีความอาจหาญร่าเริงในปฏิปทาเพื่อแดนพ้นทุกข์เป็น 
ส่วนมาก กว่าจะเทศน์อนุโลมอันเป็นการกล่อมใจของคนที่มีนิสัยอ่อนแอประจำสันดานอยู่แล้วให้เคลิ้ม 
หลับไปในขณะที่ฟ้งและวาระต่อไป 

พระอาจารย์มั่นท่านเป็นผู้เทิดทูนศาสนธรรมไว้ได้ ทิ้งทางปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธธรรมเต็ม 
ภูมิที่สมัยสาวกหายาก เฉพาะอย่างยิ่งธุดงควัตร ๑๓ ซัอที่แทบจะขาดความสนใจในวงพุทธบริษัทอยู่ 
เสมอมา ไม่ค่อยมีผู้ทิ้นฟูขึ้นมาปฏิบัติกันให้เป็นเนื้อเป็นหนังบ้าง เหมือนธรรมอื่น ๆ ที่ธุดงค์เหล่านี้ 
ปรากฏเด่นในสายตาและเกิดความสนใจปฏิบัติกันในวงพระธุดงค์ทิ้งหลายสมัยปัจจุบัน ก็เพราะท่าน 

อาจารย์เสาร์ท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้พาดำเนินอย่างเอาจริงตลอดมาในภาคอีสาน ธุดงค์ทิ้ง ๑๓ ข้อนี้ท่าน 
อาจารย์ทิ้งสองเคยปฏิบัติมาแทบทุกข้อตามสถานที่และโอกาส เป็นแต่เพียงไม , ได้ปฏิบัติเป็นประจำ 

เหมือนธุดงค์ข้อที่ระบุไว้ในประวัติท่านซึ่งเขียนผ่านมาแล้วเท่านั้น คือ ป่าช้าท่านก็เคยอยู่มาจนจำเจ 
อัพโภกาศท่านก็เคยอยู่มา โคนไม้ท่านก็เคยอยู่มาจนเคยชิน ที่ได้เห็นพระธุดงค์ทางภาคอีสานซึ่งเป็นสาย 
ของท่านอาจารย์ทั้งสองปฏิบัติกันมา ก็ล้วนดำเนินตามที่ท่านพาดำเนินให้เห็นร่องรอยมาแล้วทิ้งนั้น ท่าน 
อาจารย์เสาร์ท่านอาจารย์มั่นท่านฉลาดแหลมคมมาก รู้ความสำคัญของธุดงค์ทิ้ง ๑๓ ข้อว่า เป็นเครื่องมือ 
ปิดช่องทางออกแห่งกิเลสของพระธุดงค์ได้ดีมาก เพราะถ้าไม , มีธุดงค์เหล่านี้ช่วยปิดช่องไว้บ้าง กิเลสของ 
พระธุดงค์ที่สักแต่ชื่อก็รู้สึกจะเพ่นพ่านเอามาก และอาจจะท่าความรำคาญแก่ประสาทของผู้อื่นพอดู แต่ 
พระธุดงค์ที่มีธรรมเหล่านี้ช่วยบ้าง ก็พอท่าให้เบาใจแก , ตัวเองและผู้อื่นจะทนดูได้ ไม่แสลงตาแสลงใจ 
จนเกินไป ธุดงค์แต่ละข้อรู้สึกเป็นธรรมกระซิบใจได้ดีไม่เผลอตัวไปมาก และไม่เผลอตัวพอจิตคิดไป 
ในทางผิดซึ่งเป็นข้าศึกกับธุดงค์ข้อใด ใจกลับรู้สึกได้ในธุดงค์ข้อนั้นทันที แล้วท่าความระวังและแก้ไข 
ตนต่อไป ธุดงค์เป็นธรรมละเอียดลออมาก และมีความหมายอย่างเต็มตัวทุกข้อไป ทิ้งสามารถแก้กิเลส 
ในหัวใจของสัตว์ได้ใดยสิ้นเชิงด้วยธุดงค์ข้อนั้น ๆ แล้วนำมาปฏิบัติต่อตนเองด้วยดีเท่านั้น จะเห็นว่ากิเลส 
ทุกประเภทอยู่ในข่ายของธุดงค์เหล่านั้นจะเป็นธรรมปราบปรามให้สิ้นซากไปทั้งสิ้น ไม่มีกิเลสตัวใดจะ 



เหนืออำนาจธุดงค์ไปได้ เท่าที่กิเลสไม , ค่อยกลัวเรานักก็เพราะเรากลัวธุดงค์จะทำความลำบากให้แก่ตนที่ 
ปฏิบัติตาม ส่วนกิเลสจะท่าความลำบากแก่เราเพียงไร เมื่อไม่มีธุดงคธรรมเป็นเครื่องปราบปรามนั้น 
รู้สึกจะเป็นช่องโหว่ของตน จึงเป็นช่องทางให้เผลอตัวไปตำหนิธุดงค์ว่าปฏิบัติยากเสียช้าง หรือบาง 
หัวใจอาจคิดไปว่า ธุดงค์ล้าสมัยเสียช้างก็ไม่อาจทราบได้ ในขณะที่ความคิดกลับเป็นข้าศึกแก่ตน กิเลส 
จึงได้รับความนิยมนับถืออยู่อย่างลึกลับโดยผู้ชมเชยก็ไม , อาจทราบได้ แต่ผลของมันที่เกิดจากการส่งเสริม 
ชมเชยผลิตออกมาให้โลกได้รับเสวยนั้นเป็นสิ่งเปิดเผยอยู่ตลอดเวลา แทบพูดได้ว่าเป็นอกาลิโก การ 
ปฏิบัติตามธุดงค์ไม , ว่าข้อใดย่อมเป็นความสง่างามน่าดู ทั้งเป็นผู้เลี้ยงง่าย กินง่าย นอนง่าย เครื่องใช้สอย 
ของผู้มีธุดงค์อยู่ในใจช้างย่อมถือเป็นความสบายไปตลอดสาย เป็นผู้เบากายเบาใจไม่พะรุงพะรังทั้งทาง 
อารมณ์และเครื่องเป็นอยู่ต่าง ๆ ธุดงค์เหล่านี้ แม้ฆราวาสจะเลือกนำไปใช้ในบางข้อเพื่อเป็นประโยชน์แก , 
ตน ก็ย่อมได้เช่นเดียวกับพระ เพราะกิเลสของฆราวาสกับกิเลสของพระมันเป็นประเภทเดียวกัน ธุดงค์ 
เป็นธรรมแก้กิเลสจึงควรนำไปปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสได้เช่นเดียวกัน ตามฐานะและเพศของตนจะอำนวย 

ธุดงค์เป็นคุณธรรมที่สูงอย่างลึกลับ ยากที่เราจะทราบได้ตามความจริงของธุดงค์แต่ละข้อ ผู้เขียนเองก็ 
ตะเกียกตะกายเขียนไปแบบป่า ๆ ตามนิสัยอย่างนั้นแล ไม่ได้มีความรู้ความเข้าในธุดงค์เท่าที่ควรอะไรเลย 
แต่หัวใจมีก็เขียนสุ่ม ๆ ไปอย่างนั้นเองจึงขออภัย ด้วยคุณสมบัติของธุดงค์ทั้งหลายไม , อาจพรรณนาให้จบ 
สิ้นลงได้ เพราะเป็นธรรมที่ละเอียดสุขุมมาก ทั้งสามารถทำให้ผู้รักใคร่ใฝ่ใจปฏิบัติในธุดงค์สำเร็จได้ใน 
คุณธรรมตั้งแต่ขั้นตํ่าจนถึงขั้นอริยชน ไม่นอกไปจากธุดงค์เหล่านี้เลย ท่านอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์ผู้นำ 
บรรดาศิษย์พาดำเนินมาตลอดสายจนถึงวาระสุดท้าย หมดกำลังแล้วจึงปล่อยวางพร้อมกับสังขารที่ดึด 
แนบกับองค์ท่าน ฉะนั้นธุดงควัตรจึงเป็นธรรมจำเป็นสำหรับผู้มุ่งชำระกิเลสทุกประเภทภายในใจให้สิ้น 
ไป จะทอดธุระว่าธุดงค์ไม่ใช่ธรรมจำเป็นเสียมิได้ แต่จะไม , ขออธิบายคุณสมบัติของธุดงค์แต่ละข้อว่ามี 
คุณค่าและความจำเป็นแก , เราอย่างไรช้าง กรุณาท่านผู้สนใจพิจารณาตีแผ่เอาเอง อาจได้ความละเอียดและ 
เกิดประโยชน์แก่ตัวท่านเองมากกว่าผู้อื่นอธิบายให้ฟ้งเสียอีก ผู้เขียนเคยพิจารณาและเห็นผลมาช้างตาม 
ประสา นับแต่เริ่มออกปฏิบัติจนทุกวันนี้เท่าที่สามารถ เพราะเห็นว่าเป็นธรรมจำเป็นประจำตัวตลอดมา 
และตลอดไป ท่านผู้มุ่งต่อความสิ้นกิเลสทั้งประเภทที่หยาบโลน และประเภทที่ละเอียดสุด จึงไม , ควร 
มองข้ามธุดงค์ไปโดยเห็นว่าไม , สามารถถอดถอนกิเลสได้ 


ท่านพระอาจารย์มั่นเริ่มป่วยและเริ่มลาวัฏฏวนเปีนครั้งสุดท้าย 

พอท่านจำพรรษาวัดหนองผือปีที่ ๔ ผ่านไปแล้ว ตนหน้าแล้งราวเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ทาง 
จันทรคติจำได้ว่าเป็นวันขั้น ๑๔ เดือน ๔ เป็นวันสังขารท่านเริ่มแสดงอาการไม่สนิทที่จะครองขันธ์ต่อไป 
ดังที่เป็นมาแล้ว ๗๙ ปี วันนั้นเป็นวันที่ท่านเริ่มป่วย อันเป็นสาเหตุลุกลามไปถึงจุดสุดท้ายของสังขารที่ 
ครองตัวมาเป็นเวลานาน วันนั้นได้แสดงความสั่นสะเทือนขึ้นมาแก่ขันธปัญจกท่านและพระสงฆ์ในวง 
ใกล้ชิด โดยเริ่มแรกมีไข้และไอผสมกันไม , มากนัก มีอากรรุม ๆ ไปแทบทั้งวันทั้งคืน ไม , ค่อยมีเวลาสร่าง 
นับแต่วันแรกเป็น ท่านแสดงออกเป็นอาการผิดปกติที่น่าวิตกด้วยแล้ว ท่าให้คนดีไม่น่าไว้ใจเลย องค์ 
ท่านทราบอย่างประจักษ์ไม่มีทางสงสัยว่าไข้คราวนี้เป็นไข้ครั้งสุดท้าย ไม่มีทางหายได้ด้วยวิธีและยา 

ขนานใด ๆ ทั้งสิ้น ฉะนั้นท่านจึงเผดียงให้บรรดาศิษย์ทราบตั้งแต่เริ่มแรกเป็น และไม่สนใจกับหยูกยา 


อะไรเลย นอกจากแสดงอาการเป็นความรำคาญเวลามีผู้นำยาเข้าไปถวายให้ฉันเท่านั้น โดยบอกว่าไข้นี้ 
มันเป็นไข้ของคนแก , ซึ่งหมดความสืบต่อใด ๆ อีกแล้ว ไม่ว่ายาขนานใดมาจะไม่มีวันหาย มีเพียงลม 
หายใจที่รอวันตายอยู่เท่านั้น เช่นเดียวกับไม้ที่ตายยืนต้น แม้จะรดนั้าพรวนดินให้ฟินเพื่อผลิดอกออกใบ 
ก็ไม่มีทางเป็นไปได้ รออยู่พอถึงวันโค่นล้มลงจมดินของมันเท่านั้น ไข้ที่เริ่มเป็นอยู่เวลานั้ก็เปีนไข้ 
ประเภทนั้นนั่นแล จะผิดกันอะไรเล่า ผมได้พิจารณาประจักษ์ใจแล้วแต่ไข้ยังไม่เริ่มปรากฏโน้น ฉะนั้น 
จึงได้เตือนหมู่เพื่อนเสมอว่า อย่าพากันนอนใจ รีบเร่งความเพียรขณะที่ผมยังมีชีวิตอยู่ ติดขัดอะไรจะได้ 
ช่วยแก้ไขให้ทันกับเหตุการณ์ อย่าให้ผิดพลาดและเสียเวลานาน ผมจะอยู่กับหมู่เพื่อนไปอีกไม่นาน จะ 
จากไปตามกฎของอนิจจํที่เดินตามสังขารอยู่ทุกเวลาไม , ลดละ อย่างไรก็ไม่เลย ๓ ปี นี่เป็นคำที่เคยเตือน 
ล่วงหน้ามาได้ ๓ ปีเข้านี้แล้ว จะให้ผมเตือนอย่างไรอีก จะพูดให้เคลื่อนจากที่แน่ใจอยู่แล้วนั้ไปไม่ได้ 
งานของวัฏฏจักรที่ท่าบนร่างกายจิตใจของคนและสัตว์เขาท่าของเขาอยู่ทุกเวลานาที นั้ก็เป็นงานครั้ง 

สุดท้ายของเขาที่ท่าอยู่บนร่างกายผม ซึ่งจะเสร็จสิ้นไปภายในไม่กี่เดือนนี้ จะให้เขาเปลี่ยนแปลงงานเขา 
อย่างไรได้ดังนี้ 

อาการท่านนับแต่วันเริ่มเป็นมีแต่ทรงกับทรุดไปวันละเล็กละน้อย ค่อย ๆ ขยับไปโดยไม่สนใจ 
กับหยูกยาอะไรทั้งสิ้น เวลาถูกอาราธนาให้ท่านฉันยา รู้สึกว่าท่านแสดงความรำคาญอย่างเห็นได้ขัดทุก ๆ 
ครั้งที่ขอรบกวน แต่ทนคนหมู่มากไม่ไหว เพราะคนนั้นว่ายานั้นดี คนนั้ก็ว่ายานั้ดี ฉันแล้วหาย ใครฉัน 
แล้วมีแต่หายกัน จึงอยากขออาราธนาท่านอาจารย์ได้โปรดเมตตาบ้าง จะได้หายและโปรดบรรดาลูกศิษย์ 
ลูกหาไปนาน ๆ ท่านเตือนเสมอว่า ยาไม่เป็นประโยชน์กับไข้ของผมในครั้งนี้ มีแต่ฟินเท่านั้นจะเข้ากัน 
ได้สนิท ท่านพูดห้ามเท่าไร ก็ยิ่งขอวิงวอน จึงได้ฉันให้เสียบ้างทีละนิดทีละหน่อย ตามคำขอร้องของคน 
หมู่มาก พอไม่ให้เสียใจนักว่าท่านทอดอาลัยในสังขารเกินไป 

เมื่อข่าวว่าท่านป่วยไปถึงไหน ใครทราบก็มาถึงทั้งนั้น ทั้งพระทั้งฆราวาสพากันหลั่งไหลมาแทบ 
ทุกทิศทุกทาง มิได้คำนึงว่าทางไกลหรือใกล้ หน้าแล้งหรือน้าฝน ผู้คนหลั่งไหลเข้าไปเยี่ยมท่านยิ่งกว่า 
ฝนที่ทั้งตกทั้งพรำเสียอีก บ้านหนองผืออยู่ในป่าและหุบเขา ทั้งห่างไกลจากถนนใหญ่ สายอุดร-สกลฯ 
ราว ๕๐๐-๖๐๐ เสัน มิได้สนใจว่าไกลและลำบากซึ่งโดยมากเดินกันด้วยเท้าเปล่าเข้าไปหาท่าน นอกจาก 
คนแก่ ๆ เดินไม , ไหวก็ว่าจ้างล้อเกวียนเขาเข้าไป เฉพาะท่านเองชอบอยู่องค์เดียวเงียบ ๆ ตามอัธยาศัย แม้ 
พระเณรก็ไม่อยากให้เข้าไปเกี่ยวข้องล้าไม่จำเป็นจริง ๆ ดังนั้น เมื่อมีผู้คนพระเณรเข้าไปเกี่ยวข้องมาก ๆ 
รู้สึกขัดกับอัธยาศัยที่ท่านไม , เคยดำเนินมา จึงไม , อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงพระเณรซึ่งเป็น 
ลูกศิษย์ใกล้ชิดภายในวัด ท่านยังไม่ประสงค์ให้เข้าไปเกี่ยวข้องเลย แต่ความจำเป็นมีก็จำต้องอนุโลมผ่อน 
ผันเป็นบางกาล แม้เช่นนั้นก็จำต้องระมัดระวังกันอย่างมาก ขณะเข้าไปเกี่ยวข้องท่านด้วยกิจธุระจำเป็น 
ไม่ให้เข้าไปแบบสุ่มสี่สุ่มห้า ตลอดข้อวัตรที่ควรท่าถวายท่านในเวลาจำเป็น ต้องจัดพระเณรองค์ที่ 
เห็นสมควรไว้ใจได้เป็นผู้จัดท่าถวายเป็นคราว ๆ ไป สิ่งที่เกี่ยวกับท่านต้องมีพระผู้อาวุโสและฉลาด 
พอควร เป็นผู้คอยควบคุมดูแลให้เห็นสมควรก่อนค่อยท่าลงไปทุกกรณี เพราะท่านอาจารย์เป็นผู้ 

รอบคอบและละเอียดมากตามปกตินิสัย ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องจึงควรได้รับการพิจารณากันพอสมควร เพื่อ 
ไม่ให้ขัดกับอัธยาศัยท่านซึ่งเป็นเวลาที่จำเป็นอย่างยิ่ง เมื่อมีประชาชนพระเณรมาจากที่ต่าง ๆ ประสงค์จะ 
เข้ากราบเยี่ยมท่าน ทางวัดต้องขอให้รออยู่ที่สมควรก่อน แล้วมีพระผู้เคยปฏิบัติทางนี้เห็นเป็นกาลอันควร 
แล้วเข้าไปกราบเรียนให้ท่านทราบ เมื่อท่านอนุญาตแล้วค่อยมาบอกให้เข้าไป และเมื่อมีพระในวัดองค์ 
สมควรนำเข้าไปกราบท่าน มีอะไรท่านก็แสดงโปรดท่านเหล่านั้นตามอัธยาศัย พอสมควรแล้วก็พากราบ 



ลาท่านออกมา การพาแขกเข้ากราบเยี่ยมท่านทางวัดได้ปฏิบัติอย่างนี้ตลอดมา และพาเข้ากราบเยี่ยมเป็น 
คราว ๆ ไป ตามแต่แขกมีมากน้อยซึ่งมาในเวลาต่างกัน เฉพาะพระอาจารย์ที่เคยเป็นลูกศิษย์ท่านมาแล้ว 
จะมีความสนิทกับท่านเป็นพิเศษ ก็เป็นเพียงไปกราบเรียนให้ท่านทราบว่า ท่านอาจารย์นั้นจะมากราบ 
เยี่ยม เมื่อท่านอนุญาตแล้วก็เข้ากราบเยี่ยม และสนทนาธรรมกันตามอัธยาศัยทั้งสองฝ่าย 

อาการป่วยท่านค่อยเป็นไปเรื่อย ๆ ไม่ผาดโผนรุนแรง แต่ไม่ค่อยเป็นปกติสุขได้ ล้าเป็นสงคราม 
ก็แบบสงครามใต้ดิน ค่อยขยับเข้าทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นสงครามไปทั่วดินแดน และกลายเป็น 
แดนยึดครองไปทั่วพิภพ ไม่มีส่วนเหลือเลย พอท่านซึ่งเป็นจุดหัวใจของส่วนรวมเริ่มป่วยลงเท่านั้น 
มองดูพระเณรในวัดรู้สึกเศร้าหมองทางอาการไม่ค่อยแช่มชื่นเบิกบานเหมือนแต่ก่อน มองดูหน้าตากันก็ 
มองแบบเศร้า ๆ ไม่ผ่องใสทางอาการ ตลอดการสนทนากันก็ต้องยกเรื่องป่วยท่านอาจารย์ขึ้นสนทนาก่อน 
จะกระจายไปเรื่องอื่น ๆ แล้วก็ต้องมายุติกันที่เรื่องของท่านอีก แต่การให้โอวาทสั่งสอนพระเณรท่าน 
ยังคงมีเมตตาอนุเคราะห์อยู่อย่างสมํ่าเสมอมิได้ทอดธุระ เป็นแต่ไม , ได้ชี้แจงข้ออรรถข้อธรรมให้ 

ละเอียดลออได้เต็มความเมตตาเหมือนแต่ก่อนเท่านั้น พออธิบายธรรมจบลงและชี้แจงจุดสงสัยของผู้เรียน 
ถามเสร็จสิ้นลงแล้ว ก็สั่งให้เลิกกัน ไปประกอบความเพียร องค์ท่านเองก็เข้าพักผ่อน ขณะที่ท่านแสดง 
ธรรมปรากฏว่าไม่มีความไม่สบายแฝงอยู่เลย แสดงอย่างฉะฉานร่าเริง เสียงดังและกังวาน ลักษณะ 
อาการอาจหาญเหมือนคนไม่ป่วยเป็นอะไรเลย การเร่งและเน้นหนักในธรรมเพื่อผู้ฟิงก็เน้นลงอย่างถึงใจ 
จริง ๆ ไม่มีความสะทกสะท้านใด ๆ ปรากฏในเวลานั้น ทุกอาการที่แสดงออกเหมือนท่านไม , ได้เป็นอะไร 
เลย พอจบการแสดงแล้วถึงจะทราบว่า อาการท่านอ่อนเพลียและต้องการพักผ่อน พอทราบอาการ 
เช่นนั้นต่างก็รีบให้โอกาสท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 


ท่านเทศน์อัศจรรย์ครั้งสุดท้าย 

วันมาฆบูชา เดือนสามเพ็ญ พ.ศ.๒๔๙๒ ก่อนท่านจะเริ่มป่วยเล็กน้อย วันนั้นท่านเริ่มเทศน์แต่ 
เวลา ๒ ทุ่มจนถึงเวลา ๖ ทุ่มเที่ยงคืน รวมเป็นเวลา ๔ ชั่วโมง อำนาจธรรมที่ท่านแสดงในวันนั้น เป็น 
ความอัศจรรย์ประจักษ์ใจของพระธุดงค์ที่มารวมกันอยู่เป็นจำนวนมากโดยทั่วกัน ประหนึ่งโลกธาตุดับ 
สนิทไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย ปรากฏแต่กระแสธรรมท่านแผ่ครอบไปหมดทั่วไตรโลกธาตุ โดยยกพระ 
อรหันต์ ๑, ๒๕๐ องค์ที่ต่างมาเองสู่ที่ประชุม ณ พุทธสถานโดยไม่มีใครอาราธนานิมนต์หรือนัดแนะขึ้น 
แสดงว่าท่านเป็นวิสุทธิบุคคลล้วน ๆ ไม่มีคนมีกิเลสเข้าสับปนเลยแม้คนเดียว การแสดง'โอวาทปาฏโมกข์ 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองเป็นวิสุทธิอุโบสถ คือ อุโบสถในท่ามกลางแห่งบุคคลผู้บริสุทธิแล้วน ๆ ไม่ 
เหมือนพวกเราซึ่งแสดงปาฏิโมกข์ในท่ามกลางแห่งบุคคลผู้มีกิเลสล้วน ๆ ไม่มีบุคคลผู้สิ้นกิเลสสับปนอยู่ 
เลยแม้คนเดียว ฟิงแล้วน่าสลดสังเวชอย่างยิ่งที่พวกเราก็เป็นคนผู้หนึ่ง หรือเป็นพระองค์หนึ่งในความ 
เป็นศากยบุตรของพระองค์ องค์เดียวกัน แต่มันเป็นเพียงชื่อไม , มีความจริงแฝงอยู่บ้างเลย เหมือนคนที่ชื่อ 
ว่าพระบุญ เณรบุญ และนายบุญ นางบุญ แต่เขาเป็นคนขี้บาปหาบแต่โทษและอาบัติใส่ตัว แทบก้าวเดิน 
ไปไม่ได้ สมัยโน้นท่านท่าจริงจึงพบแต่ของจริง พระจริง ธรรมจริงไม่ปลอมแปลง ตกมาสมัยพวกเรา 
กลายเป็นมีแต่ชื่อเลียงเรืองนามสูงล่งจรดพระอาทิตย์พระจันทร์ แต่ความท่าตํ่ายิ่งกว่าขุมนรกอเวจี แล้ว 
จะหาความดี ความจริง ความบริสุทธิมาจากไหน เพราะสิ่งที่ท่ามันกลายเป็นงานพอกพูนกิเลสและ 


บาปกรรมไปเสียมาก มิได้เป็นงานถอดถอนกิเลสให้สิ้นไปจากใจ แล้วจะเป็นวิสุทธิอุโบสถขึ้นมาได้ 
อย่างไรกัน บวชมาเอาแต่ชื่อเสียงเพียงว่าตนเป็นพระเป็นเณร แล้วก็ลืมตัว มัวแต่ยกว่าตนเป็นผู้มีศีลมี 
ธรรม แต่ศีลธรรมอันแท้จริงของพระของเณรตามพระโอวาทของพระองค์แท้ ๆ นั้นคืออะไร ก็ยังไม่ 
เข้าใจกันเลย ล้าเข้าใจในโอวาทปาฏิโมกข์ท่านสอนว่าอย่างไร นั่นแลคือองค์ศีลองค์ธรรมแท้ ท่านแสดง 
ย่อเอาแต่ใจความว่า การไม่ท่าบาปทั้งปวงหนึ่ง การยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมหนึ่ง การชำระจิต 
ของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่ง นี่แลเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 

การไม่ท่าบาป ล้าทางกายไม , ท่าแต่ทางวาจาก็ท่าอยู่ ถ้าทางวาจาไม่ท่าแต่ทางใจก็ท่า และสั่งสม 
บาปวันยังคํ่าจนถึงเวลาหลับ พอตื่นจากนอนก็เริ่มสั่งสมบาปต่อไปจนถึงขณะหลับอีก เป็นอยู่ทำนองนี้ 
โดยมิได้สนใจคิดว่าตัวท่าบาปหรือสั่งสมบาปเลย แม้เช่นนั้นยังหวังใจอยู่ว่า ตนมีศีลมีธรรม และคอยเอา 
แต่ความบริสุทธิจากความมีศีลมีธรรมที่ยังเหลือแต่ชื่อนั้น ฉะนั้นจึงไม่เจอความบริสุทธิ ๔ กลับเจอแต่ความ 
เศร้าหมองวุ่นวายภายในใจอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ก็เพราะตนแสวงหาสิ่งนั้นก็ต้องเจอสิ่งนั้น ถ้าไม่เจอสิ่งนั้น 
จะให้เจออะไรเล่า คนเราแสวงหาสิ่งใดก็ต้องเจอสิ่งนั้นเป็นธรรมดา เพราะเป็นของมีอยู่ในโลกสมมติ 
อย่างสมบูรณ์ ที่ท่านแสดงอย่างนี้ แสดงโดยหลักธรรมชาติของศีลธรรม ทางด้านปฏิบัติ เพื่อนักปฏิบัติ 
ได้ทราบอย่างถึงใจ 

ลำดับต่อไปท่านแสดงสมาธิ ปัญญา ตลอดวิมุตติหลุดพ้นอย่างเต็มภูมิและเปิดเผยไม่ปิดบังลี้ลับ 
อะไรเลยในวันนั้น แต่จะไม่ขออธิบาย เพราะเคยอธิบายและเขียนลงบ้างแล้ว ขณะนั้นผู้ฟิงทั้งหลายนั่ง 
เงียบเหมือนหัวตอ ตลอดกัณฑ์ไม่มีเสียงอะไรรบกวนธรรมที่ท่านกำลังแสดงอย่างเต็มที่เลย 

ตอนสุดท้ายแห่งการแสดงธรรม ท่านพูดท่านองพูดที่วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ ว่ากัณฑ์นี้ 
เทศน์ซํ้าเฒ่า ต่อไปจะไม่ได้เทศน์ท่านองนี้อีก แล้วก็จบลง คำนั้นได้กลายเป็นความจริงขึ้นมาดังท่านพูด 
ไว้ นับแต่วันนั้นแล้ว ท่านมิได้เทศน์ท่านองนั้นอีกเลย ทั้งเนื้อธรรม และการแสดงนาน ๆ ผิดกับครั้งนั้น 
อยู่มาก หลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนท่านเริ่มป่วยกระเสาะกระแสะเรื่อยมา จนถึงวาระสุดท้ายแห่งขันธ์เสีย 
จนได้ 

แม้ท่าจะได้รับความลำบากทางขันธ์ เพราะโรคภัยเบียดเบียนจนสุขภาพทรุดลงเป็นลำดับก็ตาม 
แต่การบิณฑบาต ฉันในบาตร และฉันมื้อเดียวที่เคยดำเนินมา ท่านก็ยังอุตส่าห์ประคองของท่านไป ไม่ 
ยอมลดละปล่อยวาง เมื่อไม , สามารถไปสุดสายบิณฑบาตได้ ท่านก็พยายามไปเพียงครึ่งหมู่บ้าน แล้ว 
กลับวัด ต่อมาญาติโยมและพระอาจารย์ทั้งหลายเห็นท่านลำบากมากก็ปรึกษากัน ตกลงขออาราธนา 
นิมนต์ท่านไปแค , ประตูวัดแล้วกลับ ล้าจะขออาราธนาท่านไว้ไม , ให้ไปเลย ท่านไม่ยอม โดยให้เหตุผลว่า 
เมื่อยังพอไปได้อยู่ต้องไป ฉะนั้นจำต้องอนุโลมตามท่านไม่ให้ขัดอัธยาศัย ท่านเองก็พยายามไปไม่ยอม 
ลดละความเพียรเอาเลย จนไปไม , ไหวจริง ๆ ท่านยังขอบิณฑบาตบนศาลาโรงฉัน พยายามจนลุกเดิน 
ไม , ได้ จึงยอมหยุดบิณฑบาต แม้เช่นนั้นยังขอฉันในบาตร และฉันมื้อเดียวตามเดิม เราคนดีต้องอนุโลม 
ตามความประสงค์ท่านทุกระยะไป ด้วยความอัศจรรย์ในความอดทนของนักปราชญ์ชาติอาชาไนยไม่ยอม 
ทิ้งลวดลายที่เคยเป็นนักต่อถ้ให้กิเลสยื้อแย่งแข่งดีได้เลย ล้าเป็นพวกเราน่ากลัวจะถูกหามลงมาฉันจังหัน 
นับแต่วันเริ่มรู้สึกว่าไม่สบาย ซึ่งเป็นที่น่าอับอายกิเลสที่คอยหัวเราะเยาะคนไม่เป็นท่าอยู่ตลอดเวลา ที่มา 
นอนคอยเขียงให้กิเลสสับฟินหั่นแหลกอย่างไม่มีชิ้นดี อันเป็นที่น่าสังเวชเอาหนักหนา ล้ายังรู้สึกเสียดาย 
เรา ซึ่งเป็นคนทั้งคนที่คอยจะเป็นเขียงให้กิเลสสับฟินก็ควรระลึกถึงปฏิปทาของท่านอาจารย์นั่นตอนนี้ไว้ 



บ้าง เผื่อได้อึดมาเป็นเครื่องมือป้องกันตัวในการต , อสักับกิเลส จะไม่กลายเป็นเขียงให้มันหมดทั้งตัว ยัง 
พอมีเครื่องหมายสัตตบุรุษพุทธบริษัทติดตัวอยู่บ้าง 

อาการท่านรู้สึกหนักเข้าโดยลำดับ จนคนดีที่เกี่ยวข้อง ไม่พากันนิ่งนอนใจได้ ตอนกลางคืนต้อง 
ขัดวาระกันคอยรักษาท่านอย่างลับ ๆ คราวละ ๓ - ๔ องค์เสมอ แต่มิได้เรียนให้ท่านทราบ นอกจากท่าน 
จะทราบทางภายในโดยเฉพาะเท่านั้น ทั้งนี้เกรงว่าท่านจะห้ามไม่ให้ท่า โดยเห็นว่าเป็นภาระกังวลวุ่นวาย 
เกินไป พระเณรกี่อยู่รักษาท่านตามวาระก็ให้อยู่ใต้ถุนกุฎีท่านอย่างเงียบ ๆ วาระละ ๒ - ๓ ชั่วโมง ตลอด 
รุ่งทุกคืน ซึ่งเริ่มแต่ยังไม่เข้าพรรษา พอเห็นอาการท่านหนักมากก็ปรึกษากัน แล้วกราบเรียนขอถวาย 
ความปลอดภัยให้ท่าน โดยมาขอนิ่งสมาธิ ภาวนากี่เฉลียงข้างนอกกุฎีท่านคราวละ ๒ องค์ ท่านก็ 
อนุญาตจึงได้ขัดให้พระอยู่บนกุฎีท่านครั้งละ ๒ องค์ อยู่ใต้ถุน ๒ องค์ตลอดไป ไม่ให้ขาดได้ นอกจาก 
พระกี่ขัดเป็นวาระไว้ประจำแล้ว ยังมีพระในวัดมาลอบ ๆ มอง ๆ คอยสังเกตการณ์อยู่เสมอมิได้ขาดตลอด 
คืน 

พอออกพรรษาแล้ว พระและครูบาอาจารย์กี่จำพรรษาอยู่ในกี่ต่าง ๆ ก็ทยอยกันมากราบเยี่ยมและ 
ปฏิบัติท่านมากขึ้นเป็นลำดับ อาการท่านรู้สึกหนักเข้าทุกวัน ไม , น่าไว้ใจ ท่านจึงได้ประชุมเตือนบรรดา 
ศิษย์ให้ทราบ ในการที่จะปฏิบัติต่อท่านด้วยความเหมาะสมว่า การป่วยของผมจวนถึงวาระเข้าทุกวัน จะ 
พากันอย่างไรก็ควรคิดเสียแต่บัดนี้จะได้ทันกับเหตุการณ์ ผมน่ะต้องตายแน่นอนในคราวนี้ดังกี่เคยพูดไว้ 
แล้วหลายครั้ง แต่การตายของผมเป็นเรื่องใหญ่ของสัตว์และประชาชนนิ่ว ๆ ไปอยู่มาก ด้วยเหตุนี้ผมจึง 
เผดียงท่านทั้งหลายให้ทราบว่า ผมไม , อยากตายอยู่กี่นี่ ล้าตายกี่นี่จะเป็นการกระเทือนและทำลายชีวิตสัตว์ 
ไม่น้อยเลย สำหรับผมตายเพียงคนเดียว แต่สัตว์กี่จะพลอยตายเพราะผมเป็นเหตุทั้นมีจำนวนมากมาย 
เพราะคนจะมามาก ทั้งกี่นี้ไม่มีตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน นับแต่ผมบวชมาไม่เคยคิดให้สัตว์ได้รับ 
ความลำบากเดือดร้อน โดยไม่ต้องพูดถึงการฆ่าเขาเลย มีแต่ความเมตตาสงสารเป็นพื้นฐานของใจตลอด 
มา ทุกเวลาได้แผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลแก่สัตว์ไม่เลือกหน้า โดยไม่มีประมาณตลอดมา เวลาตายแล้ว 
จะกลายเป็นศัตรูคู่เวรแก , สัตว์ ให้เขาล้มตายลงจากชีวิตกี่แสนรักสงวนของแต่ละตัว เพราะผมเห็นเหตุ 
เพียงคนเดียวนั้น ผมทำไม , ลง อย่างไรขอให้นำผมออกไปตายกี่สกลนคร เพราะกี่ทั้นเขามีตลาดอยู่แล้ว 
คงไม่กระเทือนชีวิตของสัตว์มากเหมือนกี่นี่เพียงผมป่วยยังไม , ถึงตายเลย ผู้คนพระเณรก็พากันหลั่งไหลมา 
ไม่หยุดหย่อน และนับวันมากขึ้นโดยลำดับ ซึ่งพอเป็นพยานอย่างประจักษ์แล้ว ยิ่งผมตายลงไปผู้คนพระ 
เณรจะพากันมามากเพียงไร ขอได้พากันคิดเอาเอง เพียงผมคนเดียวไม่คิดคำนึงถึงความทุกข์เดือดร้อน 
ของผู้อื่นเลยนั้น ผมตายได้ทุกกาลสถานกี่ ไม , อาลัยเสียดายร่างกายอันนี้เลย เพราะผมได้พิจารณาทราบ 
เรื่องของมันตลอดนิ่วถึงแล้วว่า เป็นเพียงส่วนผสมแห่งธาตุรวมกันอยู่ชั่วระยะกาล แล้วก็แตกทำลายลง 
ไปสู่ธาตุเดิมของมันเท่านั้น จะมาอาลัยเสียดายหาประโยชน์อะไร เท่ากี่พูดนี้ก็เพื่อความอนุเคราะห์สัตว์ 
อย่าให้เขาต้องมาพร้อมกันตายเป็นป่าช้าผีดิบวางขายเกลื่อนอยู่ตามริมถนนหนทาง อันเป็นกี่น่าสมเพช 
เวทนาเอาหนักหนาเลย ซึ่งยังไม , สุดวิสัยกี่จะควรพิจารณาแก้ไขได้ในเวลานี้ ฉะนั้นจึงขอให้รีบขัดการให้ 
ผมได้ออกไปท้นกับเวลากี่ยังควรอยู่ในระยะนี้ เพื่ออนุเคราะห์สัตว์กี่รอตายตามผมอยู่เป็นจำนวนมาก ให้ 
เขาได้มีความปลอดภัยในชีวิตของเขาโดยนิ่วกัน หรือใครมีความเห็นอย่างไร ก็พูดได้ในเวลานี้ 

ทั้งพระและญาติโยมรวมฟ้งกันอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่มีใครพูดขึ้น มีแต่ความสงบเงียบแห่ง 
บรรยากาศกี่เต็มไปด้วยความผิดหวัง ดังบทธรรมท่านว่า ยมฺปิจฺฉํ นลภติ ตมฺปิทุกข 0 ปรารถนาไม่ 
สมหวังย่อมเป็นทุกข์ คือท่านจะอยู่วัดหนองผือก็ต้องตาย จะออกไปสกลนครก็ต้องตาย ไม , มีหวังทั้งนั้น 



ที่ประชุมจึงต่างคนต่างเงียบ หมดทางแก้ไขทุกประตู จึงเป็นอันพร้อมก้นยินดีและตกลงตามความเห็น 
และความประสงค์ท่าน ทีแรกญาติโยมบ้านหนองผือทั้งบ้านแสดงความประสงค์ว่า ขอให้ท่านตายที่นี่ 
เขาจะเป็นผู้จัดการศพท่านเอง แม้จะทุกข์จนข้นแค้นแสนเข็ญเพียงไรก็ตาม แต่ศรัทธาความเชื่อเลื่อมใส 
ในครูอาจารย์มิได้จน ยังมีเต็มเปียมในสันดาน จึงขอขัดการศพท่านจนสุดความสามารถขาดดิ้น ไม่ยอม 
ให้ใครดูหมิ่นเหยียดหยามว่าชาวบ้านหนองผือไม , มีความสามารถเผาศพท่านอาจารย์เพียงองค์เดียวก็ไม่ 
ไหม้ ปล่อยให้เขาเอาท่านไปทิ้งเสียที่อื่น ดังนี้ไม่ให้มี อย่างไรก็ขอพร้อมก้นทั้งบ้านมอบกายถวายชีวิต 
ต่อท่านอาจารย์องค์เป็นสรณะของชาวบ้านหนองผือจนหมดลมหายใจ ไม , ยอมให้ใครเอาท่านไปไหน 

จนกว่าชาวหนองผือไม่มีลมหายใจครองขันธ์แล้วจึงจะยอมให้เอาท่านไป แต่พอได้ยินคำท่านให้เหตุผล 
โดยธรรมแล้ว ก็พาก้นแสดงความเสียดายโดยพูดอะไรไม่ได้ จำต้องยอมทั้งที่มีความเลื่อมใสและอาลัย 
เสียดายท่านแทบใจจะขาดปราศจากลมหายใจในขณะนั้น จึงเป็นที่น่าเห็นใจพี่น้องชาวหนองผือเปีนอย่าง 
ยิ่ง และขอจารึกเหตุการณ์คือความเสียสละอย่างถึงเป็นถึงตายเพื่อถวายบูชาท่านอาจารย์ครั้งนี้ไว้ในหทัย 
ของผู้เขียน ในนามท่านผู้อ่านทั้งหลายด้วย ซึ่งคงจะมีความรู้สึกต่อพี่น้องชาวหนองผือเช่นเดียวก้น 

วันประชุมทั้นมีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านที่เป็นลูกศิษย์ท่านมาร่วมด้วย ท่านอาจารย์เองเป็น 
ผู้ชี้แจงเรื่องที่ไม่ควรให้ท่านอยู่วัดหนองผือต่อไป ด้วยเหตุดังที่เขียนผ่านมาแล้ว เมื่อทั้งฝ่ายพระสงฆ์และ 
ฝ่ายชาวบ้านต่างทราบคำชี้แจงจากท่านในที่ประชุมด้วยก้น และไม่มีใครคัดก้านแล้ว ก็ตกลงก้นท่าแคร่ 
สำหรับหามท่านออกจากวัดหนองผือไปสกลนคร วันที่กลายเป็นวันมหาเศร้าโศกโลกหวั่นไหว เพราะ 
ความวิโยคพลัดพรากจากสิ่งที่รักเลื่อมใสสุดจิตสุดใจ ก็ได้ระเบิดขึ้นแก , ชาวบ้านชาววัดอย่างสุดจะอด 

กลั้นไว้ได้นั้น คือ วันที่ประชาชนญาติโยมและพระสงฆ์จำนวนมากเตรียมแคร่มารอรับท่านอาจารย์ที่ 
บันไดกุฎี 

หลังจากฉันเสร็จแล้ว พร้อมก้นเตรียมจะหามท่านออกไปสกลนคร จุดนี้เป็นจุดที่เริ่มระเบิด 

หัวใจพี่น้องชาวหนองผือทั้งบ้านใกล้บ้างไกล ที่ต่างมาแสดงความหมดหวังครั้งสุดท้ายในบริเวณนั้น 

ตลอดพระสงฆ์สามเณรเป็นจำนวนมาก ทั้งสองฝ่ายต่างเกิดความสลดสังเวชนั้าตาไหลซึมเป็นจุดแรก จุด 
ที่สองขณะที่พระอาจารย์ทั้งหลายพยุงท่านอาจารย์ลงมาจากกุฎีเพื่ออาราธนาขึ้นสู่แคร่และเตรียมเคลื่อน 
ที่นี้ เป็นตอนที่ปล่อยความเลื่อมใสอาลัยรักสุดประมาณที่อัดอั้นตันใจอยู่ภายในออกมาอย่างเต็มที่ ทั้ง 
หญิงทั้งชายตลอดพระเณรก็อดกลั้นนั้าตาไว้ไม , ได้ จำต้องปล่อยให้เป็นไปตามความโศกาดูรในขณะนั้น 

แม้ผู้เขียนเองซึ่งยังจะติดตามท่านออกไปด้วย ก็ยังอดแสดงความไม่เป็นท่าออกมาไม , ได้ เมื่อเห็น 

บรรยากาศเต็มไปด้วยความซบเซาเหงาหงอยอยู่รอบด้าน ทั้งเสียงร้องไห้สั่งเสีย ทั้งคำขอร้องอาราธนา 
วิงวอนท่านอาจารย์ ขอให้ออกไปหายโรคหายภัย อย่าได้ออกไปล้มหายตายจากท่าลายซากจากพวกญาติ 
โยมี่กำลังรอคอยอยู่ด้วยความโศกศัลย์ก้นแสงสุดที่จะอดกลั้นได้ แทบหัวอกจะแตกตายอยู่แล้วเวลานี้ ขอ 
ท่านได้เมตตาสงสารสัตว์มาก ๆ เพราะเห็นแก , ความยากจนบ้างเถิด ที่ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดทุกข์มาก 
แทบเหลือทนครั้งนี้ เพราะสมบัติอันสันค่าที่เคยอุปัฏฐากรักษามาเป็นเวลาหลายปีได้หลุดมือพลัดพราก 

จากไป สุดวิสัยที่จะกั้นกางไว้ได้ 

เสียงร้องไห้รำพันด้วยความระทมขมชื่นราวกับคลื่นทะเลไหลซัดเข้ามาท่วมทับหัวใจตามรายทาง 
ที่ท่านผ่านไป คนทั้งบ้าน ทั้งหญิงทั้งชาย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เหมือนจะถึงความมืดมิดปลิดชีพไปตาม 
ท่านก้นทั้งบ้าน ตลอดต้นไม้ใบหญ้าที่ไม่มีวิญญาณรับรู้อะไรเลย ก็เป็นประหนึ่งยุบยอบกรอบเกรียมไป 
ตาม ๆ ก้น ขณะที่ท่านเริ่มเคลื่อนจากรมณียสถานอันเป็นที่เคยให้ความสุขสำราญแก , ท่านและพระสงฆ์ 



พร้อมด้วยหมู่ชนจำนวนมากที่มาอาศัยพึ่งร่มเงาตลอดมา สถานที่นั้นจึงเป็นเหมือนวัดร้างขึ้นใน 

ทันทีทันใด ทั้งที่มีพระอยู่จำนวนมาก เพราะปราศจากต้นไม้ใหญ่ใบดกหนาที่เต็มไปด้วยความร่มเย็น 
ผาสุกแก่ผู้มาอาศัยตลอดมา เสียงที่กำลังแสดงความระบมปวดร้าวของประชาชนผู้หวังมอบกายถวายชีวิต 
ไว้กับพระศาสนา มีท่านอาจารย์เป็นเป็นองค์พยานซึ่งกำลังพลัดพรากจากไปอยู่เวลานี้ เป็นเสียงที่จะอด 
สังเวชสงสารเหลือประมาณมิได้ พอผ่านม้านและเสียงพิไรรำพันที่แสนจะอดกลั้นความทุกข์ความสงสาร 
ไปแล้ว ต่างก็เดินระงมทุกข์ไปตามหลังท่าน แม้มีพระเณรและประชาชนนับเป็นจำนวนร้อย ๆ ก็ล้วนมี 
หน้าอันเคร่งขรึม ไม่มีท่านผู้ใดจะแสดงความเบิกบานแจ่มใส คงมีแต่ความระทมขมขื่นที่จำต้องกลั้ากลืน 
ด้วยความพันอดพันทนไปตาม ๆ กัน ตลอดทางเป็นความเงียบเหงาเศร้าโศกของหมู่ชนที่ต่างเดินไป 
เหมือนคนไร้ญาติขาดมิตร ไม่มีใครพูดใครคุยเรื่องต่าง ๆ แฝงขึ้นมาบ้างเลย ต่างคนต่างเงียบ แต่หัวใจ 
เต็มไปด้วยความครุ่นคิดไปในความหมดหวัง ทั้งท่านและเรารู้สึกมีทางเดินแห่งวิถีของใจไปในทำนอง 
เดียวกันว่า พวกเราเป็นพวกที่หมดหวัง ขออภัยเขียนตามความรู้สึกเท่ากับกำลังเอาท่านอาจารย์ไปทิ้ง ทิ้ง 
ที่ท่านยังครองขันธ์อยู่อย่างไม่สงสัย การที่จะมีหวังได้ท่านกลับมาอีกนั้นคงเป็นไปไม่ได้แล้ว ยิ่งคิดยิ่ง 
เศร้า แต่ก็เป็นเรื่องที่อดคิดไม่ได้ ต่างคนต่างเดินไปตามทางด้วยความเงียบเหงาเศร้าใจและคิดแต่เรื่อง 
ของความหมดหวังกันทิ้งนั้น สำหรับผู้เขียนเองขอสารภาพตัวว่าไม่เป็นท่าเอาอย่างมาก ตลอดทางมีแต่ 
ความรำพึงรำพันถึงความหมดหวังหมดที่พึ่ง ไม่มีที่อาศัยใด ๆ อีกแล้ว เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาดังที่เคยเกิดอยู่ 
เสมอไม่เว้นแต่ละวัน 

ระหว่างทางจากหนองผือ ถึงอำเภอพรรณนานิคม ตามสายทางที่ไปนั้นราว ๖๐๐ เสัน แม้ 
เช่นนั้นก็มิได้สนใจว่าใกล้หรือไกล สิ่งที่สุดใจอย่างปังลึกก็คือความอาลัยอาวรณ์ยังไม , อยากให้ท่านจากไป 
ในเวลานี้ เพราะเป็นเวลาที่ตนกำลังอาการหนักมากเกี่ยวกับปัญหาทางภายใน คิดวนไปเวียนมาก็มาลง 
เอยที่ความหมดหวังไม่มีทางสืบต่อกันได้เลย มีแต่คิดว่าต้องหมดหวังท่าเดียว อาการของท่านรู้สึกสงบ 
มากตลอดทางที่ไกลแสนไกล มิได้แสดงอาการใด ๆ เลย เหมือนคนนอนหลับเราดี ๆ นี่เอง ทั้งที่ท่าน 
มิได้หลับ พอไปถึงสถานที่มีป่าไม้ร่มเย็นสำหรับคนหมู่มากก็ขออาราธนาท่านพักชั่วคราว สึ่งที่ไม , คาด 
ปันได้เกิดขึ้นอีกวาระหนึ่งจากความอดรนทนไม่ได้ คือ ทิ้งน่ารักทิ้งน่าสงสาร ทิ้งอาลัยอ้อยอิ่ง เวลาท่าน 
ถามออกมากว่า “มาถึงไหนแล้ว” ดังนี้ ทำไมจึงไพเราะซาบขึ้งขับใจเอาหนักหนาและเป็นเหมือนท่าน 
ไม , ได้เป็นอะไรเลย 

“ทูนหัวทูลกระหม่อมจอมไตรภพจะสลัดปัดทิ้งคนอนาถาที่กำลังหายใจอยู่ แต่หัวใจจะขาดดิ้น 
อยู่ขณะนี้ไปเสียแล้วหรือ ดวงหทัยที่บริสุทธิซงเคยเต็มไปด้วยเมตตาอนุเคราะห์ให้พอหายใจได้ตลอดมา 
ได้ถอดถอนกลับคืนสู่ความไม่มีอะไรเหลืออยู่หมดแล้วหรือ” ขณะนั้นความรู้สึกได้เกิดขึ้นทันทีทันใด 
ใครจะว่าเป็นบ้าก็ยอมรับว่าเป็นจริง ในท่านอาจารย์องค์นี้ เป็นบ้าขนาดตายแทนท่านได้เลยโดยไม่มี 
อุทธรณ์ร้อนใจในชีวิตของตัวเอาเลย ขอแต่ท่านแสดงความประสงค์จะเอาอะไรด้วยในตัวของเรา จะไม่มี 
คำว่า “เสียดายชีวิต” เลย จะมีแต่ดำว่า “พร้อมอยู่แล้วที่จะพลีชีพทุกขณะ” เท่านั้น ไม่มีดำเป็น 
อุปสรรคเข้ามาแฝงได้อย่างเด็ดขาด แต่สุดวิสัย แม้จะขอถวายอะไรท่านก็ไม , อาจรับได้ เพราะในโลกธาตุ 
นี้ต้องเดินทางสายเดียวกันไม , มีทางปลีก และออกจากคำว่า “เกิดแล้วต้องตายจะเป็นอื่นไปไม , ได้” เลย 

การออกเดินทางจากวัดหนองผือ เริ่มแต่เวลาประมาณ ๙ นาฬิกา มุ่งหน้าไปพักวัดบ้านภู , อำเภอ 
พรรณนานิคม ขังหวัดสกลนคร ชั่วระยะก่อน พอท่านหายเหนื่อยบ้างแล้วเดินทางต่อไปสกลนคร 



ไปถึงวัดบ้านคู่ราว ๑๗ น. กว่า ๆ ยังไม่มืด การเดินทางกินเวลาหลายชั่วโมงเพราะเดินอ้อมเขา 
เพื่อความสะดวกสำหรับองค์ท่านและคนแก , ที่พยายามตะเกียกตะกายตามส่งท่าน มีมากทั้งหญิงทั้งชาย 
พอไปถึงวัดบ้านคู่แล้วก็อาราธนาท่านเข้าพักที่ศาลาเตี้ย ๆ เพื่อสะดวกแก่การถวายการอุปัฏฐากรักษา 
ตลอดประชาชนพระเณรที่มากราบเยี่ยมอาการท่านก็สะดวก 

นับแต่วันอาราธนาท่านไปพักที่นั่น อาการมีแต่ทรุดลงโดยลำดับ ประชาชนพระเณรก็หลั่งไหล 
มามากเต็มไปหมด ทั้งเช้าทั้งบ่ายและเย็น ตลอดกลางคืน เพราะ ใครก็หิวกร ะหายอยากมาเห็นหน้าและ 
กราบเยี่ยมท่าน ซึ่งจำนวนมากไม่เคยเห็นหน้าท่านเลย ได้ยินแต่ชื่อเสียงกิตติศัพท์กิตติคุณเล่าลือกันว่า 
ท่านเป็นพระอรหันต์ทั้งองค์ในสมัยปัจจุบันไม่สงสัย และกำลังจะนิพพานอยู่แล้วในเร็ว ๆ นี้ ใครมี 
วาสนาก็ได้เห็นท่าน ใครไม่มีวาสนาก็เกิดมาตายเปล่า จึงต่างก็อยากมากราบไหว้บูชาพอเป็นขวัญตาขวัญ 
ใจที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์กับโลกเขาทั้งคน อย่าให้เสียชาติวาสนาไปเปล่า ๆ เลย 

พอเช้าวันหลัง ท่านถามว่าเมื่อไรจะพาผมไปสกลนคร ผมมิ'ได้ตั้งใจจะมาตายที่นี้ ต้องพาผมไป 
สกลฯ ให้ได้ อย่ารอไว้นาน พระอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็เรียนถวายว่ารอให้ท่านอาจารย์พอหาย 
เหนื่อยบ้างแล้วจะอาราธนาไปสกลฯ ตามประสงค์ท่านก็หยุดไปบ้าง พอวันหลังก็เริ่มถามอีกท่านองที่เคย 
ถามแล้ว พระอาจารย์ก็เรียนถวายท่าน ท่านก็หยุดไปเป็นระยะ วันหลังก็ถามอีก จะพาผมไปสกลฯ 
เมื่อไร อย่ารอช้าจะไม่ทันเวลา 

ที่อาราธนาท่านมาพักวัดนั้นราว ๑๐ วัน นับแต่เวลาล่วงไป ๔-๕ วันแล้ว ท่านเร่งให้พาท่านไป 
สกลนครวันหนึ่งหลายครั้ง พระอาจารย์ทั้งหลายก็นิ่งบ้าง เรียนถวายท่านบ้าง ท่านก็เร่งและดุเอาบ้างว่า 
จะให้ผมตายอยู่ที่นี่เชียวหรือ ผมบอกแล้วแต่ต้นทางก่อนจะมาว่าผมจะไปตายที่สกลนคร นี้ก็จวนเต็มที 
แล้ว รีบพาผมไปอย่ารอนาน ใน ๓ คืนสุดท้ายท่านเร่งใหญ่ มีแต่จะให้พาไปสกลนครโดยถ่ายเดียว 
เฉพาะคืนสุดท้ายท่านไม่ยอมพักหลับเลย และเรียกพระมาด้วยอาการรีบด่วน เป็นเชิงบ่งบอกอย่างชัด 
แจ้งว่าท่านจะไม่สามารถทรงขันธ์อยู่ต่อไปอีกได้ ให้รบพาท่านไปในคืนวันนั้นเพื่อทันกับเวลา 

นอกจากนั้นยังบอกให้พระพยุงท่านนั่งขัดสมาธิหันหน้าไปทางสกลนคร พอออกจากสมาธิก็บอกพระว่า 
ให้เตรียมพาท่านไปสกลนครในคืนวันนั้น พวกเราต้องไปตามพระผู้ใหญ่มาเรียนท่านว่า พรุ่งนี้เช้าจะ 
อาราธนาท่านไปสกลนครตามประสงค์ ท่านจึงสงบลงบ้าง แต่ไม่ยอมนอนและบอกอย่างไม่ปิดบังด้วยว่า 
ผมจวนเต็มที่แล้ว จะรอต่อไปไม , ได้ ถ้าได้ไปในคืนนี้ยิ่งเหมาะ จะได้ทันกับเหตุการณ์ซึ่งกำลังเร่งรัดอยู่ 
อย่างเต็มที่ ผมไม , อยากจะแบกขันธ์ซึ่งเป็นไฟทั้งกองนี้อยู่นาน อยากจะปล่อยทั้งเสียให้หายกังวลในขันธ์ 
อันเป็นกองแห่งมหันตทุกข์ความกังวลอันใหญ่หลวงนี้ ผมจวนเต็มที่แล้ว พวกท่านยังไม่ทราบหรือว่าผม 
จะตายในเร็ว ๆ นี้ จะเอาผมไว้ให้ทรมานขันธ์โดยไม , เกิดประโยชน์อะไรอีก เหตุผลก็ได้ชี้แจงให้ฟิงจน 
เป็นที่เข้าใจกันหมดแล้วถึงได้มาที่นี้ แต่แล้วทำไมจึงยังขืนเอาผมไว้อีกเล่า ที่นี่เป็นสกลนครหรือ ทำไม 
ไม่รีบพาผมไป จงรีบพาผมไปเดี๋ยวนี้ รอไว้ทำไมกันอีก คนตายแล้วทำเป็นปลาร้าหรือนั้าปลาได้หรือ 
ผมบอกแล้วว่าเวลานี้ขันธ์ผมเต็มทนแล้ว จะทนอยู่ต่อไปอีกไม , ได้ ยังไม่มีใครสนใจฟ้งและปฏิบัติตามที่ 
ผมบอกอยู่หรือ คำพูดขนาดนี้ยังไม่พากันฟ้งเสียงเลย แล้วพวกท่านจะไปหาของจริงจากอะไรที่ไหนกัน 
ถ้ายังพากันดื้อทั้งที่ผมยังมีชีวิตอยู่และไม่พากันเชื่อฟ้งต่อหน้าต่อตาเช่นนี้ เวลาผมตายไปแล้วพวกท่านจะ 
เป็นคนดีมีเหตุผลจากอะไร คำพูดทั้งหมดนี้ผมพูดด้วยเหตุผลที่ตรอง ทราบว่าเป็นความจริงล้วน ๆ แล้ว 
แต่พวกท่านยังขืนดื้อไม , ทำตาม ผมรู้สึกจะหมดความหวังกับพวกท่านในอนาคตว่า จะเป็นผู้สามารถทรง 
ศาสนาไปได้ด้วยความมีเหตุผลได้อย่างไรกัน 



ท่านเอาหนักมากในคืนสุดท้าย ทั้งไม , ยอมหลับนอนอีกด้วย ที่ท่านไม่ยอมหลับนั้นอาจเป็น 
เพราะเวลาหลับไป น่ากลัวจะเตลิดเลยก็ได้ พวกเราที่อยู่ด้วยกันมากต่อมากไม , ใครสามารถทราบความมุ่ง 
หมายท่านตอนนี้ เลยต้องเดาเอามาลง ถ้าผิดไปจากความจริงก็กรุณาอภัยด้วย 

ตอนเช้าราว ๗ น. กว่า ๆ รถแขวงการทางสกลนครก็มารับท่านพอดี โดยมีคุณแม่นุ่ม ชุวานนท์ 
เป็นผู้นำหน้า มาอาราธนานิมนต์ท่านให้ไปสกลนคร ท่านก็รับคำทันที มีเพียงพูดว่ารถมากี่ด้น จะพอกับ 
พระเณรจำนวนมากซึ่งจะติดตามไปด้วยหรือเปล่าเท่านั้น เขาเรียนท่านว่ามีรถมา ๓ คัน แม้พระท่านไป 
ไม่หมดก็จะขอมารับท่านไปจนหมดทุกองค์ที่ท่านประสงค์จะไป ท่านทราบแล้วนิ่ง พอฉันเสร็จแล้ว 
หมอก็เตรียมฉีดยานอนหลับถวายท่านเพื่อกันความกระเทือนเวลารถวิ่ง เพราะทางไม่ดีเลยสมัยนั้น 

ขรุขระเต็มไปด้วยหลุมด้วยปอ พอฉีดยาถวายแล้วก็อาราธนาท่านขึ้นนอนบนแคร่ หามออกไปขึ้นรถ ซึ่ง 
จอดรถอยู่ฟากทุ่งนาเข้ามารับไม่ได้ หลังจากฉีดยาถวายแล้วราว ๑๐ นาที ท่านก็เริ่มหลับและเริ่มออกเดิน 
ทางตรงไปจังหวัดสกลนคร ถึงโน้นเที่ยงวันพอดี 

เมื่อถึงสกลนครเรียบร้อยแล้ว ก็อาราธนาท่านลงจากรถ และขึ้นพักบนกุฎี วัดสุทธาวาส โดยที่ 
ท่านกำลังหลับอยู่ และหลับไปจนถึงเที่ยงคืนคือ ๖ ทุ่ม จึงเริ่มตื่น พอตื่นจากหลับขึ้นมาไม่นานนัก ราวตี 
๑ น. อาการที่ท่านเคยพูด 1 ซํ้า ๆ ซาก ๆ ให้บรรดาลูกศิษย์ที่ชักหูตึงและใจสับสนวุ่นวายฟ้ง ก็เริ่มแสดงให้ 
เห็นชัดขึ้นทุกระยะเหมือนจะบอกว่านี่นะท่านทั้งหลายเห็นหรือยัง ที่ผมเคยบอกไม่หยุดปากว่าให้!บพา 
ผมมาสกลนคร จะได้!บปลดปล่อยสิ่งรกรุงรังที่เต็มไปด้วย มหันตทุกข์ออกให้หมดในเร็ว ๆ ซึ่งบัดนี้ 
เริ่มแสดงอาการขึ้นมาแล้ว ล้ายังไม่เห็นก็จงพากันดู และล้าไม่เชื่อคำที่ผมบอกตลอดมาก็จงพากันฟ้งและ 
ดูเสียให้เต็มตาและคิดให้เต็มใจ ที่ผมพูดแล้วกับสิ่งที่กำลังเห็นประจักษ์ตาอยู่เวลานี้เป็นความจริงดังที่เคย 
พูดไว้หรือเปล่า ต่อไปจงอย่าพากันเป็นพระหูกระทะตาไม้ไผ่ใจไม่มีความรู้สึกนึกคิดไตร่ตรองดังที่เคย 
เป็นมาแล้ว จะเป็นคนใจจืดจางว่างเปล่าจากสติปัญญาเครื่องไตร่ตรอง แล้วจะหาทางเอาตัวรอดไปไม่ได้ 
เรื่องที่กำลังเกิดอยู่ขณะนี้เป็นต้นเหตุ จงพากันคิดอ่าน อย่านอนใจ ดังนี้ 

ขณะที่ท่านเริ่มแสดงอาการลาขันธ์ คือ ภารา หเว ปัญชักขันธา อันเป็นกองมหันตทุกข์ในโลก 
สมมติที่นักปราชญ์ทั้งหลายไม่พึงปรารถนาอยากพบเห็นอีกต่อไป เป็นเวลาดึกสงัดปราศจากเสียงและ 
ผู้คนพลุกพล่าน แต่ไม , นานนักก็เริ่มเห็นครูบาอาจารย์ มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรฌ์ อุดรธานี 
เป็นต้น ทยอยกันมากุฎีท่านด้วยอาการรีบร้อน นับแต่ขณะที่พระไปเรียนข่าวท่านอาจารย์ให้ทราบ พระ 
อาจารย์ทั้งหลายก็รีบพร้อมกันนั่งอย่างท่านที่เคยเห็นภัยมาแล้วด้วยทำอันสงบ แต่ใจต่างมีความรุ่มร้อน 
อ่อนใจ กระวนกระวายไปตามอาการที่กำลังแสดงอยู่อย่างสะดุดตาสะดุดใจไม , ลดละ ในขณะนั้นราวกับ 
จะเตือนให้เห็นชัดว่าจะต้องผ่านไปนาทีใดนาทีหนึ่งในเร็ว ๆ นี้อย่างแน่นอน การนั่งลูอาการท่านนั่งเป็น 
สามแถว แถวแรกเป็นพระผู้ใหญ่มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์เป็นประธาน และพระอาจารย์รองลำดับออกมา 
จนถึงสามเณร ต่างนั่งด้วยท่าอันสงบอย่างยิ่ง ตาจับจ้องมองดูอาการท่านราวกับว่าลืมแล้วหลับไม , ลง ริม 
ตาล่างเยิ้มไปด้วยนี้าตาที่สุดจะอดกลั้นด้วยความอาลัยอาวรณ์อย่างบอกไม่ลูก ต่างตกอยู่ในตรอกแห่ง 

ความสิ้นหวัง ไม่มีทางแก้ไข หัวใจมีก็สูดลมไปพอถึงวันของเขาเท่านั้น 

องค์ท่านเบื้องต้นนอนสีหไสยาสน์ คือ ตะแคงข้างขวา แต่เห็นว่าท่านจะเหนื่อยเลยค่อย ๆ ดึง 
หมอนที่หนุนอยู่ข้างหลังท่านออกนิดหนึ่งเลยกลายเป็นท่านอนหงายไป พอท่านรู้สึกก็พยายามขยับตัว 
กลับคืนท่าเดิม แต่ไม่สามารถทำได้เพราะหมดกำลัง พระอาจารย์ใหญ่ก็ช่วยขยับหมอนที่หนุนหลังท่าน 
เข้าไป แต่ลูอาการท่านรู้สึกเหนื่อยมากเลยต้องหยุด กลัวจะกระเทือนท่านมากไป ดังนั้นการนอนท่านใน 



วาระสุดท้ายจึงเป็นท่าหงายก็ไม่ใช่ ท่าตะแคงข้างขวาก็ไม่เชิง เป็นเพียงท่าเอียง ๆ อยู่เท่านั้น เพราะ 
สุดวิสัยที่จะแก้ไขได้อีก อาการท่านกำลังดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้ง บรรดาศิษย์ซึ่งโดยมากมีแต่พระกับ 
เณรฆราวาสมีน้อยที่นั่งอาลัยอาวรณ์ด้วยความหมดหวังอยู่ขณะนั้น ประหนึ่งลืมหายใจไปตาม ๆ กัน 
เพราะจิตพะว้าพะวงอยู่กับอาการท่านซึ่งกำลังแสดงอย่างเต็มที่เพื่อถึงวาระสุดท้ายอยู่แล้ว ลมหายใจท่าน 
ปรากฏว่าค่อยอ่อนลงทุกทีและละเอียดไปตาม ๆ กัน ผู้นั่งดูลืมกระพริบตาเพราะอาการท่านเต็มไปด้วย 
ความหมดหวังอยู่แล้ว ลมค่อยอ่อนและช้าลงทุกทีจนแทบไม่ปรากฏ วินาทีต่อไปลมก็ค่อย ๆ หายเงียบไป 
อย่างละเอียดสุขุมจนไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าท่านได้สิ้นไปแล้วแต่วินาทีใด เพราะอวัยวะทุกส่วนมิได้ 

แสดงอาการผิดปกติเหมือนสามัญทั่ว ๆ ไปเคยเป็นกัน ต่างคนต่างสังเกตจ้องมองจนตาไม่กระพริบ 
สุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องพอให้สะดุดใจเลยว่า “ขณะท่านลาขันธ์ลาโลกที่เต็มไปด้วยความกังวลหม่นหมองคือ 
ขณะนั้น” ดังนี้ 

พอเห็นท่าไม , ได้การ ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ พูดเป็นเชิงไม่แน่ใจขึ้นมาว่า “ไม่ใช่ท่านสิ้นไปแล้ว 
หรือ” พร้อมกับยกนาฬิกาขึ้นลูเวลา ขณะนั้นเป็นเวลาตี ๒ นาฬิกา ๒๓ นาที จึงได้ถือเวลานั้นเป็นเวลา 
มรณภาพของท่าน พอทราบว่าท่านสิ้นไปแล้วเท่านั้น มองดูพระเณรที่นั่งรุมล้อมท่านอยู่เป็นจำนวนมาก 
เห็นแต่ความโศกเศร้าเหงาหงอยและนั้าตาบนใบหน้าที่ไหลซึมออกมา ทั้งไอทั้งจามทั้งเสียงบ่นพึมพำ 
ไม่ได้ถ้อยได้ความ ใครอยู่ที่ไหนก็ได้ยินเสียงอุบอิบพึมพำทั่วบริเวณนั้น บรรยากาศเต็มไปด้วยความ 
เงียบเหงาเศร้าใจอย่างบอกไม่ถูก เราก็เหลือทน ท่านผู้อื่นก็เหลือทน ปรากฏว่าเหลือแต่ร่างครองตัวอยู่ 
เวลานั้น ต่างองค์ต่างนึ่งเงียบไปพักหนึ่งราวกับโลกธาตุได้ดับลง ในขณะเดียวกับขณะที่ท่านอาจารย์ลา 
สมมติคือขันธ์ก้าวเข้าสู่แดนเกษม ไม่มีสมมติความกังวลใด ๆ เข้าไปเกี่ยวข้องวุ่นวายอีก ผู้เขียนแทบหัว 
อกจะแตกตายไปกับท่านจริง ๆ เวลานั้น ท่าให้รำพึงรำพันและอัดอั้นตันใจไปเสียทุกอย่าง ไม , มีทางคิด 
พอขยับขยายจิตที่กำลังว้าวุ่นขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปกับการจากไปของท่าน พอให้เบาบางลงบ้างจาก 
ความแสนรักแสนอาลัยอาวรณ์ที่สุดจะกล่าว ที่ท่านว่าตายทั้งเป็นเห็นจะได้แก่คนไม่เป็นท่าคนนั้นนั่นแล 

พอความเงียบสร่างซาลงบ้าง พระผู้ใหญ่ก็สั่งให้จัดที่นอนให้เรียบร้อย และอาราธนาท่านให้ 

นอนอยู่กับที่ที่ท่านมรณภาพไปก่อน พรุ่งนี้เช้าค่อยพิจารณาปรึกษาหารือกันใหม่ หลังจากนั้นครูบา 

อาจารย์พระเณรก็ทยอยกันออกจากห้องท่านลงไปอยู่ข้างล่างบ้าง ยังอยู่เฉลียงนอกห้องบ้าง มีตะเกียงเจ้า 
พายุจุดอยู่อย่างสว่างไสวทั่วบริเวณแต่บรรดาศิษย์กลับมืดมนอนธการเหมือนมืดมิดปิดตา ไม , รู้ทางออก 

ทางเข้าทางไปทางมาราวกับถูกวางยาสลบให้ง่วงงุนวกเวียนอยู่ที่นั้นหนีไปไหนไม่ได้ บางท่านเป็นลม 

ราวจะสลบล้มลงสิ้นใจไปพร้อมกับขณะท่านสิ้นลม เหมือนอะไร ๆ ก็สิ้นสุดไปตามท่านเลียสิ้นเวลานั้น 
เกิดความโกลาหลอลหม่านแบบไม่มีใครช่วยใครได้อย่างลึกลับในสมาคมมหาวิโยคพลัดพรากในยามดึก 
สงัด ต่างองค์ต่างรุ่มง่ามลูบคลำไปตามความเซ่อซ่าลืมสดึสตัง มิได้กำหนดทิศทางมืดแจ้งอะไรเลย 

เพราะอำนาจความเสียใจไร้ชินดีที่เกิดจากความพลัดพรากแห่งดวงประทีปที่เคยให้ความสว่างไสวมา 
ประจำชีวิตจิตใจได้ดับวูบสิ้นสุดลง ปราศจากความอบอุ่นชุ่มเย็นเหมือนก่อนมา ราวกับว่าทุกสิ่งได้ขาด 
สะบั้นนั่นแหลกเป็นจุณวิจุณไปเลียสิ้น ไม่มีสึ่งเป็นที่พื่งพอเป็นที่หายใจได้เลย มันสุดมันมุดมันด้านมัน 
ตีบตันอั้นลู้ไปเลียหมดภายในใจ ราวกับโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นสาระพอเป็นที่เกาะของจิตผู้กำลัง 

กระหายที่พึ่ง ได้อาศัยเกาะพอได้หายใจแม้เพียงวินาทีหนึ่งเลย นั้งที่สัตว์โลกทั่วไตรภพอาศัยกันประจำ 
ภพกำเนิดตลอดมา แต่จิตเรามันอาภัพอับวาสนาเอาอย่างไรนักหนา จึงเห็นโลกธาตุเป็นเหมือนยาพิษเอา 
เลียหมดในเวลานั้น ไม , อาจเป็นที่พื่งได้ ปรากฏแต่ท่านพระอาจารย์นั่นองค์เดียวเป็นชีวิตจิตใจเพื่อฝาก 



อรรถฝากธรรมและฝากเป็นฝากตายทุกขณะลมหายใจเอาเลย ส่วนพระพุทธเจ้า พระธรรม และ 
พระสงฆ์สาวก ใจก็ไม่ปรากฏว่าประมาท หากแต่ท่านอยู่ลึกตามความรู้สึกในขณะนั้น ไม , สามารถอาจ 
เอื้อมรื้อฟืนขึ้นมาเป็นที่พึ่ง และเป็นสักขีพยานได้อย่างใจหวัง เหมือนท่านอาจารย์มั่นซึ่งท่านอยู่ตื้น ๆ ทั้ง 
เห็น ๆ และซึมซาบถึงจิตใจอยู่ทุกขณะที่ฟืงท่านอบรมชี้แจงข้ออรรถข้อธรรมในเวลาสงสัยเรียนถามท่าน 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาชนิดใดที่ตนไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง พอแบกมาเรียนถวายท่าน และท่านเมตตา 
อนุเคราะห์ชี้แจงให้เท่านั้น เป็นตกไปในทันทีทันใด มิได้เผาลนหัวใจอยู่ต่อไปนานเลย นี้เป็นจุดที่สลัก 
ลึกลงในหัวใจ ทำให้เกิดความกระเทือนใจมากเวลาท่านพลัดพรากจากไป เพราะไม , สนใจคิดว่าจะมีใคร 
แก้ได้นอกจากท่านเท่านั้น แล้วใครจะมามีแก , ใจเมตตาแก่เรา และเราจะมีแก , ใจไปเรียนถามใครเล่า 
นอกจากนับวันจะนั่งกอดเข่าเฝ็าความโง่และกองทุนของตนอยู่เท่านั้น ไม , มีทางออกอย่างง่าย ๆ เหมือน 
เวลาอยู่กับท่าน คิดไปเท่าไรก็มีแต่ความอัดอั้นตันใจที่จะหาทางออกโดยลำพังอย่างปลอดภัยไร้ทุกข์ ซึ่ง 
ไม่มีทางเอาเลยในความโง , ของตนขณะนั้น มีแต่ความระบมงมทุกข์อยู่ท่าเดียว นั่งอยู่เหมือนคนตายสิ้นท่า 
แห่งความคิดเพื่อเอาตัวรอด ไม่มีความคิดใดที่จะพาไปสู่ความปลอดโปร่งโล่งใจได้เลย ลืมเหน็ดลืม 
เหนื่อยลืมเวลํ่าเวลา นั่งรำพึงแบบคนตายทั้งที่ยังหายใจอยู่ ในชีวิตของพระเพิ่งมีเพียงครั้งนี้เป็นชีวิต ใจ 
ที่ขุ่นมัวกลัวทุกข์และว้าวุ่นเอาหนักหนาที่ปราศจากผู้เมตตาช่วยเหลือ เป็นชีวิตที่มืดมิดปิดตายหาทางออก 
ไม่ได้เอาเลย ตาชำเลืองไปเห็นองค์ท่านที่นอนปราศจากลมหายใจและความรู้สึกใด ๆ ด้วยความสงบทีไร 
นั้าตาร่วงพรู นั้าตาร่วงพรูอย่างไม่เป็นท่าทุกที ทางภายในลมสะอึกสะอื้นในหัวอกหนุนให้เกิดความตีบ 
ตันขึ้นมาปิดคอหอย แทบจะไปเสียในขณะนั้น มีสติระลึกขึ้นมาชั่วขณะว่า เราจะไม่ขาดใจตายไปกับ 
ท่านเดี๋ยวนี้เสียหรือ พยายามพรํ่าสอนตนว่า ท่านตายไปด้วยความหมดห่วงหมดอาลัยอันเป็นเรื่องของ 
กิเลสโดยสิ้นเชิง แต่เราตายไปด้วยความห่วงความอาลัยจะเป็นข้าศึกต่อตัวเอง ความอาลัยเสียดายและ 
ความตายของเราไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่เราและแก่ท่าน เวลาท่านมีชีวิตอยู่ก็มิได้สั่งสอนให้เราคิดถึง 
ท่านและตายกับท่านแบบนี้ แบบนี้เป็นแบบที่แฝงอยู่กับโลกที่เขาใช้กันตลอดมา แม้จะมีธรรมในใจอัน 
เป็นสาเหตุให้คิดถึงท่าน แต่ก็ยังแฝงอยู่กับแบบของโลกที่เคยใช้กัน จึงไม , ค่อยเป็นประโยชน์สำหรับ 
นักบวช เฉพาะอย่างยิ่งคือตัวเราที่กำลังมุ่งธรรมขั้น....อยู่อย่างเต็มใจจึงไม , ควรคิดอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้า 
ท่านตรัสไว้ว่า ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก , ธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคต ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา 
ตถาคต ฉะนั้นความคิดถึงแบบนี้จึงยังไม , เข้ากับธรรมเหล่านี้ได้สนิท สิ่งที่จะเข้ากันได้สนิทคือการ 
ปฏิบัติตนตามคำสอนที่ท่านอาจารย์สอนไว้แล้วอย่างไรด้วยความถูกต้องแม่นยำ นั่นเป็นความคิดถึงท่าน 
โดยถูกต้อง แม้จะตายเพราะการแกทรมานตนตามหลักธรรม ก็ชื่อว่าตายอย่างถูกต้อง ควรคิดและปฏิบัติ 
ตนตามแบบนี้ จะสมกับว่าเรามาศึกษากับท่านเพื่อเหตุเพื่อผล อย่าทำความอาลัยเสียดายท่านแบบโลกมา 
ขวางธรรม จะเป็นเสี้ยนหนามแก่ตัวเปล่า ๆ จึงพอได้สติสตังคิดน้อมเอาธรรมมายับยั้งชโลมใจที่กำลังถูก 
มรสุมพัดผันทั้งดวงและพอมีชีวิตรอดมาได้ ไม , จมลงด้วยแบบไม่เป็นท่าเสียแต่ครั้งนั้น 

พอรุ่งเช้าทั้งพระผู้ใหญ่ทั้งข้าราชการทุกแผนกในตัวจังหวัดทราบข่าวมรณภาพของท่านอาจารย์ 
ต่างก็รีบออกมากราบเยี่ยมศพท่านและปรึกษาหารือกิจการเกี่ยวกับศพท่านว่าจะควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อ 
ความเหมาะสมและเป็นการถวายเกียรติโดยควรแก่ฐานะที่ท่านเป็นพระอาจารย์องค์สำคัญ ที่ประชาชน 

เคารพเลื่อมใสมากแทบทั่วประเทศไทย พร้อมกับนำเรื่องท่านไปออกข่าวทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ เพื่อ 
ประชาชนที่เป็นลูกศิษย์และท่านที่เคารพเลื่อมใสในท่าน ซึ่งอยู่ในที่ต่าง ๆ ทั้งใกล้และไกลได้ทราบโดย 
ทั่วกัน พอข่าวท่านมรณภาพกระจายไปถึงไหน ทั้งประชาชนและพระเณรทั้งใกล้และไกลต่างพากัน 



หลั่งไหลมากราบเยี่ยมศพท่านถึงที่นั้นมิได้ขาด นับแต่วันมรณภาพจนถึงวันถวายฌาปนกิจศพท่าน ทั้ง 
ที่มากลับและมาค้างคืน โดยมากที่มาจากทางไกลก็จำต้องล้างคืน เพราะการคมนาคมไม , ค่อยสะดวก 
เหมือนทุกวันนี้ 

วัตถุไทยทานที่ต่างท่านต่างนำมาถวายบูชาท่านมีมากต่อมาจนเหลือหูเหลือตา ไม , อาจพรรณนา 
นับได้ นับแต่วันท่านเริ่มออกมาพักที่วัดบ้านภู , อำเภอพรรณนานิคม เครื่องไทยทานที่มีผู้ศรัทธาในท่าน 
นำมาถวายบูชามิได้ขาดเลย เหมือนนั้าเหมือนท่าที่ไหลรินในฤดูฝนฉะนั้น ตามปกติเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ 
เป็นผู้มีอติเรกลาภมากอยู่แล้ว ไม่ว่าท่านจะพักในป่าในเขาหรือในที่เช่นไร ย่อมมีเทวบุตรเทวธิดาผู้ใจบุญ 
พยายามขวนขวายและด้นดั้นซอกซอนเข้าไปถวายท่านจนได้ ปกตินิสัยท่านเป็นนักเสียสละอยู่แล้ว มีมา 
ได้มาเท่าไร ท่านบำเพ็ญทานสงเคราะห์ไปเรื่อย ๆ ไม่มีคำว่าตระหนี่ถี่เหนี่ยวหรือเสียดาย ไม่ว่าวัตถุชนิด 
ไร มีราคาตํ่าหรือสูง ท่านให้ทานได้เสมอกันหมด พูดถึงความจนของพระก็น่าจะไม่มีท่านผู้ใดจนไปกว่า 
ท่าน การได้มาก็รู้สึกเด่นอยู่มากแต่ทางเข้าคือได้มา กับทางออกคือการบริจาคทาน รู้สึกกว้างเท่ากัน 
หรือทางออกอาจกว้างกว่าเสียอีก เราพอทราบได้เวลาได้มาแล้วไม่กี่วันท่านให้ทานไปหมด เวลาไม่มีมา 
แต่บางโอกาสท่านอาจคิดอยากสงเคราะห์ผู้อื่นอยู่บ้างตามนิสัย เป็นเพียงท่านไม , ออกปากพูดเท่านั้น ท่าน 
ไปพักที่ใดวัดแถวใกล้เคียงจะได้รับการสงเคราะห์โดยทั่วถึง ฉะนั้นแม้ท่านมรณภาพแล้ว ข่าวไปถึงไหน 
ศรัทธาญาติโยมก็มักจะมาถึงนั้น พร้อมทั้งเครื่องบริจาคติดตัวมาด้วย เวลาดั้งศพท่านไว้ศาลาวัด 

สุทธาวาส จึงมีท่านผู้ศรัทธามาบริจาคท่าบุญมิได้ขาด 

ศพท่านทั้งฝ่ายพระผู้ใหญ่และข้าราชการเห็นต้องกันว่าควรเก็บไว้จนถึงเดือนสามข้างขึ้น คือ ต้น 
ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ค่อยถวายฌาปนกิจศพท่าน ด้วยเหตุนี้จึงได้พร้อมกันจัดหีบถาวรเพื่อบรรจุศพท่าน 

ในวันต่อมา เวลาบ่าย ๔ โมง ประชาชน พระ เณร จำนวนมากมายพร้อมกันสรงนำศพท่าน 
เสร็จแล้วใช้ผ้าขาวพับห่อพันองค์ท่านหลายชั้น ภายนอกจีวรที่ครองถวายเรียบร้อยแล้วอาราธนาเข้าใน 
หีบศพถาวร หลังจากนั้นคณะศรัทธามากท่าน มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์เป็นประธาน ปรึกษากันตกลงจัด 
ให้มีการสวดมนต์ถวายท่านทุกคืน และมีการแสดงธรรมด้วยในวาระเดียวกัน ส่วนหีบศพท่านด้านหน้า 
ปิดด้วยกระจก เพื่อท่านผู้มาแต่ไกลยังไม่เห็นองค์ท่าน ประสงค์อยากดูย่อมเป็นความสะดวก ไม่เสียใจว่า 
มาถึงแล้วไม่ได้เห็นท่าน 

การสวดมนต์ถวายท่าน มีประชาชนและพระเณรมาร่วมพิธีวันละมาก ๆ งานคราวนี้ได้เห็นนั้าใจ 
พี่น้องชาวสกลนครเรา ทั้งท่านข้าราชการทุกแผนก ตลอดพ่อล้าประชาชนทั่วหน้ากัน ที่มีศรัทธาแข็งแรง 
และห้าวหาญในการบริจาค และเอาการเอางานในธุระหน้าที่ไม่มีความย่อท้ออ่อนแอเลย นับแต่วันท่าน 
อาจารย์ไปถึงและมรณภาพจนถึงวันงานถวายฌาปนกิจศพท่าน พี่น้องชาวสกลนครเรา ต่างวิ่งเต้น 

ขวนขวายที่จะให้พระเณรได้รับความสะดวกในปัจจัยสี่และกิจการใหญ่โตที่ขวางหน้าอยู่ให้สำเร็จไป 
ด้วยดีและมีเกียรติ โดยไม่เห็นแก , ความเหน็ดเหนื่อยและสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น พระมากมายที่มากราบ 
นมัสการเยี่ยมศพท่านอาจารย์ในระหว่างค่อนจะถึงวันงานเป็นเวลาสามเดือน และพระเณรอยู่ประจำเพื่อ 
ดูแลกิจการจำนวนเป็นร้อยขึ้นไป พี่น้องทั้งหลายมิได้ย่อท้อ ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยต่างพร้อมใจกันมีศรัทธาใส่ 
บาตร จนกว่าพระเณรจำนวนมากจะผ่านไปหมดทุกองค์แทบเป็นลม แม้เช่นนั้นก็ไม , ยอมลดละความ 

เพียร คงพร้อมกันพยายามโดยสมํ่าเสมอ อาหารบิณฑบาตไม , เคยบกพร่องเลย มีแต่เหลือเฟือตลอดสาย 
ไม่ว่าพระเณรจะมาเพิ่มมากเพียงไร ไม , มีวิตกวิจารณ์ว่าอาหารจะบกพร่องขาดเกิน ผู้เขียนเห็นด้วยตา 

ตัวเองตลอดงาน จึงอดที่จะจารึกความดีงามและความพร้อมเพรียงสามัคคีของพี่น้องลงสู่จิตใจอย่างลึกไม่ 



มีวันหลงลืมมิได้ ผู้เขียนไม่นึกไม่ฟินว่าจะได้เห็นความอดทน ความทนทาน ความเสียสละทุกด้านของ 
พี่น้องดังกล่าวขนาดนี้ พอเห็นแล้วถึงใจจำติดตาติดใจไม , ลืมเลย จึงขอชมเชยสรรเสริญพี่น้องชาว 
สกลนครเราไว้ในที่นี้ด้วยว่า เป็นศรัทธาแม่เหล็กไม , มีย่อหย่อนอ่อนกำลังต่อภาระหน้าที่ทุกด้านในการนี้ 
ผู้เขียนมีความอบอุ่นไว้วางใจอย่างฟิงลึกตลอดมา นับแต่ได้เห็นเหตุการณ์สำคัญครั้งนั้นมาแล้วด้วยตา 
ตัวเอง จึงขอจารึกไว้ในใจตลอดจนอวสาน ไม่มีวันหลงลืมเลย 

พระเณรที่มาช่วยดูแลงานที่ควรทำเพื่อเตรียมรับท่านที่มาในงาน โดยมีฆราวาสญาติโยมเป็น 

แรงงานก็น่าเห็นใจทั้งสองฝ่าย เพราะเพียงระหว่างที่ยังไม , ถึงวันงานก็มีพระเณรมากอยู่แล้ว ยิ่งถึงวันงาน 
เข้าจริง ๆ ได้กะการกันไว้ว่าทั้งพระเณรและฆราวาสที่จะมาในงานนี้ต้องเป็นจำนวนหมื่นขึ้นไป ฉะนั้น 
จำต้องพากันเตรียมจัดทำปะรำต่าง ๆ ทั้งที่พัก ทั้งโรงครัวไว้มากเท่าที่จะมากได้ เพื่อความสะดวกในงาน 
ซึ่งเป็นงานใหญ่และมีประชาชนจะมาร่วมเป็นจำนวนมาก โดยเริ่มงานตั้งแต่ท่านเริ่มมรณภาพไปจนถึง 
วันงานก็พอดี 

พอจวนวันงานจะมาถึง พระเณรและประชาชนนับวันหลั่งไหลมาทุกทิศทุกทางทั้งใกล้และไกล 
จนเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับแทบเป็นลม รับไม่หวาดไม่ไหว จวนวันเข้าเท่าไรยิ่งล้นไหลกันมา จนหาที่พัก 
ให้ไม่ได้พอกับจำนวนคนและพระเณรที่มา พอถึงวันงานเข้าจริง ๆ บริเวณวัดทั้งกุฎี ทั้งป่ากว้าง ๆ ในวัด 
เต็มไปด้วยพระเณรที่มาจากที่ต่าง ๆ มองคูกลดขาวเปรี๊ยะไปทั้งป่า เฉพาะภายในวัดสุทธาวาสมีพระเณร 
ทั้งหมดในวันงานกว่า ๘๐๐ ที่พักอยู่ตามวัดต่าง ๆ พอไปมาหาสู่งานได้สะดวกมีจำนวนมากพอดู เมื่อรวม 
พระเณรที่มาในงานทั้งพักอยู่ในวัดและนอกวัดมีจำนวนกว่า ๑, ๐๐๐ รูป ส่วนฆราวาสญาติโยมที่พักอยู่ใน 
วัดก็นับไม่ไหวเพราะเหลือหูเหลือตาที่จะนับอ่านได้ ที่พักอยู่ตามร่มไม้ทุ่งนาก็มีแยะ ที่พักอยู่ในตัวเมืองก็ 
มาก ตามโรงแรมต่าง ๆ เต็มไปหมด จนไม่มีโรงแรมให้พักพอกับจำนวนคน เวลามารวมในงานแล้วนับ 
ไม่ได้ เพียงคาดคะเนเอาประมาณหลายหมื่น แต่แปลกและอัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่ง ที่ไม่มีเสียงดังสมคน 
มากมายเหมือนงานทั้งหลายที่เคยมีกัน ได้ยินเฉพาะเครื่องกระจายเสียงที่ท่าการโฆษณาประจำงานใน 
เรื่องต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับงานของวัดเท่านั้น งานนี้ไม , มีมหรสพคบงันใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะเป็นงานกรรมฐาน 
ล้วน ๆ เครื่องไทยทานที่ประชาชนต่างมีศรัทธานำมาสมโภชโมทนาช่วยเหลือในงานนี้ อยากจะพูดว่า 
“กองเท่าภูเขาลูกย่อย ๆ เรานี่เอง” ข้าวกี่ร้อยกระสอบ อาหารกี่สิบกี่ร้อยรถยนต์ที่ต่างท่านต่างขนมา มา 
ด้วยกำลังศรัทธาอย่างไม , อัดไม , อั้น ผ้าที่นำมาเพื่อถวายบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลถวายท่านอาจารย์ก็อยากจะ 
พูดว่า “กองใหญ่ยิ่งกว่าโรงงานทอผ้าเสียอีก” ซึ่งผู้เขียนก็ไม่เคยไปเห็นโรงงานทอผ้าเลย ไม่ทราบว่า 
ใหญ่โตขนาดไหน แต่กองผ้าของคณะศรัทธาทั้งแผ่นดินที่ต่างท่านต่างนำมานี้รู้สึกมากกว่านั้น จึงกล้าเดา 
ด้วยความกล้าหาญไม , กลัวผิด 

ตอนนี้ขออภัยท่านผู้อ่านมาก ๆ ด้วยผู้เขียนชักเพ้อไป เพราะความภูมิใจในไทยทานของท่านนัก 
ใจบุญทั้งหลาย ไม , นึกว่าคนไทยเราจะเป็นนักใจบุญถึงขนาดนั้น เห็นเครื่องแสดงนำใจออกมาแล้วจึง 
อัศจรรย์ท่านศรัทธาทั้งหลายมาจนบัดนี้ ว่าคนไทยเราเป็นนักเสียสละ นักสังคหวัตถุคือนักให้ทาน อย่าง 
ไม่อั้นไม , เสียดาย ฉะนั้น เมืองไทยเราแม้จะเป็นเมืองเล็กในสายตาของเมืองใหญ่ทั้งหลาย แต่การ 

เสียสละให้ทานด้วยศรัทธาและด้วยความเมตตานี้ แม้แต่เมืองใหญ่ ๆ ก็สัไม่ได้ สมกับเมืองไทยเป็นเมือง 
พุทธศาสนาที่สั่งสอนคนให้มีความเมตตาต่อกัน เมืองไทยเราจึงเป็นเมืองของคนมีอัธยาศัยกว้างขวาง ไม่ 
กับแคบตีบตันตลอดมาแต่ดึกดำบรรพ์ งานนี้ก็เช่นกัน เป็นงานที่สมบูรณ์พูนผลเสียทุกอย่าง จากบรรดา 
ศรัทธาผู้เสียสละทั้งหลาย ต่างมาบริจาคให้ทานอย่างไม , อั้น หม้อข้าวหม้อแกงอาหารคาวหวานต่าง ๆ 



เห็นแล้วเลยน่ากลัวมากกว่าจะน่าฉัน เพราะใหญ่โตมาก หิ้วคนเดียวไม , ไหว ต้องช่วยกันหิ้วหรือหามเข้า 
มาสู่ปะรำที่พระท่านฉัน ทำเลที่ฉันต้องจัดหลายแห่ง แห่งละประมาณ ๓๐-๔๐ องค์บ้าง ๕๐-๖๐ องค์ 
บ้าง ทั่วไปหมด ตามกุฎีพระเถรบ้าง แห่งละ ๙-๑๐ องค์ แต่สะดวกในการจัดแจกอาหารที่ไม , ต้องจัด 
สำรับให้วุ่นวายและสิ้นเปลืองสำรับและถ้วยชาม เพราะมีแต่พระกรรมฐานเสียมากราว ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ที่ 
ต้องชัดสำรับถวายก็มีพระผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองและพระผู้ติดตามไม่มากนัก เมื่อยกหม้อข้าวหม้อแกงถวาย 
พระท่านแล้วก็จัดใส่บาตรกันเอง คาวหวานรวมลงในบาตรใบเดียวเท่านั้น เพราะปกติท่านเคยฉัน 
สำรวมอยู่แล้ว อาหารมีมากจนเหลือเฟิอ ตลอดงานไม่มีอดอยากขาดแคลนเลย ด้วยอำนาจศรัทธาของ 
พุทธศาสนิกชน และอำนาจบารมีท่านอาจารย์มั่นท่านคุ้มครองรักษา ไม , เคยปรากฏว่ามีการดื่มเหล้าเมา 
สุราและทะเลาะวิวาทฆ่าตี และฉกลักขโมยปล้นจี่สิ้งของของกันและกันเลย เมื่อเก็บสิ่งของที่มีผู้ท่าตก 
หายได้ ก็นำไปมอบกองโฆษณาให้ประกาศหาเจ้าของ ถ้าเป็นสิ่งของมีค่าผู้โฆษณาไม่บอกรูปลักษณะ 
เป็นเพียงประกาศให้ทราบว่าของมีค่าของท่านผู้ใดตกหายเชิญมาติดต่อแสดงหลักฐานที่กองโฆษณา ล้า 
รูปลักษณะตรงกันแล้วก็มอบให้เจ้าของไป ล้าเป็นสิ่งของธรรมดาก็บอกชื่อสิ่งของหรือรูปลักษณะให้ 

เจ้าของมารับเอาไป ถ้าเป็นเงินก็บอกแต่เพียงว่าเงินตกหาย ไม่บอกจำนวนหรือสิ่งบรรจุเงินเช่นกระเป๋า 
เป็นต้น ให้เจ้าของมาบอกจำนวนและสิ่งบรรจุเอาเอง เมื่อบอกได้ถูกต้องก็มอบให้เจ้าของไปตามธรรม 
เนียม 

งานนั้มี ๓ คืนกับ ๔ วัน และงานนี้เป็นงานที่แปลกและอัศจรรย์เป็นพิเศษ คือ คนมามากต่อมาก 
แต่ไม่มีการส่งเสียงหนึ่ง ไม่ทะเลาะวิวาทฆ่าตีกันหนึ่ง ไม่มีการขโมยของกันล้วงกระเป๋ากันหนึ่ง เก็บ 
สิ่งของมีค่าได้ยังอุตส่าห์นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่กองโฆษณาหนึ่ง ไม , มีคนดื่มเหล้าเมาสุรามาอาละวาด 

เกะกะในบริเวณงานหนึ่ง พระเณรก็สงบเสงี่ยมงามตาน่าเคารพเลื่อมใสหนึ่ง แต่ละข้อยากจะมีในงาน 
หนึ่ง ๆ จึงอดจะเรียกว่าเป็นงานแปลกมิได้ 

ตอนกลางคืนราว ๒ ทุ่มมีการสวดมนต์และมาติกาบังสุกุลถวายท่านทุกคืนและมีการแสดงธรรม 
ทุกคืน ตอนเช้าหลังจากฉันเสร็จแล้วมีการมาติกาบังสุกุลไปเรื่อย ๆ ไม , ค่อยมีกำหนดเวลาตายตัวนัก 
เพราะศรัทธาและพระเณรมีมาก ล้าจะรอท่าตามเวลาคงไม่ทันกับเหตุการณ์ ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้ 
ตามแต่ท่านผู้ใดจะมีศรัทธานิมนต์พระมากห้อยได้ตามกำลังและเวลาที่ต้องการ การนิมนต์พระต้องผ่าน 
ทางกองโฆษณาท่าหน้าที่แทน ล้าจะเที่ยวตามนิมนต์เป็นไม่เจอพระองค์ที่ต้องการ เพราะพระมากต่อ 
มาก ที่จำต้องนิมนต์ทางเครื่องกระจายเสียงโดยเห็นว่าเป็นความสะดวกกว่าเพราะรายชื่อของพระเณรที่มา 
ในงานทางกองบัญชีพระได้จดชื่อและฉายาท่านไว้พร้อมแล้ว แต่ขณะท่านมาถึงวัดทีแรก ทั้งนี้เนึ่องจาก 
กองโฆษณาได้ประกาศอยู่เสมอว่า พระเณรอาคันตุกะที่เข้ามาในงานขอนิมนต์ไปแจ้งรายชื่อและฉายาที่ 
กองโฆษณาทุกรูปไป มีเจ้าหน้าที่เตรียมรอคอยอยู่พร้อมแล้ว เพื่อทราบจำนวนพระเณรที่มาในงานนี้ 
เวลานิมนต์ในกิจธุระจะได้ถูกกับชื่อและฉายาของพระเณรองค์นั้น ๆ 

การบิณฑบาตของพระในงานนี้ นอกจากวันงานท่านไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ แถวนั้นและไปใน 
เมือง วันงานคณะศรัทธาทั้งหลายอาราธนานิมนต์ท่านรับบิณฑบาตตามบริเวณงาน นอกวัดบ้าง ในวัด 
บ้าง หลายแห่ง ที่ศรัทธาเตรียมใส่บาตรท่าน 

งานนี้ท่านท่าพิธีเปิดมีกำหนด ๓ คืนกับ ๔ วัน ซึ่งเริ่มแต่วันขึ้น ๑๐ คํ่า เดือน ๓ ถวายฌาปนกิจ 
ศพท่านคืนของวันขึ้น ๑๓ คํ่าราว ๖ ทุ่ม พอรุ่งเช้าของวันขึ้น ๑๔ คํ่าก็เป็นวันเก็บอัฐิท่าน ส่วนวันที่และ 
เดือนอะไรนั้นจำไม , ค่อยได้ กรุณานำไปเทียบกับปฏิทินร้อยปีอาจพอทราบได้ การดำเนินงานเกี่ยวกับ 



มาติกาบังสุกุลอุทิศถวายท่านนั้น เริ่มมาแต่วันเริ่มงานเรื่อยมาทั้งกลางวันกลางคืนไม , มีกำหนดตายตัว 

ดังที่เรียนมาบ้างแล้วเพราะท่านที่ศรัทธาจะถวายบังสุกุลมีมากต่อมาก จะรอให้ท่าตามกำหนดเวลารู้สึก 
ไม่สะดวก เพราะท่านที่มาในงานโดยมากมาจากที่ไกล ๆ กันทั้งนั้น เมื่อมาถึงควรจะท่าได้เมื่อไร ควร 
เปิดโอกาสให้บำเพ็ญตามความสะดวก ท่านผู้ใดต้องการพระหรือเณรจำนวนเท่าไร ก็ติดต่อกับหน่วย 
โฆษณาให้อาราธนานิมนต์ให้ รู้สึกเป็นความสะดวกและได้ถือปฏิบัติท่านองนี้ตลอดงาน 

ส่วนเมรุที่เป็นที่บรรจุศพท่านได้ขัดขึ้นในบริเวณที่พระอุโบสถอยู่เวลานี้ รู้สึกสวยงามมาก 

สมเกียรติ ทำเป็นจัตุรมุขมีลวดลายแปลกประหลาดมาก ผู้เขียนไม่ชำนาญในรูปลักษณะตลอดชื่อของ 
ลวดลายต่าง ๆ ที่นายช่างผู้ชำนาญงานทำถวายท่าน ล้าจำไม , ผิด วันขึ้น ๑๑ คํ่า เป็นวันอาราธนาท่านไปสู่ 
เมรุ ก่อนหน้าเล็กน้อยบรรดาลูกศิษย์ทั้งพระและประชาชนได้พร้อมกันทำวัตรขอขมาโทษท่านเป็นที่ 

เรียบร้อย หลังจากทั้นก็อาราธนาไปสู่เมรุ ตอนนี้คงอดทนไม , ไหว ได้เกิดโกลาหลวุ่นวายกันขึ้นอีกจนได้ 
คราวนี้เป็นคณะลูกศิษย์ฝ่ายฆราวาสหญิงชาย พอเริ่มอาราธนาท่านเคลื่อนที่ไปสู่เมรุ ต่างมีอากัปกิริยาที่ 
ไม่ค่อยแจ่มใสขึ้นมาในขณะนั้น นี้าหูนี้าตากิริยาเศร้าโศกและเสียงร้องไห้เริ่มแสดงออกเป็นลำดับ นับแต่ 
ขณะท่านเคลื่อนจากที่ไปสู่เมรุรู้สึกวุ่นวายสับสนพอดู ในสังคมแห่งความวิโยคพลัดพรากจากไปแห่งท่าน 
ผู้มีบุญหนาเมตตาราวมหาสมุทรสุดขอบเขตไม่มีประมาณ บรรดาลูกศิษย์บริวารต่างร้องไห้ด้วยความ 

อาลัยเสียดาย เพราะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในการพลัดพรากจากร่างกายหาญสูญความสมมติที่เคยก่อภพก่อ 
ชาติ พาให้ได้นามว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย ต่อกันเป็นสายยาวเหยียดไม่มีเบื้องต้น เบื้องปลาย ท่านอาจารย์ 
ได้ทำลายกงกรรมของวัฏฏจักรเสียสิ้นแล้ว บัดนี้ก้าวเข้าสู่เมืองแล้วอันประเสริฐคือพระนิพพาน ไม่มีวัน 
กลับมาวุ่นวายกับกองสังขารอันเป็นสถานที่หลั่งนี้าตาอีกต่อไป 

บรรดาลูกศิษย์ที่ร้องไห้ถึงท่านครั้งนี้ เพราะความเคารพรักเสียดายที่ได้เคยประสิทธิประสาท 

ธรรมโสรจสรงประพรมดวงใจให้หายง่วงเหงาเมามัว พอมีสติระลึกบาปบุญได้ก็ระลึกถึงพระคุณท่าน 

อยากได้ไว้เป็นแล้วบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจต่อไปอีกต่อเมื่อสุดวิสัยจะห้ามได้ จึงขอถวายทั้าใจเป็นความ 
อาลัยรักด้วยทั้าตาเป็นเครื่องสักการบูชาว่า คณะลูกศิษย์เหล่านี้บุญน้อย แต่ยังมีวาสนาบารมีได้มาพบเห็น 
ในคราวพลัดพรากจากไปของท่านผู้ทรงมหาคุณบุญหนักศักดิยงเป็นผู้สิ้นกิเลสถึงความวิเศษศักดิสทธ 
สมัยปัจจุบันที่แสนหาได้ยาก นาน ๆ ถึงจะได้พบเห็นเป็นขวัญตาขวัญใจที่ใฝ่ปันมานานสักองค์หนึ่ง แม้ 
ท่านได้ผ่านพ้นกองทุกข์ในสงสารถึงพระนิพพานอันเป็นบรมสุขแล้ว ก็ขออาราธนาเมตตาโปรดโสรจ 

สรงมวลสัตว์ผู้ยากจนซึ่งกำลังตกอยู่ในความสุดวิสัย ได้แต่พากันร้องไห้พิไรรำพันถึงอยู่เวลานี้บ้างเถิดเจ้า 
พระคุณบุญล้นปังซึ่งปังเพชรไว้ในหัวใจ เมื่อใดพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะพอมีทางรอดตาข่ายแห่งมาร ได้มี 
วาสนาถึงพระนิพพานตามพระคุณท่านก็ไม่มีทางทราบได้ เพราะกรรมหนักกรรมหนาเกิดมาอาภัพ 

วาสนา จึงเพียงได้มาชมบารมีพระคุณท่านเป็นขวัญใจบูชาไว้ด้วยทั้าตาดังที่เป็นอยู่ขณะนี้แล เหล่านี้เป็น 
คำร้องไห้วิงวอนปรารถนาของพุทธบริษัททั้งหลายที่แสนอาลัยเสียดายในความพลัดพรากจากไปของท่าน 
จนศพท่านที่อาราธนาเข้าสู่เมรุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาการที่น่าเวทนาสงสารเหล่านั้นจึงค่อย ๆ สงบลง 

พอได้เวลาที่กำหนดไว้ ๖ ทุ่มคือเที่ยงคืน ก็พร้อมกันเริ่มถวายเพลิงจริง แต่ผู้คนในขณะนั้นประหนึ่งจะ 
ล้นแผ่นดินแออัดยัดเขียดเบียดเสียดกันจนจะหาทางเดินไม , ได้ เพราะต่างคนต่างมุ่งอยากดูอยากเห็นท่าน 
ในวาระสุดท้ายเพื่อเป็นสิริมงคลแก , ใจไปนาน ฉะนั้นจึงพากันเฟิารออยู่จนถึงเวลาที่กำหนดไว้ พอถึงเวลา 
ถวายเพลิงท่านจริง ขณะนั้นปรากฏมีเมฆก้อนหนึ่งขนาดย่อม ๆ ไหลผ่านเข้ามาและโปรยละอองฝนลงมา 
เพียงเบา ๆ พร้อมกับขณะที่ไฟเริ่มแสดงเปลวและโปรยอยู่ประมาณ ๑๕ นาที เมฆก็ค่อย ๆ จางหายไปใน 



ท่ามกลางแห่งความสว่างแห่งแสงพระจันทร์ข้างขึ้น จึงเป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์อย่างสุดจะคาดจะ 
เดาได้ถูก ว่าทำไมจึงดลบันดาลให้เห็นเป็นความแปลกหูแปลกตาขึ้นมาในท่ามกลางความสว่างแห่งแสง 
เดือนเช่นนั้น เพราะปกติฟ้าก็แจ้งขาวดาวสว่างในฤดูแล้งธรรมดาเราดี ๆ นี่เอง แต่พอถึงเวลาเข้าจริง ๆ มี 
เมฆลอยมาและมีละอองฝนโปรยปรายลงมา ท่าให้แปลกตาสะดุดใจระลึกไว้ไม่ลืมจนบัดนี้ เหตุการณ์ 
ทั้งนี้บรรดาท่านที่อยู่ในวงงานขณะนั้น ไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่าไม่จริง เรื่องมิได้เป็นไปในท่านองนั้น 
เป็นแต่ผู้เขียนอุตริขึ้นมาเอง เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ ผู้เขียนประสบมาเองอย่างประจักษ์ตาและสะดุดใจ 
ตลอดมา พอท่านที่อยู่ในวงงานขณะนั้นได้อ่านตอนนี้ อย่างไรต้องเพิ่มความจำและความสะดุดใจขึ้นมา 
ในทันทีว่า เหตุการณ์ได้เป็นอย่างนั้นจริง ๆ 

การถวายเพลิงท่านมิได้ถวายด้วยฟืนหรือถ่านดังที่เคยท่ากันมา แต่ถวายด้วยไม้จันทน์ที่มีกลิ่น 
หอม ซึ่งบรรดาศิษย์ท่านผู้เคารพเลื่อมใสในท่านสั่งมาจากส่งแม่นั้าโขงประเทศลาวเป็นพิเศษจนเพียงพอ 
กับความต้องการและผสมด้วยธูปหอมเป็นเชื้อเพลิงตลอดสาย ผลเป็นความเรียบร้อยเช่นเดียวกับที่เผาด้วย 
ฟืนหรือถ่าน นับแต่ขณะเริ่มถวายเพลิงท่าน ได้มีกรรมการทั้งพระและฆราวาสคอยดูแลกิจการอยู่เป็น 
ประจำตลอดงานนั้น และมีการรักษาอยู่ตลอดไป จนถึงเวลาเก็บอัฐิท่าน 

เวลา ๙ น. ของวันรุ่งขึ้น ก็เริ่มเก็บอัฐิท่านและแจกไปตามชังหวัดต่าง ๆ ที่มีผู้มาในงานนี้ เพื่อ 
นำไปเป็นสมบัติกลาง โดยมอบกับพระในนามของจังหวัดนั้น ๆ เชิญไปบรรจุไว้ในสถานที่ต่าง ๆ ตามแต่ 
จะเห็นควร ส่วนประชาชนก็มีการแจกเหมือนกัน แต่คนมากต่อมากไม่อาจปฏิบัติได้โดยทั่วถึง เท่าที่จำ 
ได้ผู้มาในนามของจังหวัดนั้น ๆ และได้รับแจกอัฐิท่านไปมี ๒๐ กว่าชังหวัด ตอนเก็บอัฐิท่านพึ่งผ่านไป 
นั้น ก็น่าสงสารประชาชนอย่างพูดไม , ออกบอกไม , ถูกอีกวาระหนึ่ง ซึ่งท่าให้ประทับตาประทับใจอย่าง 

มากคือพอคณะกรรมการเก็บอัฐิท่านเสร็จเรียบร้อยลงเท่านั้น ผู้คนชายหญิงต่างชุลมุนวุ่นวายกันเข้าเก็บ 

กวาดเอาเล้าและถ่านที่เศษเหลือจากที่เก็บแล้วไปสักการบูชา ได้คนละเล็กละน้อย จนสถานที่นั้นเตียน 
เกลี้ยงยิ่งกว่าล้างด้วยนี้าและเช็ดถูให้เกลี้ยงเสียอีก พอได้ออกมาต่างคนต่างยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจอย่างบอก 

ไม่ถูก เหมือนตัวจะเหาะลอยในขณะนั้น มองคูในมือต่างคนต่างกำแน่นราวกับจะมีใคร ๆ มาแย่งชิงเอา 
ดวงใจในกำมือไปเสีย ฉะนั้น นี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าสงสารสังเวชอีกเหตุการณ์หนึ่ง ไม่ด้อยกว่าเหตุการณ์ 
ทั้งหลายที่ผ่านมาในงานท่านอาจารย์มั่นครั้งนี้ แล้วยังครั้งสุดท้ายแถมเข้าไปอีก คือก่อนจะพากันกลับไป 
ถิ่นฐานบ้านเรือนของตน ๆ โดยมากพากันไปกราบลาท่านอาจารย์ที่เมรุซึ่งเป็นความมั่นใจว่า ท่านย้าย 
จากศาลาไปอยู่เมรุแล้ว ขณะก้มกราบลาท่านถึงวาระที่สามจบลงต่างพากันทั่งนิ่งไปครู , หนึ่ง เป็นลักษณะ 
รำพึงรำพันความอาลัยเสียดายอย่างสุดซึ้งแล้วแสดงอาการไว้อาลัยด้วยนั้าตาสะอึกสะอื้นอย่างน่าสงสาร 
คิดถึงใจเราใจท่านที่มีความรู้สึกคิดนึกและกตัญญกตเวทีในท่านผู้ทรงพระคุณอย่างล้นพ้น ก็อดที่จะกลั้น 
ความอาลัยเสียดายไว้ไม่ได้เช่นเดียวกัน พอคณะนั้นผ่านออกมาด้วยความเศร้าโศกหน้าชุ่มด้วยนั้าตา 

คณะนี้ก็ก้าวเข้าไปกราบลาท่านด้วยกิริยาท่าทางของคนที่มีความจงรักภักดีและเศร้าโศก เพราะความวิโยค 
พลัดพรากแห่งสิ่งที่เทิดทูนบนหัวใจ ได้จากไปไม่มีวันกลับคืน เป็นความสับเปลี่ยนเวียนกันไปมาอยู่ที่ 
บริเวณเมรุท่านเป็นชั่วโมง ๆ กว่าเรื่องที่น่าสงสารสังเวชจะสงบลง จึงท่าให้ปลงธรรมสังเวชอย่างติดตา 
ติดใจตลอดมา 

รวมความแล้วใจเป็นธรรมชาติที่ใหญ่โตกว่าอะไรในโลก เรื่องและอาการทั้งหลายที่เป็นมา 

เหล่านี้เป็นสาเหตุมาจากใจอันเป็นรากฐานสำคัญ ประชาชนพระเณรจำนวนหมื่น ๆ ที่มาในงานนี้ก็เรื่อง 



หัวใจพาให้มา ท่านอาจารย์ที่เป็นจุดดึงดูดจิตใจของประชาชนก็ขึ้นอยู่กับท่านเป็นใจที่บริสุทธิหรือธรรม 
ทั้งดวง ซึ่งใคร ๆ ปรารถนากันทั่วโลก จึงเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของคนผู้รู้จักบุญบาปให้คิดอยากมา 
กราบไหว้บูชาท่าน แม้ไม , ได้ส่วนกุศลชนิดตักตวงเอาตามใจหวัง ก็ยังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยสืบต่อภพแห่ง 
ความเป็นมนุษย์อย่าให้ขาดสูญสิ้นซากไปเสียทีเดียว ยังดีกว่าเป็นคนหน้าด้านไปแย่งเกิดในกำเนิดสัตว์ 
นรกและสัตว์เดียรัจฉานเป็นร้อยเป็นพันชนิดไม , มีประมาณ เสวยความทุกข์ทรมานในภพนั้น ๆ ตลอด 
อนันตกาล ไม่มีวันหลุดพ้นไปได้ ซึ่งเป็นการเกิดมาเหยียบยํ่าซํ้าเติมตัวเองไม่มีชิ้นดี พอเป็นที่ยึดที่อาศัย 
ได้ในภพหนึ่ง ๆ ห้างเลย ที่เรียกว่าเป็นคนหมดหวัง ด้วยเหตุนี้เรื่องในสากลโลกจึงรวมลงที่ใจเป็นผู้ 
ควบคุมเครื่องจักรน้อยใหญ่ให้สิ่งทั้งหลายหมุนไปตามวิถีทางเดินของใจที่หนักไปในทางใด ถ้าใจหนัก 
ไปในทางดีทุกสิ่งที่ทำลงไปย่อมให้ผลเป็นสุขโดยสมํ่าเสมอทั้งปัจจุบันและอนาคต ปรากฏแต่ความมีหวัง 
และสมหวังเรื่อยไปไม , ขัดสนจนตรอก จะออกซอกไหนซอยใดก็เป็นซอกเป็นซอยที่คอยอำนวยความ 
สะดวกปลอดภัยให้ผู้เป็นเจ้าของได้รับความสุขความเจริญเสมอไป จนถึงแดนแห่งความสมหวัง คือเกิด 
ทุกภพทุกชาติมีแต่ความสมหวังตลอดไป ดังครูบาอาจารย์ที่มีคนเคารพเลื่อมใสและระลึกถึงท่านเป็นขวัญ 
ใจอยู่เวลานี้ เพราะใจท่านเป็นใจกุศลแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุด ที่คนทั้งหลายสรรเสริญท่านอย่าง 
สมเกียรติว่าท่านปรินิพพานก็มีอยู่มาก คำว่าปรินิพพานนี้จะมีได้เฉพาะท่านผู้สิ้นกิเลสอาสวะโดยสิ้นเชิง 
แล้วเท่านั้น ท่านสิ้นความสืบต่อแห่งสังขารไม่มีลมปราณเหมือนเวลายังมีชีวิตอยู่ โลกทั้งหลายเรียกว่า 
“ตาย” แต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านตาย โลกเรียกว่าปรินิพพาน ท่านอาจารย์มั่นก็มีคนถวาย 
เกียรติท่านว่าปรินิพพานมากเหมือนกัน ผู้เขียนไม่มีเหตุผลที่ควรจะนำมาคัดค้าน จำต้องยอมจำนนและ 
อนุโมทนาตามคำที่โลกถวายเป็นเกียรติท่านในวาระสุดท้าย เพราะเท่าที่เคยได้อยู่และรับโอวาทท่าน 

ตลอดมาเป็นเวลานานปีพอสมควร ก็ไม่มีที่ล้านธรรมท่านได้เลย นอกจากทำให้ซึ้งใจอย่างบอกไม่ถูก ว่า 
เป็นอมตธรรมอย่างสมบูรณ์ที่ออกมากจากใจที่บริสุทธิจริง ๆ เท่านั้น ฉะนั้นใจประเภทนี้จึงหาไม่มีใน 
โลกมนุษย์ปุถุชนเรา ร้อยทั้งร้อยไม่มีเจอเลย ถ้าต้องการเจอก็จำต้องพยายามชำระแก้ไขใจของบุถุชนให้ 
กลายเป็นใจอริยชนขั้นสุดยอดชิ้นมา ใจดวงนั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่อย่างอริยจิตอริยธรรมตลอดเวลา อกาลิโก 
ที่ว่าใจเป็นใหญ่กว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนั้น คือใจเป็นผู้ปกครองสมบัติทั้งมวล แต่สิ่งทั้งหลายดังกล่าวดี 
หรือชั่วต้องชิ้นอยู่กับใจผู้เป็นใหญ่แล ะรับผิดชอบ ถ้าใจพาชั่ว โลกแม้จะใหญ่โตเพียงไรก็มีทางบรรลัยได้ 
อย่างไม่มีปัญหา ดังนั้น ใจจึงควรได้รับการอบรมหรือศึกษา พอจะปกครองตัวปกครองโลกให้เป็นไป 
โดยความสะดวกปลอดภัยเท่าที่ควร ตัวก็เป็นบุคคลน่าอยู่ ไม่เดือดร้อนรำคาญ โลกก็เป็นโลกน่าอยู่ ไม่ 
เป็นโลกที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายจนเกินไป 

พอถวายเพลิงท่านอาจารย์มั่นผ่านไปแล้ว ปรากฏว่าพระเณรสายของท่านมีความกระวนกระวาย 
ระสํ่าระสายมากพอคู เพราะปราศจากที่พึ่งที่ยึดทางใจ ระเหเร่ร่อนไปทางทิศใต้ทิศเหนือเหมือนว่าวเชือก 
ขาดอยู่บนอากาศ ฉะนั้นเพราะความร้อนรุ่มกลุ้มใจเหมือนพ่อแม่ตายจาก มีแต่ลูกกำพร้าตัวเล็ก ๆ ไม่มี 
ความรู้ความสามารถปกครองตนได้ ฉะนั้น วงคณะปฏิบัติสายของท่านรู้สึกสั่นสะเทือนไปมากในระยะ 
ที่ผ่านไปใหม่ ๆ กว่าจะจับกันเป็นกลุ่มเป็นกอเป็นหลักเป็นฐานได้ ก็นับว่าพอเห็นโทษแห่งความไม , มี 
ครูอาจารย์มากพอดู ฉะนั้นการผ่านไปของครูบาอาจารย์องค์มีคุณสมบัติสำคัญแต่ละองค์มิใช่เรื่อง 

เล็กน้อย เป็นความสะเทือนในวงพระสงฆ์และผู้ปฏิบัตินั้น ๆ มาก จนอาจพูดได้ว่าแผ่นดินถล่มไปพัก 
หนึ่ง ถ้าคณะลูกศิษย์มีความสามารถตั้งตัวได้ด้วยข้อปฏิบัติ และทางจิตใจพอทรงตัวและทรงหมู'คณะไว้ 
ไต้ ไม่เดือดร้อนเหลวไหลในกาลต่อไป การสฌเสียท่านผ้เป็นหัวหน้าที่ดี ไม่ว่าทางครอบครัว สังคม 



บริษัทห้างร้าน วงราชการงานแผ่นดินแผนกต่าง ๆ และคณะสงฆ์ตลอดวงพระปฏิบัติทุก ๆ แขนง ย่อม 
เป็นความสูญเสียอันใหญ่หลวงไปตาม ๆ กัน ผู้น้อยซึ่งหวังความเจริญก้าวหน้าทั้งปัจจุบันและอนาคต จึง 
ไม่ควรนิ่งนอนใจในการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ต้อนรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะต้องประสบอยู่โดยดีในวัน 
หรือเวลาหนึ่งแน่นอน ผู้เขียนไต้เห็นโทษครั้งยิ่งใหญ่สมัยท่านพระอาจารย์มั่นมรณภาพผ่านไปเพียงองค์ 
เดียวเท่านั้น แต่ในสายตาและความรู้สึก ปรากฏว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่านมีความซบเซาเหงาหงอย และ 
อยากจะพูดว่าล้มละลายไปตาม ๆ กันมากมาย ทั้งนักบวชและฆราวาส จนไม่อาจประมาณไต้ 
เช่นเดียวกับสิ่งก่อสร้างที่ส่วนมั่นคงไต้ถูกท่าลายลง ส่วนอื่น ๆ ก็พลอยเสียหายไปด้วย ฉะนั้น ผู้เขียน 
ได้รับความกระเทือนใจอย่างหนักมาแต่ครั้งนั้น จึงท่าให้หวั่นวิตกต่ออนาคตของพระเณรในวงปฏิบัติที่ 
ขาดครูอาจารย์ผู้ให้ความร่มเย็นว่าเป็นทางไหลมาแห่งความเสื่อมเสียได้อย่างง่ายดาย ล้าไม่รีบเร่งตักตวง 
เสียแต่ 1 ขณะนี้ที่กำลังมีครูอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่ เวลาท่านจากไป ตัวเราเองแม้ยังมีลมหายใจอยู่แต่ 
ไม่มีหลักยึดก็เท่ากับตายทั้งเป็น ผู้เขียนได้เคยเห็นโทษของตัวที่ไม่เป็นท่ามาแต่ครั้งนั้น แล้วว่าเหลวจริง 
ๆ ด้วยมรสุมประดังกันเข้าพัดผันดวงใจ มรสุมลูกหนึ่งพัดมาว่าเราหมดที่พึ่งแล้ว ลูกหนึ่งพัดมาว่า 
ต่อไปนี้เราจะพึ่งใคร ลูกหนึ่งพัดมาว่าท่านไปแล้วสบายหายห่วง ส่วนเรายังอยู่แต่ลมหายใจ แต่ใจเหมือน 
คนตายแล้ว เพราะขาดหลักอึดและขาดอย่างหมดหวังเคว้งคว้างเกาะอะไรไม่ติดเลย ลูกหนึ่งพัดมาว่า 
อะไร ๆ มันจะสุดจะสิ้นไปตามท่านเสียแล้ว ลูกหนึ่งว่าต่อไปนี้เราจะอยู่กับใคร พ่อก็จากไปเสียแล้ว ลูก 
หนึ่งว่าคราวนี้ถึงคราวล่มจมของเราเสียแล้วหรือ จึงพอจะตั้งไข่พ่อก็มาตายจาก กรรมเราหนักเอาเสียจริง 
ๆ คราวนี้ ลูกหนึ่งอุทานออกมาว่า โอ้โฮเจ้ากรรมช่างทรมานคนอนาถาถึงขนาดนี้เชียวหนอ ลูกหนึ่งว่า 
ตายจมแน่แล้วคราวนี้ซึ่งเป็นคราวหัวเลี้ยวหัวต่อเสียด้วย ระหว่างกิเลสกับธรรมกำลังรบกันอย่างเต็มกำลัง 
มีท่านอาจารย์เป็นผู้เมตตาช่วยอุบายการรบอยู่ทุกเวลา ต่อไปใครจะมีแก่ใจมาเมตตาช่วยเหลือเราอีก เรา 
ไม่เคยมีความทุกข์จนหาทางออกไม่ได้เหมือนคราวนี้ นี้เป็นคราวตกนรกหลุมความหมดหวังพัดผันหัวใจ 
ให้ขาดดิ้นสิ้นความหมาย ยังไม่ตายแต่ท่าให้สิ้นความหวังเสียทุกอย่างในคราวนี้ ทั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ 
เกิดแก่ผู้เขียนในครั้งท่านอาจารย์มั่นมรณภาพลงไป ท่าให้เข็ดหลาบกราบไหว้ ไม , อยากให้วงคณะปฏิบัติ 
ต้องประสบความทุกข์ทรมานดังที่เคยประสบมาแล้ว ทั้งที่ยังไม่มีหลักยึดพอจะพึ่งตัวเองได้ จึงได้ 

พยายามเตือนหมู , คณะเสมอมา กลัวว่าจะนอนหลับทับสิทธิทควรจะได้จะถึงจนเกินไป บทเวลาตะวัน 
อัศดงคตแล้วจึงจะวิ่งหาที่พึ่งเพื่อหลบซ่อนผ่อนคลาย กลัวจะตายทั้งเป็นดังที่เคยเห็นมาแล้ว ไม่ประสงค์ 
จะให้หมู่คณะพบเห็นด้วยอีก จึงรีบช่วยตักเตือนให้พากันรีบเร่งความเพียรเวลาเดือนยังสว่างไสว ใจยัง 
กำลังเอางาน สังขารก็กำลังอำนวย แม้เจ้าตัวประสงค์ความรํ่ารวยศีลธรรมตลอดมรรคผลนิพพานก็ยังพอ 
ท่าได้ ไม่เป็นคนทุกข์ไร้เข็ญใจทั้งที่สมบัติมีอยู่เต็มโลกตลอดมา 


อ้เ ท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุ 


เมื่อต่างท่านที่ได้รับแจกอัฐิท่านอาจารย์ไปแล้ว ต่างก็เชิญไปไว้ในสถานที่ควรของตน ๆ เพื่อ 
สักการบูชาแทนองค์ท่าน หลังจากนั้นเรื่องก็ค่อยเงียบหายไป เพราะต่างคนต่างพรากจากกันในคราวเป็น 
ไปสู่ถิ่นฐานบ้านเรือนของตน จนกาลล่วงไปแล้ว ๔ ปี คุณวัน คมนามูล เจ้าของร้านศิริผลพานึชและ 
โรงแรมสุทธิผล จังหวัดนครราชสีมาไปถวายผ้าป่าจังหวัดสกลนคร ได้รับแจกอัฐิส่วนบนของท่าน 


อาจารย์มั่นชิ้นหนึ่งจากเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ซึ่งเป็นวัดที่ท่านอาจารย์มั่นมรณภาพ กลับมาถึงบ้านได้ 
เชิญอัฐิชิ้นนั้นรวมลงในผอบอันเดียวกันกับที่บรรจุอัฐิท่านอาจารย์อยู่แล้วแต่สมัยได้รับแจกมาจากงานศพ 
ท่าน พอเปิดผอบออกเท่านั้น สิ่งที่ไม , เคยคาดฟินก็ปรากฏชิ้นในผอบ คือ อัฐิชุดแรกที่ได้รับแจกไปจาก 
งานศพท่านได้กลายเป็นพระธาตุเสียหมด เจ้าของเกิดความอัศจรรย์จนตัวแทบลอย เมื่อเห็นเหตุการณ์ 
เช่นนั้นจึงให้คนรีบไปดูอัฐิส่วนที่เก็บไว้โรงแรมสุทธิผลอีก ที่นั้นก็กลายเป็นพระธาตุเช่นกันอีก รวมทั้ง 
สองแห่งจึงเป็นพระธาตุ ๓๔๔ องค์ อังเหลือติดผอบอยู่บ้างเป็นผง ๆ เล็กน้อย ต่อมาไม่นานนัก จำนวน 
ผงนั้นก็ได้กลายเป็นพระธาตุเสียจนหมดอีก จึงรวมเป็นพระธาตุจากอัฐิของท่านพระอาจารย์มั่น ๓๔๔ 
องค์ นี้เป็นรายแรกที่ปรากฏความอัศจรรย์จากอัฐิกลายเป็นพระธาตุ 

จากนั้นเรื่องก็เล่าลือไปทุกหนทุกแห่ง ผู้คนทราบถึงไหนก็มาขอพระธาตุกับคุณวันไปสักการบูชา 
กันถึงนั่น คุณวันเองก็เป็นคนมีนิสัยใจบุญอยู่แล้ว จึงเห็นใจท่านที่มาขอและแจกกันไปคนละเล็กละน้อย 
คือคนละ ๑ องค์บ้าง ๒-๓ องค์บ้าง ผู้เขียนคุณวันก็ได้กรุณาให้ไปสองครั้ง ครั้งแรก ๕ องค์ ครั้งที่สอง 
๒ องค์ รวมเป็น ๗ องค์ด้วยกัน พอได้มาแล้วก็โฆษณาใหญ่ว่าตัวได้ของดีมา ได้ของดีมา ปากไม่เป็น 
สุข เป็นสุขเฉพาะใจ คือดีใจที่ได้อัฐิจากคุณวันมา สุดท้ายก็มาเสียเปรียบ (ต้องขออภัยเรียนอย่าง 
ตรงไปตรงมา) ผู้หญิงเรียบวุธไปเลย แต่ชอบกลที่ไม่มีเสียใจเลยทั้งที่รู้ว่าเสียเปรียบ จากนั้นปากก็เป็นสุข 
ไม่มีอะไรโฆษณาอีก คือพอได้ยินว่าได้ของดีมาใครก็ขอสูซึ่งมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้น ขณะนั้นคนนั้นก็ขอดูก็ 
หยิบให้ดู หยิบให้สูจนหมดทุกองค์ พอดูเสร็จแล้วคนนั้นก็ขอเอาเลย คนนี้ก็ขอเอาเลย พร้อมกับห่อกัน 
มุบมิบ แล้วที่นี้ใครจะกล้าขอคืนล่ะ ล้าไม , อยากเสียเปรียบสองซ้อน เรื่องมันเป็นอย่างนี้ที่มิได้มีพระธาตุ 
ท่านอาจารย์มั่นติดตัวมาจนบัดนี้ ทราบภายหลังว่าคุณวันเองก็แท่งให้ท่านที่มาขอไปสักการบูชาแทบไม่มี 
เหลือแล้ว เลยไม่กล้าไปรบกวนอีก 

เท่าที่ทราบ อัฐิท่านอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุ ที่ร้านคุณวัน นครราชสีมาเป็นแห่งแรก 
หลังจากนั้นก็ค่อย ๆ กลายเป็นพระธาตุเรื่อยไป ไม่ว่าที่ไหน ใครบูชาไว้ที่ไหนก็กลายเป็นพระธาตุชิ้นมา 
เป็นลำดับ จนกระนั่งทุกวันนี้ก็อังเป็นไปเรื่อย ๆ แต่เป็นกันอย่างมุบมิบซุบซิบเฉพาะครัวเรือน ไม่กล้า 
บอกให้ใครทราบ เกรงจะลูกขอ เพราะเป็นของหายาก และคุณค่าสูงไม่มีประมาณ อาจพูดได้ว่าผู้ไม่มี 
นิสัยวาสนาเกี่ยวกับท่านก็ยากจะได้พระธาตุท่านมาไหว้บูชา กรุณาสูแต่ผู้เขียนซึ่งได้มาแล้วอังไม , มีวาสนา 
รักษาท่านไว้ได้ ต้องให้ท่านผู้อื่นไปรักษาแทนสบายไปเลย 

พระธาตุท่านอาจารย์มั่นอังเป็นที่น่าแปลกและอัศจรรย์อยู่หลายอย่าง คือ พระธาตุ ๒ องค์ เจ้าของ 
อธิษฐานขอให้เป็น ๓ องค์เพื่อให้ครบรัตนะ คือ พุทธ ธรรม สงฆ์ ก็กลายเป็น ๓ องค์ได้จริง ๆ ผู้มีอยู่ ๒ 
องค์อธิษฐานขอให้เป็น ๓ องค์ เช่นที่คนอื่นเขาเป็น แต่กลับรวมเป็นองค์เดียวก็มี เจ้าของเสียใจมาก มา 
เล่าให้ผู้เขียนทัเงและขอคำชี้แจง ผู้เขียนได้อธิบายให้ทราบบ้างว่าพระธาตุท่านอาจารย์มั่นกลายเป็น ๓ 
องค์ก็ดี กลายเป็นองค์เดียวก็ดี หรืออังมิได้กลายเป็นพระธาตุเลยก็ดี ทั้งนี้ก็คืออัฐิธาตุที่ออกจากองค์ท่าน 
อันเดียวกัน จึงไม , ควรเสียใจ การที่พระธาตุ ๒ องค์กลับมาเป็นองค์เดียวก็เป็นอภินิหารของท่านอยู่แล้ว 
เราจะหาความอัศจรรย์จากอะไรอีก แบ้ผมท่านที่ปลงออกมีผู้เก็บไว้บูชาในที่ต่าง ๆ ก็กลายเป็นพระธาตุได้ 
เช่นเดียวกับอัฐิซึ่งมีอยู่หลายแห่ง ที่เป็นดังนี้เข้าใจว่าอัฐิหรือผมท่านที่เก็บไว้นาน ๆ ไปอาจจะกลายเป็น 
พระธาตุไปตาม ๆ กัน ดังอัฐิท่านที่ค่อย ๆ กลายเป็นพระธาตุมาเป็นลำดับนี้แล แต่ทั้งอัฐิธาตุท่าน ทั้งพระ 
ธาตุท่าน แม้จะลูกเก็บรักษาไว้สักการบูชาอยู่กับท่านผู้ใด ก็ไม่มีใครบอกใครให้ทราบเลย มีแต่ปิดเงียบ 
ท่าเดียวเท่านั้น ทุกวันนี้ เพราะต่างคนต่างรักต่างคนต่างสงวน แต่ล้าลูกถามรายที่อัฐิท่านกลายเป็นพระ 



ธาตุ เจ้าของก็จะบอกอย่างอาจหาญว่าอัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุได้แน่นอนไม่สงสัย ถ้าถามต่อไปว่าคุณ 
มีพระธาตุหรือัฐิท่านอาจารย์มั่นบ้างหรือเปล่า? จะแสดงอาการยิ้มแล้วตอบเพียงว่า แม้มีก็นิดเดียวแจก 
ให้ใครไม่ได้ อันเป็นเชิงกันท่าไว้ในตัวกลัวผู้อื่นจะขอ จึงทราบได้ยากเฉพาะทุกวันนี้ ว่าอัฐิหรือพระธาตุ 
ท่านมีอยู่กับท่านผู้ใดบ้าง แม้แต่พระหรือครูอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือถามยังไม่อาจบอกตรง จึงน่า 
เห็นใจท่านที่มีความเคารพเลื่อมใสและรักสงวนท่านมาก 

ฉะนั้นท่านพระอาจารย์มั่นจึงเป็นพระอาจารย์สำคัญองค์หนึ่ง ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับผ่านไป 
แล้ว เวลายังมีชีวิตอยู่ก็เป็นจุดยับยั้งผ่อนคลายความตึงเครียดแห่งจิตใจ บรรดาศิษย์ทั้งพระและฆราวาส 
เป็นอย่างดีตลอดมา เราพอทราบได้ตามที่มีผู้มาเล่าให้ฟิง ขณะชิตคิดจะท่าความชั่วบ้าง ขณะจิตกำลังลุก 
เป็นไฟเนื่องจากเหตุการณ์บางอย่างบังคับบ้าง ขณะเกิดความเคียดแค้นอย่างสุดขีด จะตัดสินใจฆ่าคนอยู่ 
ในนาทีนั้นบ้าง พอระลึกถึงท่านอาจารย์มั่นขึ้นมาได้เท่านั้น เหตุการณ์ที่เป็นอยู่ภายในเหล่านั้น ราวกับ 
นั้าดับไฟสงบลงทันทีท้นใด และเห็นโทษแห , ความผิดของตัวขึ้นในขณะนั้น อยากก้มลงกราบองค์ท่าน 
ทันทีที่ระลึกได้ สิ่งที่คิดว่าจะท่านั้นเลยหายราวกะปลิดทั้ง นี่เป็นฝ่ายฆราวาสเล่าให้ฟิง แม้ที่มิได้เล่าก็ 
เข้าใจว่ายังมีอยู่มาก และสามารถแค้ความผิดของตัวได้ในลักษณะเดียวกัน ด้วยอำนาจความระลึกถึงท่าน 
ด้วยความเคารพเลื่อมใส ส่วนพระที่ได้รับความยับยั้งใจไปตามเพศของตน เพราะอำนาจความเชื่อความ 
เลื่อมใสในท่านก็เข้าใจว่ามีจำนวนไม่น้อยเช่นเดียวกัน เท่าที่ท่านอบรมคนให้เป็นคนดีนั้นนับจำนวนไม่ 
ล้วน เริ่มแต่วันท่านอุปสมบทและสั่งสอนมาจนถึงวันมรณภาพ ล้านับเวลาสั่งสอนผู้คนพระเณรก็ไม่ตํ่า 
กว่า ๔๐ ปี ในระหว่าง ๑ ปีถึง ๔๐ ปีนั้น มีพระเณรและฆราวาสมารับการอบรมกับท่านมากเพียงไร 
เฉพาะพระที่มีหลักฐานมั่นคงทางด้านจิตใจและข้อปฏิบัติมีจำนวนมากมาย ท่านอาจารย์เหล่านี้จะเป็นครู 
อาจารย์สั่งสอนผู้คนพระเณรให้มีหลักยึดต่อไปในอนาคต ซึ่งสืบเนื่องมาจากท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้ให้ 

กำเนิดความรู้ทั้งภายในและภายนอกมาก่อน มิฉะนั้นก็หาทางเดินไม่ได้แม้ตัวเอง โดยไม่ต้องพูดถึงการ 
สั่งสอนคนอื่นให้เป็นคนดีได้เลย ด้วยเหตุนี้การวางรากฐานจิตใจให้มั่นคงต่อเหตุผลอรรถธรรมความ 

ถูกต้องดีงามเป็นขั้น ๆ จึงเป็นงานชิ้นใหญ่และหนักมากกว่างานชิ้นใด ๆ ในโลกที่พวกเราเคยทำ และ 
เคยบ่นกันว่ายาก ๆ เพราะงานนั้นเป็นเพียงสิ่งคล้อยตามจิตใจของผู้พาดำเนินเท่านั้น หลักใหญ่ของงานทุก 
แขนงและทุกชิ้นอย่างแท้จริงขึ้นอยู่กับใจทั้งสิ้น นอกจากนั้นยังเกี่ยวกับงานผิดถูกชั่วดีอีกว่าใครเป็นผู้บง 
การและพาดำเนินถ้าไม่ใช่ใจ ถ้าใจเป็นผู้ชิ้ขาดและพาดำเนิน ใจได้รับการศึกษาอบรมพอทราบเรื่องของ 
ตัวเกี่ยวกับความผิดถูกชั่วดีอย่างไรบ้างเพียงไร จึงจะประคองตัวและงานนั้น ๆ ไปด้วยความราบรื่นชื่นใจ 
ตลอดความปลอดภัยอันเกิดจากผลงานที่ตนท่าทุกอย่าง เมื่อกล่าวถึงจิตใจ บรรดาท่านที่เคยทราบความ 
ลึกซึ้งหนาบางของท่านอาจารย์มั่นมาบ้างแล้ว จะต้องกราบท่านอย่างสนิทใจ ระลึกไว้มิได้ลืม ทั้งเวลา 
ท่านยังมีชีวิตอยู่และเวลาท่านจากไปแล้ว อดระลึกถึงความกตัญญกตเวทีในท่านมิได้อย่างแน่นอน แม้ 
ชีวิตจะขาดไปก็ยอมถวายไปเลย 

ท่านอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์เอกทางด้านพัฒนาชิตใจคน อาจพูดได้ว่าเกือบทั่วประเทศซึ่งเป็นการ 
พัฒนาที่ถูกจุดสำคัญของโลกด้วย เพราะใจที่ได้รับการพัฒนาด้วยอรรถด้วยธรรมด้วยดี ความเสียหายไม่ 
ค่อยมี หรืออาจพูดได้อย่างเต็มปากว่าจิตที่ได้รับการพัฒนาเต็มที่แล้วแน่ใจว่าความเสียหายไม่มี ทั้งงาน 
และผลของงานก็เป็นที่แน่ใจ โลกที่ได้รับการพัฒนาชิตใจไปพร้อม ๆ กันด้วยดีย่อมเป็นโลกที่เจริญจริง 
ประชาชนมีความสงบสุข มิใช่เจริญแต่ด้านวัตถุอย่างเดียว แต่ใจร้อนเหมือนไฟ มีแต่การเบียดเบียน 
ท่าลายกัน เอารัดเอาเปรียบกัน ฉ้อโกงกัน เร็วยิ่งกว่าเจ้าบอนนี่ขึ้นโลกพระจันทร์ ซึ่งไม่ผิดอะไรกับ 



ความเจริญแห่งไฟในแดนนรก ถ้ายังไม , ทราบว่าแดนนรกมีความเจริญด้วยความรุ่มร้อนขนาดไหน ก็ควร 
ดูโลกที่ปราศจากการพัฒนาจิตใจ ซึ่งมีแต่ความรุงรังไปด้วยสิ่งสกปรกที่ระบายออกจากท่อไอเสียคือใจ 
ความประพฤติ การกระทำทุกด้านเป็นสิ่งขวางโลก ขวางธรรม ขวางหู ขวางตา ขวางใจไปหมด ไม่มี 
อะไรน่าดูน่าชมเลย เต็มไปด้วยสิ่งไม่พึงปรารถนา ฉะนั้น ท่านผู้มีความฉลาดแหลมคมจึงนิยมการ 
พัฒนาจิตใจก่อนพัฒนาสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นเพียรบริวารของใจเท่านั้น เมื่อพัฒนาใจดีแล้วการระบายออก 
ทางกายวาจา ความประพฤติการกระทำตลอดทุกด้านย่อมกลายเป็นของสะอาดไปตามส่วนใหญ่คือใจ 
โลกย่อมมีความสงบสุขสมกับคนฉลาดด้วยจิตพัฒนาปกครองโลก ปกครองตน โดยทางเหตุผลอรรถ 
ธรรม ความฉลาดของมนุษย์ที่ปราศจากธรรมจะฉลาดเพียงไร ยังไม , ควรเป็นที่ไว้ใจและชมเชยโดย 
ถ่ายเดียวได้ แม้จะฉลาดแสดงความสามารถขึ้นชมดวงดาว พระอาทิตย์ พระจันทร์บนฟ้าได้ก็ยังไม่ถือ 
เป็นจุดสำคัญ ความฉลาดถ้ายังยืนระบายสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยออก เพื่อความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นอยู่ 
อย่างไม่สำนึกตัวว่าเป็นความผิด ความรู้ความฉลาดนั้นยังไม , อาจเลยภูมิของสัตว์เดียรัจฉานที่เคยเป็นอยู่ 
ด้วยการเบียดเบียนและกัดฉีกกันกิน โดยถือว่าเป็นความฉลาดและเป็นความสุขของเขา ซึ่งอยู่ในภูมินั้น 
ๆ ความฉลาดที่รับรองกันตามหลักเหตุผลที่ยังตนและโลกให้เจริญนั้น ไม่จำต้องออกใบประกาศนียบัตร 
ให้โชว์ก็ได้ แต่การระบายออกทางใจและความประพฤติสิ่งกระท่าอันเป็นไปเพื่อตนและโลกได้รับ 

ความสุขความเย็นใจด้วยนั้น ถือว่าเป็นผลงานที่ออกจากความฉลาดอย่างแท้จริง และเป็น 

ประกาศนียบัตรอยู่ในตัวพร้อมแล้ว ไม่จำต้องหาใบประกาศมาบังหน้าและอวดโลกเพื่ออำนาจในทางผิด 
อย่างลึกลับ ซึ่งผลคือความเดือดร้อนของผู้ได้รับ มิได้เป็นของลับ ๆ ไปด้วย แต่เป็นความทุกข์ร้อนอยู่ 
อย่างเปิดเผย ดังที่เห็น ๆ กันอยู่อย่างเต็มตา รู้อยู่อย่างเต็มใจ นอกจากไม่พูดกันเท่านั้น ทั้งนี้หากมิใช่โทษ 
ของการมองข้ามการพัฒนาภายในคือใจแล้ว ใครจะเชื่อกันได้ลงคอว่า การพัฒนาแต่ด้านวัตถุด้วยทั้งใจที่ 
รกรุงรังด้วยสนิทคือกิเลส ความเห็นแก'ตัวและพวกพ้องของตัวท่าให้โลกเจริญ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
โดยทั่วกันดังนี้ นอกจากคนที่ตายหมดความรู้สึกดีชั่วทุกอย่างแล้วเท่านั้น จะไม่มีความขัดใจและคิดแย้ง 
การกระทำดังที่ว่า เมื่อนำมาเทียบระหว่างผู้มีการพัฒนาทางใจกับผู้ไม่ได้พัฒนาทางใจเลย การงานและ 
ผลของงานต่างกันราวฟ้ากับดิน ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงชมเชยสมาธิสมาบัติเพื่อความเหาะเหิน 
เดินอากาศดำดินดำนั้า เหาะข้ามทะเลต่าง ๆ ว่าเป็นผู้ฉลาดเลื่องลือ แต่ทรงชมเชยผู้พยายามแกอบรมตน 
โดยวิธีต่าง ๆ เพื่อความดีงามจะเป็นทางสมาธิสมาบัติหรือทางใดก็ตามด้วยความรอบคอบต่อการระบาย 
ออกทางความประพฤติการกระทำ มิใช้เกิดโทษแก , ตนและผู้อื่นว่าเป็นผู้ฉลาด เพราะความน่าอยู่ของโลก 
ทั่วไปย่อมขึ้นอยู่กับความสุขใจเป็นหลักใหญ่ แม้ร่างกายและความเป็นอยู่ในด้านต่าง ๆ จะมีอดบ้างอิ่ม 
บ้างตามคติธรรมดาของโลกอนิจจํ แต่ก็ยังน่าอยู่เพราะผู้พาอยู่พาไปคือใจมีความสุขเท่าที่ควร ไม่แผดเผา 
เร่าร้อนจนทำให้คิดอยากย้ายภพย้ายชาติย้ายม้านเรือนและสถานที่อยู่ต่าง ๆ 

ปัญหาเรื่องอัฐิท่านพระอาจารย์มั่น พระอาจารย์เสาร์ กลายเป็นพระธาตุปรากฏว่าจะกระจายไป 
ในที่ต่าง ๆ จนทำให้เกิดความสงสัยกันก็มี ในระยะอัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุใหม่ ๆ บางท่านมาถามว่าอัฐิ 
ของพระอรหันต์ก็ดี ของสามัญชนก็ดี ต่างเป็นธาตุดินชนิดเดียวกัน ส่วนอัฐิของสามัญชนทำไมจึง 
กลายเป็นพระธาตุไม , ได้ เฉพาะอัฐิของพระอรหันต์ทำไมจึงกลายเป็นพระธาตุได้ ทั้งสองนมีความแปลก 
ต่างกันอย่างไรบ้าง ก็ได้อธิบายให้ฟิงเท่าที่สามารถแต่เพียงโดยย่อว่า เรื่องอัฐินั้นปัญหาส่วนใหญ่ขึ้นอยู่ 
กับใจเป็นสำคัญ คำว่าชิตแม้เป็นจิตเช่นเดียวกัน แต่มีอำนาจและคุณสมบัติต่างกันอยู่มาก คือจิตของพระ 
อรหันต์ท่านเป็นอริยจิต เป็นชิตที่บริสุทธ ส่วนจิตของสามัญชนเป็นเพียงสามัญจิต เป็นชิตที่มีกิเลส 



โสมมต่าง ๆ เมื่อจิตผู้เป็นเจ้าของเข้าครองอยู่ในร่างใด และจิตเป็นจิตประเภทใด ร่างนั้นอาจกลายไปตาม 
สภาพของจิตผู้เป็นใหญ่พาให้เป็นไป เช่นจิตพระอรหันต์เป็นจิตที่บริสุทธ อาจมีอาจซักฟอกธาตุขันธ์ให้ 
เป็นธาตุที่บริสุทธ์ไฟตามส่วนของตน อัฐิท่านจึงกลายเป็นพระธาตุได้ แต่อัฐิของสามัญชนทั่ว ๆ ไปแม้จะ 
เป็นธาตุดินเช่นเดียวกัน แต่จิตผู้เป็นเจ้าของเต็มไปด้วยกิเลส และไม่มีอำนาจซักฟอกธาตุขันธ์ให้เป็นของ 
บริสุทธ์ได้ อัฐิจึงกลายเป็นธาตุขันธ์ที่บริสุทธิไปไม่ได้ จำต้องเป็นสามัญธาตุไปตามชิตของคนมีกิเลสอยู่ 
โดยดี หรือจะเรียกไปตามภูมิของจิตภูมิของธาตุว่า อริยชิต อริยเหตุ และสามัญจิต สามัญธาตุ ก็คงไม่ 
ผิด เพราะคุณสมบัติของจิตของธาตุระหว่างพระอรหันต์กับสามัญชนต่างกัน อัฐิจำต้องต่างกันอยู่โดยดี 

ผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานั้น ทุกองค์เวลานิพพานแล้วอัฐิต้องกลายเป็นพระธาตุด้วยกัน 

ทั้งสิ้นดังนี้ ข้อนี้ผู้เขียนยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้อย่างนั้นทุก ๆ องค์ เฉพาะชิตท่านที่สำเร็จพระอรหัตต 
ภูมิเป็นจิตที่บริสุทธ์เต็มภูมินับแต่ขณะที่สำเร็จ ส่วนร่างกายที่เกี่ยวโยงไปถึงอัฐิเวลาถูกเผาแล้วจะ 

กลายเป็นพระธาตุได้เช่นเดียวกันทุกองค์หรือไม่ ยังเป็นปัญหาอยู่บ้าง ระหว่างกาลเวลาที่บรรจุถึงวันท่าน 
นิพพานมีเวลาสิ้นยาวต่างกัน องค์ที่บรรลุแล้วมีเวลาทรงขันธ์อยู่นาน เวลานิพพานแล้วอัฐิย่อมมีทาง 
กลายเป็นพระธาตุได้โดยไม่มีปัญหาเพราะระยะเวลาที่ทรงขันธ์อยู่ จิตที่บริสุทธ์กย่อมทรงขันธ์ 

เช่นเดียวกับความสืบต่อแห่งชีวิตด้วยการท่างานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย มีลมหายใจเป็นต้น และ 
มีการเข้าสมาบัติประจำอิริยาบถ ซึ่งเป็นการซักฟอกธาตุขันธ์ให้บริสุทธ์ไปตามส่วนของตนโดยลำดับด้วย 
ในขณะเดียวกัน เวลานิพพานแล้วอัฐิจึงกลายเป็นพระธาตุดังที่เห็น ๆ กันอยู่ ส่วนองค์บรรลุแล้วมิได้ทรง 
ขันธ์อยู่นานเท่าที่ควร แล้วนิพพานไปเสียนั้น อัฐิท่านจะกลายเป็นพระธาตุได้เหมือนพระอรหันต์ 
ทั้งหลายที่มีโอกาสอยู่นานหรือไม่ เป็นความไม่สนิทใจ เพราะจิตไม่มีเวลาอยู่กับธาตุขันธ์นานและมิได้ 
ซักฟอกด้วยสมาธิสมาบัติดังกล่าวมา ท่านที่เป็น ทันทาภิญ ลุ/ใ คือรู้ได้ช้าค่อยเป็นค่อยไป เช่น บำเพ็ญไป 
ถึงขันอนาคามีผลแล้วติดอยู่นาน จนกว่าจะก้าวขึ้นขั้นอรหัตตภูมิได้ คือต้องพิจารณาท่องเที่ยวไปมาอยู่ 
ระหว่างอรหัตมรรคกับอรหัตผลจนกว่าจิตจะชำนิชำนาญและมีกำลังเต็มที่จึงผ่านไปได้ ในขณะที่กำลัง 
พิจารณาอยู่ในขั้นอรหัตมรรคเพื่ออรหัตผล ก็เป็นอุบายวิธีซักฟอกธาตุขันธ์ในตัวด้วย เวลานิพพานแล้ว 
อัฐิอาจกลายเป็นพระธาตุได้ ส่วนท่านที่เป็น ขิปปาภิญ ลุ/ใ คือรู้ได้เร็วและนิพพานไปเร็วหลังจากบรรลุ 
แล้ว ท่านเหล่านี้ไม่แน่ใจว่าอัฐิจะกลายเป็นพระธาตุได้หรือประการใด เพราะจิตที่บรสุทธ์ไม่มีเวลาทรง 
และซักฟอกธาตุขันธ์อยู่นานเท่าที่ควร ส่วนสามัญจิตของสามัญชนทั่ว ๆ ไปนั้น ไม่อยู่ในข่ายที่อัฐิจะควร 
แปรเป็นพระธาตุได้ด้วยกรณีใด ๆ จึงขอกล่าวเท่าที่กล่าวผ่านมาแล้ว 

เฉพาะองค์ท่านพระอาจารย์มั่น นอกจากอัฐิกลายเป็นพระธาตุให้เห็นอย่างประจักษ์แล้ว พระ 
ธาตุยังแสดงความอัศจรรย์ให้เห็นหลายอย่าง ดังที่เขียนผ่านมาบ้างแล้วว่า ผู้มีพระธาตุสององค์อธิษฐาน 
ขอให้เป็นสามองค์ ก็เป็นสามองค์ได้ ผู้มีสององค์อธิษฐานขอให้เป็นสามองค์ แต่กลับเป็นองค์เดียวก็ได้ 
ซึ่งไม , น่าจะเป็นไปได้เลย แต่ได้เป็นไปเสียแล้ว ผู้ได้มาสององค์จากท่านผู้มีเมตตาจิตมอบให้ พอตกเย็น 
มาเปิดดูกลับเป็นสามองค์ก็ได้ รายนี้เป็นความแปลก เพราะชั่วระยะเวลาเช้าไปถึงเย็นเท่านั้นก็มาเพิ่มได้ 
ท่านผู้นี้เป็นข้าราชการผู้ใหญ่มีศรัทธาในองค์ท่านพระอาจารย์มั่นมาก และเป็นผู้ให้ความสะดวกตลอด 
การช่วยเหลือต่าง ๆ แทบทุกกรณีที่เกี่ยวกับงานท่านพระอาจารย์มั่น นับแต่วันแรกที่ท่านไปถึงวัด 

สุทธาวาสจนตลอดงาน พระผู้ใหญ่เห็นใจและสงสารมาก เมื่อคุณวัน นครราชสีมา ถวายพระธาตุท่าน 
อาจารย์มั่นมา ท่านจึงมอบให้ข้าราชการผู้นี้ตอนเช้า พอได้รับพระธาตุจากท่านแล้ว ขณะนั้นไม่มีกล่อง 
หรือผอบจะใส่ มีแต่'ขวดยานัตถุเปล่าติดกระเป๋าเสื้อ จึงได้เอาใส่พระธาตุไปพลาง ขณะเชิญพระธาตุเข้า 



กระเป๋าเสื้อก็ปิดกระดุมเสื้อด้วยดี ขวดก็ปิดฝาด้วยดี กลัวพระธาตุจะสูญหายไปเสีย นับแต่ขณะที่ได้พระ 
ธาตุจากมือพระผู้ใหญ่แล้ว ปรากฏว่าใจมีความปีติยินดีเป็นสันพ้น ลุกจากที่นั้นก็ไปทำงานเลยทีเดียว 
และเกิดความอิ่มเอิบตื้นตันใจตลอดวัน ประหนึ่งจิตมิได้คิดเหินห่างจากพระธาตุที่ได้รับมานั้นเลยทั้งวัน 
พอเลิกจากงานไปถึงบ้านก็โฆษณาใหญ่ว่าตนได้ของประเสริฐมา ในชีวิตไม่เคยมี คนในบ้านต่างก็มารุม 
ดู จากนั้นก็เอาผอบมาใส่พระธาตุทันที พอเปิดฝาขวดออกเชิญพระธาตุท่านอาจารย์มั่นออกมาโดยไม่ 
คาด'ฝนว่าจะพบความอัศจรรย์ที่แสดงออกมาจากพระธาตุท่าน คือพอเชิญพระธาตุออกจากขวดก็ได้เห็น 
กลายเป็นสามองค์ในขณะนั้น ยิ่งเพิ่มความอัศจรรย์ในองค์ท่านและเกิดความปีติในพระธาตุยิ่งขึ้น แทบ 
จะเหาะลอยไปทั้งตัว พร้อมกับประกาศความอัศจรรย์ของท่านอาจารย์มั่นว่าเป็นองค์พระอรหันต์ให้ 

ภรรยาและลูก ๆ ฟ้งในขณะนั้นอย่างไม่คิดว่าใครจะหาว่าเป็นบ้าเป็นบออะไรเลย ภรรยาและลูก ๆ ยังไม่ 
แน่ใจ เกรงว่าที่รับพระธาตุมาจะจำจำนวนผิดไป ฝ่ายสามีก็เถียงใหญ่แบบไม่ยอมพีงเสียงใครเลยว่าพระ 
ธาตุสององค์ที่ท่านเจ้าคุณ.... ให้มาเมื่อเช้านี้จำไม่ผิดแน่ เพราะขณะรับจากท่าน ก็รับความสนใจและ 
เลื่อมใสอย่างบอกไม่ลูก แบ้อยู่ที่ทำงานก็มิได้ลืมพระธาตุตลอดวันว่าได้พระธาตุมาสององค์ ได้พระธาตุ 
มาสององค์ จนกลายเป็นคำบริกรรมเหมือนคนภาวนาแล้ว จะให้หลงลืมได้อย่างไร ล้าใคร ๆ ยังไม , ลง 
ใจว่าเป็นความจริงพรุ่งนี้เช้าเราจะไปเรียนถามท่านเจ้าคุณท่านใหม่ เห็นจริงกันพรุ่งนี้เอง ฝ่ายคนในบ้าน 
ไม่ยอม อยากรู้ในวันนี้เดี๋ยวนี้ ขอให้ไปเรียนถามท่านเดี๋ยวนี้ ตกลงต้องไปเดี๋ยวนั้นและเรียนถามว่าที่ท่าน 
เมตตาให้พระธาตุกระผมเมื่อเช้านี้กี่องค์ ท่านตอบว่าให้สององค์ ทำไมถามอย่างนั้น พระธาตุหายหรือ 
ข้าราชการผู้นั้นตอบด้วยความตื้นตันใจว่าพระธาตุมิได้หายแต่กลับได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง รวมเป็นสามองค์ 
ด้วยกัน ที่กระผมเรียนถามก็เพราะเวลาไปถึงบ้านแล้ว เปิดฝากขวดออกดูเพื่อจะเชิญพระธาตุเข้าในผอบ 
แทนที่จะมีสององค์ตามที่เข้าใจแต่กลับมีสามองค์ เลยทำให้กระผมเกิดความดีใจจนตัวสั่น รีบบอกกับลูก 
เมีย แต่ไม , มีใครเชื่อว่าเป็นความจริงเลย เกรงว่าผมอาจจำผิดก็ได้ เลยเคี่ยวเข็ญให้กระผมมาเรียนถามท่าน 
อีกครั้ง จึงได้มาตามคำเขาแล้วก็เป็นความจริง ยิ่งทำให้กระผมดีใจเสียใหญ่ ว่าอย่างไร? เชื่อหรือยังที 
นี้? นี่เป็นคำพูดกับภรรยาที่มาด้วย ภรรยายิ้มแล้วพูดว่าก็เกรงจะจำผิดและหาเรื่องไปโกหกกันเล่น ก็ต้อง 
พูดอย่างนั้น เป็นความจริงดังที่ว่าก็ต้องเชื่อ ใครจะปีนความจริงเพื่อประโยชน์อะไร ท่านเจ้าคุณก็ยิ้มและ 
เล่าตามความจริงให้ภรรยาฟ้งว่าอาตมาได้ให้คุณ....สององค์จริงเมื่อเช้านี้ เพราะเห็นว่าเป็นผู้มีคุณต่อท่าน 
อาจารย์มั่นมาก ตลอดพระสงฆ์ เรื่อยมาแต่วันท่านมรณภาพจนเสร็จงาน อาตมายังจำไม่ลืม เมื่อได้ 
พระธาตุท่านอาจารย์มั่นมาจากคุณวัน คมนามูล ร้านศิริผลพานิช นครราชสีมา ก็เลยสงวนไว้เพื่อนำมา 
มอบให้เป็นที่ระลึก ซึ่งเป็นของหายากในสมัยปัจจุบัน เพิ่งจะพบอัฐิกลายเป็นพระธาตุเฉพาะของท่าน 
อาจารย์มั่นเพียงองค์เดียว นอกนั้นก็ได้ยินแต่ตำราท่านบอกไว้ ยังไม , เห็นตัวจริงประจักษ์ตา บัดนี้ได้เห็น 
เป็นพยานหลักฐานอย่างแท้จริงเสียแล้ว กรุณารักษาไว้ในที่สมควร เดี๋ยวท่านหายไปก็ยิ่งลำบากมากกว่า 
เป็นความสุขใจในเวลาท่านมาเพิ่มให้เป็นไหน ๆ จะว่าอาตมาไม่บอก เพราะพระธาตุท่านอาจารย์มั่นเป็น 
ของอัศจรรย์มาก ยิ่งท่านมาได้ง่าย ๆ อย่างนี้ บทเวลาท่านไปเพราะความเคารพเราไม่พอยิ่งไปได้ง่าย 
กรุณาเชิญท่านไว้ที่สูง เคารพบูชาท่านทุกเช้าเย็น ท่านอาจบันดาลความเป็นสิริมงคลเกินคาดให้เวลาใดก็ 
ได้ อาตมาเชื่อท่านร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นพระผู้บริสุทธิมานานแล้ว แต่ไม่กล้าบอกใครได้ง่าย ๆ กลัวเขา 
จะหาว่าเป็นบ้า เพราะคนเรามีนิสัยเชื่อในสิ่งที่ดีได้ยาก แต่เชื่อในสิ่งไม่ดีได้ง่าย จึงหาคนดีได้ยาก หาคน 
ชั่วได้ง่าย แบ้ในตัวเราเอง ล้าสังเกตลูก็พอทราบได้ว่าใจชอบคิดในทางชั่วมากกว่าทางดีเป็นประจำนิสัย 



พอท่านแนะจบลง ท่านข้าราชการกับภรรยาก็กราบนมัสการลาท่านกลับด้วยความชื่นบานหรรษาอย่าง 

บอกไม , ถูกทั้งสองคน 

นี่แลพระธาตุท่านพระอาจารย์มั่นเป็นความแปลกและอัศจรรย์ดังที่นำมาลง เพื่อท่านผู้อ่านได้ 
พิจารณาหามูลเหตุแห่งความอัศจรรย์ของพระธาตุดังกล่าวนี้ต่อไป ส่วนการค้นหาหลักฐานและเหตุผลมา 
พิสูจน์ดังที่โลกใช้กันนั้น รู้สึกจะพิสูจน์ได้ยาก อาจมองไม่เห็นร่องรอยเลยก็ได้สำหรับเรื่องทำนองนี้ 
เพราะสุดวิสัยสำหรับพวกเราที่มีกิเลสจะตามรู้ได้ เพียงแต่ธาตุดินที่อยู่ในส่วนร่างกายท่านผู้บริสุทธิก'บ 
อยู่ในตัวเราก็แสดงให้เห็นเป็นของแปลกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่แล้ว ว่าอัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุได้อย่าง 
ประจักษ์ตา ส่วนร่างกายของพวกเราที่มีกิเลส แม้มีจำนวนล้าน ๆ คน ไม่มีรายใดสามารถเป็นไปได้อย่าง 
ท่าน จึงควรเรียกได้ว่าท่านเป็นบุคคลที่แปลกต่างจากมนุษย์ทั้งหลายอยู่มากจนเทียบกันไม่ได้ ยิ่งใจที่ 
บริสุทธด้วยแล้วยิ่งเพิ่มความประเสริฐและอัศจรรย์จนไม , มีนิมิตเครื่องหมายใด ๆ มาเทียบได้เลย เป็นจิตที่ 
โลกทั้งหลายควรเคารพบูชาจริง ๆ จึงต้องยอมบูชากัน ตามปกติโลกผู้มีความหยิ่งในชาติของตนประจำ 
นิสัยไม่ค่อยยอมลงกับใครหรืออะไรได้อย่างง่าย ๆ แต่เมื่อหาทางคัดค้นไม , ได้ก็จำต้องยอมเพราะอยาก 
เป็นคนดี เมื่อเห็นของดีแล้วไม่ยอมรับก็รู้สึกจะโง , เกินไป ไม่สมภูมิเป็นมนุษย์ ดังท่านอาจารย์มั่นเป็น 
ต้นในสมัยปัจจุบัน บรรดาพระเณรเถรชีที่เข้าไปถึงองค์ท่านจริง ๆ และได้รับคำแนะนำสั่งสอนจากท่าน 
จนเป็นที่เข้าใจแล้ว เท่าที่สังเกตมายังไม่เคยเห็นรายใดจะดื้อด้านหาญลัท่านด้วยทิฏฐิมานะไม , ยอมลงกับ 
ความจริงที่สั่งสอนเลย เห็นแต่ยอมรับแบบเอาชีวิตเข้าแลกได้โดยไม่อาลัยเสียดายเลย ล้าเทียบความจริง 
ที่ท่านแสดงออกมาจากความบริสุทธ ที่รู้จริงเห็นจริงในธรรมทุกขั้นแต่ละบทละบาทนั้นมีความถูกต้อง 
ตายตัวอย่างหาที่ล้านไม , ได้ เช่นเดียวกับผู้บวก ลบ คูณ หาร ด้วยความรู้สึกที่ถูกต้องเชี่ยวชาญนั่นเอง 
เช่น หนึ่งบวกกับหนึ่งต้องเป็นสอง สองบวกสองต้องเป็นสี่ เป็นต้น จะบวกลบคุณหารทวีขึ้นไปสูง 
เท่าไร ก็มีแต่ความถูกต้องแม่นยำตามหลักวิชา ไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อน จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่บวกลบ 
คูณหาร เมื่อถูกต้องตามหลักแล้วก็ไม่มีใครคัดล้านได้ว่าผิดวิสัย ผู้ที่มาคัดล้านหลักที่ถูกต้องแล้ว แม้มี 
จำนวนมากคนเพียงไร ก็เท่ากับมาประกาศขายความโง , ไม , เป็นท่าของตนให้ความจริงหัวเราะเปล่า ๆ 
ฉะนั้น กฎความถูกต้องจึงไม่นิยมว่าควรมีอยู่ในเด็กหรือผู้ใหญ่ หญิง ชาย หรือชาติ ขั้น วรรณะใด ๆ 
ทั้งสิ้น ย่อมเป็นที่ยอมรับกันอย่างหาที่ล้านไม , ได้ หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าและสาวกผู้รู้ถึงมูลความจริง 
โดยตลอดทั่วถึงแล้ว ย่อมสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มภูมิ โดยไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

ท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้ทรงความรู้จริงเห็นจริงเต็มภูมินิสัยวาสนาท่านผู้หนึ่ง ดังนั้นบรรดาความรู้ 
ที่เกี่ยวกับภายในภายนอกที่ท่านรู้เห็นอย่างประจักษ์ใจ จึงสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มภูมิ โดยไม่ 
สนใจว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ จะตำหนิหรือชมเชยใด ๆ เลย ภูมิธรรมภายในนับแต่ศีล สมาธิ ปัญญา 
ทุกขั้น ตลอดถึงวิมุตติพระนิพพานท่านแสดงออกมาอย่างอาจหาญและเปิดเผย ตามแต่ผู้ฟิงจะยึดได้น้อย 
มากเท่าที่กำลังความสามารถจะอำนวย ธรรมภายนอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่มีประมาณ เช่น เทว 
บุตร เทวธิดา อินทร์ พรหม ภูตผีชนิดต่าง ๆ ท่านก็แสดงอย่างองอาจกล้าหาญสุดแต่ผู้ฟ้งจะพิจารณาตาม 
ได้หรือไม่เพียงไร ผู้มีนิสัยไปในแนวเดียวกับท่านย่อมได้รับความเพิ่มพูนล่งเสริม หรือต่อเติมความรู้ที่ 
มีอยู่แล้วให้กว้างขวางและแม่นยำมากขึ้น ทำให้รู้ริธีปฏิบัติต่อวิชาแขนงนั้น ๆ ดียิ่งขึ้น และปฏิบัติต่อ 
เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้สะดวกและทันท , วงที 



ลูกศิษย์ท่านบางองค์พอเป็นพยานท่านได้บ้าง ในบางกรณีเกี่ยวกับเหตุการณ์ภายนอก แบ้ไม่ 
แตกฉานเหมือนท่าน จะขอยกตัวอย่างพอเป็นหลักพิจารณา เช่น บางคืนท่านต้อนรับแขกเทวดาหลาย 
พวกจนดึก ไม , ได้พักผ่อน รู้สึกเหนื่อยมากต้องการพักผ่อนร่างกายช้าง แขกเทพฯ พวกหนึ่งพากันมาขอ 
พิงธรรมท่านอีกตอนดึก ๆ ท่านจำต้องบอกว่าคืนนี้เหนื่อยมากแล้ว เพราะรับแขกเทพฯ มาสองสามพวก 
แล้วจะขอพักผ่อน ขอเชิญพากันไปพิงธรรมท่านองค์นั้น พอท่านบอกแล้วพวกเทพฯ ก็พากันไปหา 
พระองค์นั้น และบอกกับท่านตามที่ท่านอาจารย์สั่งมา ท่านก็แสดงธรรมให้พิงพอสมควรแล้วพากันกลับ 
พอตื่นเช้าพระองค์นั้นก็มาเรียนถามท่านอาจารย์ว่าคืนนี้พวกเทวดาไปหากระผม โดยบอกว่าก่อนจะมาหา 
ท่านที่นี่ ก็ได้พากันไปหาท่านอาจารย์ขอพิงธรรมท่าน แต่ท่านบอกว่าท่านรับแขกหลายพวกแล้วรู้สึก 
เหนื่อยมากจะขอพักผ่อน ขอให้พากันไปพิงธรรมท่านองค์นั้น จึงได้พากันมาหาท่านดังนี้ ข้อที่พวก 
เทวดาพูดอย่างนั้นเป็นความจริงประการใด หรือเขามาโกหกหาอุบายพิงเทศน์กระผมต่างหาก กระผมไม่ 
แน่ใจจึงได้มาเรียนถามท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งดังนี้ ท่านอาจารย์ตอบว่าก็ผมรับแขกตั้งสองสามพวก 

เหนื่อยจะตายอยู่แล้ว พอพวกหลังมาผมก็ได้บอกเขามาหาท่านจริง ๆ ดังที่เขาอ้างนั่นแล พวกเทวดาไม่ 
โกหกพระหรอก ไม่เหมือนมนุษย์ที่แสนปลิ้นปล้อนหลอกลวงไว้ใจไม่ค่อยได้ เขาว่าจะมาต้องมา และว่า 
จะมาเวลาเท่าไรต้องมาเวลาเท่านั้น ผมเคยสมาคมกับพวกเทพฯ ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างมานานแล้ว ไม่เคย 
เห็นเขาพูดโกหกหลอกลวงเลย เขามีสัตย์มีศีลยิ่งกว่ามนุษย์หลายเท่า ความสัตย์เขาถือกันมากเป็นชีวิต 
จิตใจจริง ๆ ไปท่าเคลื่อนให้เขาเห็นไม่ได้ เขาตำหนิเอามากมาย ล้าแอ้ไม่มีเหตุผลความจริงเขาไม่ยอมนับ 
ถือเอาเลย ผมเคยลูกเขาตำหนิเอาบ้างเหมือนกัน แต่เรามิได้มีเจตนาจะโกหกเขา เป็นแต่เวลาเข้าสมาธิ 
เพลินไปในบางครั้งซึ่งเลยภูมิรับแขกกว่าจะถอนชิตขึ้นมาเขามารออยู่นานแล้ว เมื่อลูกเขาต่อว่า เราก็บอก 
ตามเหตุผลว่าเราพักชิตมิได้ถอนขึ้นมาตามเวลา ซึ่งเขาก็ยอมรับ บางครั้งผมก็ว่าให้เขาเหมือนกันว่าพระ 
เพียงองค์เดียวส่วนเทวดาเป็นหมื่น ๆ แสน ๆ ทั้งเบื้องบนเบื้องล่าง ตลอดรุกขเทวดาซึ่งมาจากที่ต่าง ๆ ต่าง 
ก็มุ่งมาหาแต่พระองค์เดียว ใครจะไปชนะต้อนรับได้ทุกหมู่ทุกพวกและตรงตามเวลํ่าเวลาเอาเสียทุกครั้ง 
บางทีสุขภาพไม , ค่อยดียังต้องทนรับแขก ซึ่งมีความลำบากมากเพียงไรควรเห็นใจบ้าง บางทีกำลังเข้าพัก 
ในสมาธิอย่างเพลิน ๆ ก็ต้องถอนออกมารับแขก เคลื่อนเวลาบ้างเล็กน้อยก็คอยแต่จะตำหนิติเตียนกัน ถ้า 
เป็นเช่นนี้เดี๋ยวจะอยู่คนเดียวให้สบาย ไม , ต้องต้อนรับใครให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าจะว่าอย่างไร เมื่อ 
ลูกเราว่า ดังนั้นเขายอมรับสารภาพและขอโทษทันที ถ้าเป็นพวกที่เคยมาและรู้เรื่องของเราดีแล้ว แม้จะ 
เคลื่อนคลาดไปบ้างไม , ตรงตามเวลา เขาก็ไม , ถือสาหาโทษกับเราเอาง่าย ๆ นัก นอกจากพวกที่ไม่เคยมา 
อาจมีอยู่บ้าง เพราะเขาถือสัตย์มากตามนิสัยของพวกเทพฯ ทั้งหลาย ไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างตลอดรุกข 
เทวดาเหมือนกันหมด บางครั้งเขาก็กลัวเป็นบาปเหมือนกัน ที่ได้ทราบว่าเรากำลังเข้าพักในสมาธิต้อง 
ถอนออกมาต้อนรับเขา ซึ่งพอดีลูกเขาว่าให้เราว่าไม่รักษาสัตย์ บางครั้งเราก็ว่าให้เขาหนักบ้างเหมือนกัน 
ว่าเรารักษาสัตย์ยิ่งกว่าชีวิต อย่าว่าแต่เพียงยิ่งกว่าเทวดาเลย แต่ที่ไม , ได้ออกมาตามเวลาเพราะความจำเป็น 
ในธรรม ซึ่งมีนั้าหนักมากกว่าการรักษาสัตย์เพื่อเทวดาเป็นไหน ๆ เทวดาทั้งหลายในขั้นต่าง ๆ บน 
สวรรค์และพรหมโลกทุกชั้น แม้จะมีกายทิพย์อันละเอียดกว่ากายอาตมาที่เป็นมนุษย์ก็ตาม แต่ธรรมและ 
ชิตตลอดความสัตย์ที่อาตมารักษาอยู่เป็นประจำ มีความละเอียดสุขุมยิ่งกว่ากายกว่าชิต และกว่าความสัตย์ 
ของเทวดา อินทร์ พรหมเป็นร้อยเท่าพ้นทวี แต่มิใช่ฐานะที่อาตมาจะมาพูดพล่าม ๆ แบบคนไม่มีสติอยู่ 
กับตัว ที่พูดขณะนี้ก็เพื่อท่านทั้งหลายได้ทราบและระลึกกันเสียบ้างว่า ธรรมที่อาตมารักษาอยู่มี 

ความสำคัญเพียงไร จะได้ไม่พากันคิดอะไร ๆ ตำหนิออกมาเอาง่าย ๆ โดยไม่พิจารณาให้รอบคอบ 



เสียก่อน พอแสดงความจริงที่จำเป็นต่อหน้าที่ของเราให้เขาทราบ ต่างพากันเห็นโทษกลัวเป็นบาปกัน 
มากมายและพากันขอขมาโทษ เราก็บอกว่าเรามิได้ถือโทษอะไรกับใคร ๆ ทั้งสิ้น ไม , ว่าสัตว์ มนุษย์ 
เทวดา อินทร์ พรหม นาค ครุฑที่มีอยู่ทั่วไตรโลกธาตุ เราถือธรรมที่เต็มไปด้วยความเมตตา สงสารโลก 
ปราศจากความริษยาเบียดเบียนใด ๆ ทั้งมวล อิริยาบถทั้งสี่เราอยู่ด้วยธรรมคือความบริสุทธิ”ใจล้วน ๆ พวก 
เทวดาทั้งหลายมีเพียงเจตนาที่เป็นกุศลและคํ่าสัตย์เท่านั้น ยังไม , เป็นของอัศจรรย์เท่าที่ควรจะชมเชย ส่วน 
พระพุทธเจ้าและสาวกท่านมีทั้งความสัตย์'ที่บริสุทธิ” , ธรรมที่บริสุทธิ ๙ และพระท้ยที่บริสุทธล้วน ๆ โดยไม่ 
มีสัตว์โลกแม้รายหนึ่งจะสามารถล่วงรู้ได้ ว่าเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐและอัศจรรย์เพียงไร ความสัตย์ที่ 
เทวดาทั้งหลายยึดถือกันอยู่ประจำนิสัยนั้นเป็นเพียงความสัตย์ที่อยู่ในข่ายแห่งสมมติ ซึ่งใคร ๆ ก็พอ 

ทราบและรักษากันได้ ไม่สุดวิสัย ส่วนความสัตย์ ธรรม พระทัยและใจที่บริสุทธิ ๔ อันเป็นสมบัติของ 
พระองค์และพระสาวกโดยเฉพาะนั้น ไม่มีใครสามารถรู้และรักษาได้ ถ้ายังไม่ก้าวเข้าถึงภูมินั้นก่อน 

ส่วนอาตมาจะมีภูมิความสัตย์ชั้นวิมุตติธรรมเพียงไรหรือไม่นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมาอวดอ้างกัน แต่โปรด 

ทราบเพียงว่า ศีลสัตย์ที่เทวดารักษากันอยู่เวลานี้ มิใช่สัตย์ที่วิเศษเหมือนของพระพุทธเจ้าและสาวกท่าน 
ท่านว่าให้พวกเทวดาขนาดนี้ ถ้าเป็นมนุษย์เราน่ากลัวจะเกิดความอับอายหรืออะไร ๆ ก็ยากจะเดาได้ แต่ 
ทราบว่าเทวดาทั้งหลายยินดีฟ้งธรรมท่านด้วยความสนใจจดจ่อและเห็นโทษของตนที่ได้ล่วงเกินท่านด้วย 
ความรู้เท่าไม , ถึงการณ์ จากนั้นต่างท่าความระมัดระวังด้วยจิตใจยินดีเป็นอย่างยิ่ง มิได้คิดถือโกรธถือโทษ 
ในท่านเลยแม้แต่น้อย ท่านว่าน่าชมเชยเป็นอย่างยิ่งสมกับเขาเป็นสัตว์ชั้นสูงจริง ๆ ดังนี้ 

ที่ยกตัวอย่างมาเพียงย่อ ๆ นี้พอเป็นแนวแห่งความคิดเกี่ยวกับสิ่งลึกลับที่ไม่สามารถมองเห็นด้วย 
ตาเนื้อ ถ้ามีผู้รู้เห็นด้วย สิ่งนั้น ๆ ก็มิได้ลึกลับเสมอไป เช่นเดียวกับธรรมาภิสมัย ถ้าทรงรู้ได้เฉพาะ 
พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวก็ราวกับเป็นธรรมลึกลับต่อเมื่อสาวกรู้ตามเห็นตามได้ ธรรมนั้นก็หมดความ 
ลึกลับ แม้สิ่งลึกลับดังกล่าวก็เช่นเดียวกัน ผู้ที่เห็นจำนวนมากน้อยเหล่านั้นไม่ถือเป็นของลึกลับ แต่ผู้'ที่ยัง 
ไม , รู้ไม่เห็นจำนวนเท่าไรก็ยังเป็นของลึกลับสำหรับคนจำนวนนั้น สิ่งลึกลับทางภายในที่เคยเด่นในครั้ง 
พุทธกาล มีพระพุทธเจ้าและสาวกเป็นผู้ได้เห็นได้ชม และสิ่งลึกลับทางภายนอกก็มีพระพุทธเจ้าและพระ 
สาวก ผู้มีนิสัยในทางนั้นได้เห็นได้ชมเท่านั้น มิได้สาธารณะแก , ผู้ที่ยังไม่รู้ไม , เห็น ส่วนคนในครั้ง 
พุทธกาลที่ไม่สามารถอาจรู้เห็นได้ อย่างมากก็เพียงได้ยินคำบอกเล่า แล้วนำมาพิจารณาพอให้เกิดผลเป็น 
ความเชื่อตาม และเกิดความสุขใจทั้งที่ตนยังไม่ได้รู้เห็น และพอให้เกิดผลไม่เชื่อว่ามีว่าเป็นได้ กลายเป็น 
ความขัดข้องแก่ตัวอยู่เพียงเท่านั้น คงไม่มีส่วนตามพระพุทธเจ้าและสาวกท่านผู้ได้ชมอย่างเต็มพระมัย 
และเต็มใจ แม้สมัยนี้ก็คงเป็นทำนองเดียวกัน สิ่งลึกลับทั้งภายในภายนอกจะเปิดเผยขึ้นมาได้เฉพาะที่ควร 
แก่วิสัยเท่านั้น ผู้ไม่สามารถก็คงได้ยินแต่คำบอกเล่า แม้จะเชื่อตามหรือจะไม , เชื่อตลอดการคัดค้าน ก็คง 
ไม่มีเหตุผลมายืนยันเหมือนด้านวัตถุ ผู้เขียนก็นับเข้าในจำนวนผู้คิดอยากจะคัดค้าน แต่ไม , มีเหตุผล 
เพียงพอเฉย ๆ จึงยอมหมกตัวนิ่งอยู่ และเขียนประวัติท่านอาจารย์มั่นด้วยความบอกเล่าจากท่าน และจาก 
บรรดาครูบาอาจารย์ที่เคยอยู่กับท่านมาในยุคนั้น ๆ แบบเถรตรง ไม่มีความแยบคายภายในตัวบ้างเลย แต่ 
ความเชื่อเลื่อมใสในองค์ท่านอาจารย์มั่นนั้นยอมรับว่า “มีมากเต็มหัวใจ” ถ้ามีท่านผู้เคารพเชื่อถือได้มา 
พูดอะไรเป็นความจริงตามที่พูดมาบอกว่า ให้ท่านตายแทนท่านอาจารย์มั่นเสียแล้วจะอาราธนานิมนต์ 
ท่านอาจารย์มั่นที่มรณภาพไปแล้วกลับมาสั่งสอนโลก ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่โลกอย่างมากมาย อย่าง 
ท่านนี้อยู่ไปทำไม ทำประโยชน์แก , โลกก็ไม , ได้เพราะความโง่เขลาตัวเดียวนี่เองที่เด่นที่สุดสำหรับท่าน 
ท่านจะยินดีตายเพื่อเปลี่ยนท่านอาจารย์มั่นกลับมาสั่งสอนโลกไหม เพียงเท่านี้ ผู้เขียนจะถามเอาความ 



จริงทันทีว่าท่านอาจารย์มั่นจะฟืนกลับมาถ้าผมตายแทนท่านแล้วจริงหรือ ถ้าท่านผู้นั้นตอบเป็นความจริง 
ว่า “จริง” เท่านี้ จะรับทันที และรีบให้จัดการเพื่อตายในเดี๋ยวนั้น โดยไม่ต้องขอรอเวลาแม้วินาทีหนึ่ง 
เลย เพราะคิดหนักใจกับความโง , ของตนอยู่มากตลอดมา แม้ไม , มีใครมาบอกให้ตายแทนท่านอาจารย์มั่น 
ทั้งรู้สึกเสียใจขณะที่เขียนประวัติท่านว่าตนโง่มาก แม้ท่านเมตตาเล่าอะไรให้ฟืงทุกแง่ทุกมุมก็จำไม , ได้ 
เท่าที่ควรปล่อยให้หลุดหายไปเสียมากต่อมาก เพราะภาชนะรับไม่ดี ที่ได้มาเขียนบ้างนี้ ต้องขออภัย ถ้า 
เทียบกับสัตว์ก็คงเป็นชนิดสัตว์เลี้ยงที่ไล่ไม่ยอมหนีนั่นแล จึงยังตกค้างอยู่ในความจำพอได้มาลงให้ท่าน 
ผู้อ่านลันฟืนไปด้วย เพราะอ่านไม่ถึงใจความลึกลับดังกล่าวมา ในสมัยปัจจุบันก็มีท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้ 
รื้อฟืนขึ้นมาพอเป็นขวัญใจบ้าง สำหรับผู้ได้ยินจากท่านเมตตาทั้งภายในและภายนอก แต่ผู้รู้'ตามท่านบ้าง 
ในความลี้ลับทั้งสองนี้รู้สึกมีน้อยมาก แทบไม่มี ประหนึ่งท่านปฏิบัติเพื่อความตาดีใจสว่าง เราปฏิบัติ 
เพื่อความตาบอดใจมืด จึงไม่ยอมรู้เห็นอย่างท่านบ้าง พอได้เขียนแทรกลงในประวัติท่านแม้ไม่มาก นี้ 
เป็นความจนใจของผู้เขียนเอง มิได้สนใจบรรดาความรู้ความเห็นต่าง ๆ ที่ท่านแสดง , ให้ฟืงอย่างฉะฉาน 
เท่าที่สังเกตดูลูกศิษย์ที่พอรู้เห็นตามท่านได้บ้าง ทั้งภายในภายนอก ไม่ปรากฏว่ามีรายใดคัดค้านท่านเลย 
แต่กลับเป็นพยานแก'กันและกันในสิ่งที่ตนรู้เห็นและสิ่งที่ท่านรู้เห็นเป็นอย่างดีอีกด้วย พอแสดงให้ผู้ไม่รู้ 
ไม่เห็นมีเงื่อนไขพิจารณาว่าอาจมีมูลความจริง ในสิ่งที่ตนไม่รู้ไม่เห็นนั้น ๆ ได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า 
ทรงตรัสรู้ธรรม และทรงรู้เห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นพระองค์แรก แล้วมีพระสาวกรู้เห็นตามและกลายเป็น 
พยานของกันและกัน ฉะนั้น 

เรื่องที่ท่านอาจารย์มั่นรู้เห็นทั้งภายในภายนอกในสมัยปัจจุบัน ก็มิได้เป็นของลี้ลับเสมอไปเมื่อยัง 
มีผู้รู้เห็นตามท่านได้อยู่ แม้ไม่มากราย ยังมีเรื่องลี้ลับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งน่าพิจารณาและน่าสงสัยอยู่มากใน 
สมาคมแห่งบุคคลผู้ชอบเป็นคนนักสงสัยเช่นพวกเรา คือ เมื่อท่านพักอยู่วัดบ้านหนองผือ นาใน มี 
อุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวคนหนึ่งซึ่งมีความเคารพเลื่อมใสท่านมาก มาเล่าเรื่องของตัวเองถวายท่านว่า ขณะ 
แกนึ่งภาวนาตลอดกลางคืนยามดึกสงัด พอจิตรวมสงบลงสนิทไม่แสดงกิริยาใด ๆ ปรากฏแต่ความสงบ 
นึ่งอยู่เฉพาะในเวลานั้น ทำให้แกเห็นกระแสจิตอันละเอียดยิ่งออกจากดวงจิตเป็นสายใยยาวเหยียดออก 
นอกกายนอกใจไปสู่ภายนอก แกเกิดความสงสัย จึงตามดูว่ากระแสจิตนี้มันขโมยส่งออกไปแต่เมื่อไร 
ส่งไปเกี่ยวข้องกับอะไรและส่งไปเพื่ออะไร พอแกตามกระแสจิตอันละเอียดนั้นไป ก็ทราบชัดใน 
ขณะนั้นว่า กระแสจิตแกเริ่มไปขับจองที่เกิดเอาไว้ในบ้องหลานสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกันนั้งที่ตัวแก 
ยังไม , ตาย พอทราบเช่นนั้นก็เกิดความตกใจ เลยต้องย้อนชิตกลับคืนมาที่เดิม และถอนชิตออกจากสมาธิ 
แกใจไม่ดีเลยนับแต่ขณะนั้นมาและในระยะเดียวกัน หลานสาวคนนั้นก็เริ่มตั้งครรภ์มาได้หนึ่งเดือนแล้ว 
เช่นกัน พอตื่นเช้าวันหลังแกรีบออกมาวัด เล่าเรื่องนั้นถวายท่านอาจารย์ฟืงดังที่กล่าวมา ขณะนั้นผู้เขียน 
กับพระเณรหลายท่านก็นึ่งฟืงอยู่ด้วย ต่างองค์ต่างงงไปตาม ๆ กัน ขณะที่ได้ฟืงแกเล่าเรื่องแปลก ๆ ที่ไม่ 
เคยได้ยินได้ฟืงมาก่อน เฉพาะผู้เขียนสนใจอยากทราบเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่อย่างกระหาย ว่าท่านอาจารย์ 
ท่านจะอธิบายไปในแง , ใดบ้างให้หญิงแก่คนนั้นฟืง ขณะนั้นทุกคนนั่งนึ่งเงียบราวกับไม่หายใจ นัยน์ตา 
ช่างชำเลืองดูท่านอาจารย์ด้วยความกระหายอยากฟืงในเดี๋ยวนั้น ๆ ท่านอาจารย์เองนึ่งหลับตานึ่งเงียบอยู่ 
ครู , หนึ่งราว ๒ นาที แล้วจึงอธิบายธรรมให้แก่โยมแก , คนนั้นฟืงว่า เมื่อชิตรวมสงบลงคราวต่อไปให้โยม 
ตรวจลูกระแสชิตด้วยดี ถ้าเห็นกระแสนั้นส่งออกไปภายนอกดังที่โยมว่านั้น ให้กำหนดชิตตัดกระแสนั้น 
ให้ขาดด้วยปัญญา ถ้ากำหนดตัดขาดปัญญาจริง ๆ ต่อไปกระแสนั้นจะไม่ปรากฏ แต่โยมต้องกำหนดดู 
กระแสชิตนั้นด้วยดีและกำหนดตัดให้ขาดด้วยปัญญาจริง ๆ อย่าท่าเพียงสักแต่ว่าท่าเท่านั้น เดี๋ยวเวลาตาย 



โยมจะไปเกิดในท้องหลานสาวนะจะหาว่าอาตมาไม่บอก นี่คือคำบอกของอาตมา จงจำให้ดี ถ้าโยม 
กำหนดตัดกระแสจิตนั้นไม , ขาด เวลาโยมตายต้องไปเกิดในท้องหลานสาวแน่ ๆ ไม่สงสัย พอแกได้รับ 
กำแนะนำจากท่าน แล้วก็กลับบ้าน ราวสองวันแกกลับมาหาท่านอีกด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมาก แม้คน 
ไม่มีญาณหยั่งทราบได้จากสีหน้าของแกที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่า “สมประสงค์แล้ว” พอแกนั่งลงเท่านั้น 
ท่านอาจารย์ก็ถามเป็นเชิงเล่นบ้างจริงบ้างทันทีว่าเป็นอย่างไร ห้ามอยู่หรือเปล่าที่จะไปเกิดกับหลานสาว 
นั้งที่ตัวยังไม่ตายน , ะ แกเรียนตอบท่านทันทีเลยว่า โยมตัดขาดแล้วคืนแรก คือพอชิตรวมสงบลงสนิท 
แล้วกำหนดดู ก็เห็นเด่นชัดดังที่เคยเห็นมาแล้ว โยมก็กำหนดตัดด้วยปัญญาดังหลวงพ่อบอกจนขาด 
กระเด็นไปเลย คืนนี้โยมกำหนดคูอีกอย่างละเอียดเพื่อความแน่ใจ วานนี้จึงยังไม , ออกมาไม่ปรากฏว่ามีอีก 
หายเงียบไปเลย วันนี้อยู่ไม่ไต้ต้องออกมาเล่าถวายหลวงพ่อปัง ท่านเริ่มประโยคแรกว่า นี่แลความ 
ละเอียดของจิต จะทราบได้จากการภาวนาเท่านั้น วิธีอื่นไม่มีทางราบได้ โยมเกือบเสียตัวให้กิเลสตัวนี้จับ 
ไสไปเกิดในท้องหลานสาวแบบไม , รู้สึกตัว แต่ยังดีภาวนารู้เรื่องของมันเสียก่อน แล้วรีบแก้ไขกันทัน 
เหตุการณ์ ฝ่ายผู้หญิงคนนั้นพอทางนี้ตัดกระแสจิตขาดจากความสืบต่อก็แท้งในระยะเดียวกัน 

อยู่มาไม่นานนักปัญหาเกี่ยวกับการไปเกิดนั้งที่เจ้าของยังไม่ตายและปัญหาเกี่ยวกับการแท้งบุตรก็ 
เกิดขึ้นในวงคณะสงฆ์ด้วยกัน เพราะคนอื่นไม่มีใครทราบ ตัวยายแก , ก็ไม่เคยบอกเรื่องแกให้ใครทราบ 
แกมาเล่าถวายเฉพาะท่านอาจารย์องค์เดียว แต่พระหลายองค์ซึ่งนั่งปังอยู่ด้วยก็พลอยได้ทราบเรื่องของแก 
อย่างละเอียดทุกแขนงไป ฉะนั้นปัญหานี้จึงเกิดขึ้นในวัดหนองผือ โดยพระสงฆ์นำปัญหาทั้งสองข้อนี้ขึ้น 
เรียนถามท่านอาจารย์ 

ในปัญหาแรกว่า คนยังไม่ตายทำไมจึงเริ่มไปเกิดในท้องเขาแล้ว ท่านก็ตอบว่าก็เพียงเริ่มนี่นายัง 
มิได้ไปเกิด แม้กิจอื่น ๆ ก็ยังมีทางเริ่มได้นั้งที่ยังไม , ลงมือทำ นี่แกก็เพียงเริ่มจะไปเกิดเท่านั้น แต่ยังมิได้ 
ไปเกิด จึงยังไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคแก , คำว่า “คนยังไม่ตาย แต่ไปเกิดแล้ว” ล้าแกรู้ไม , ทันก็มีหวังไป 
ตั้งบ้านเรือนคือเกิดในท้องหลานสาวแน่ ๆ 

ปัญหาที่สองว่า การตัดกระแสจิตที่กำลังสืบเนื่องเกี่ยวโยงกันระหว่างยายแก่กับหญิงคนนั้น ไม่ 
เป็นการทำลายชีวิตมนุษย์หรืออย่างไร ท่านตอบว่า จะทำลายอะไรก็เพียงตัดกระแสจิตเท่านั้น มิได้ตัด 
หัวคนที่เกิดเป็นตนเป็นตัวแล้ว จิตแท้ยังอยู่กับยายแก่ ส่วนกระแสจิตแกส่งไปยึดไว้ที่หลานสาว พอแกรู้ 
ก็รีบแก้ไขคือตัดกระแสจิตของตนเสียมิให้ไปเกี่ยวข้องอีกต่อไป เรื่องก็ยุติกันไปเท่านั้น ที่สำคัญก็ตอนที่ 
ยายแก่มาเล่าถวายท่านว่ากระแสชิตตนขโมยไปจับจองเอาท้องหลานสาวเป็นที่เกิดโดยเจ้าตัวไม , รู้ ท่าน 
อาจารย์เองก็มิได้คัดล้านว่าที่รู้อย่างนั้นไม่จริง ไม่ลูก ควรพิจารณาเสียใหม่ แต่กลับตอบไปตามร่องรอยที่ 
ยายแก่รู้เห็น จึงเป็นเรื่องน่าคิดอยู่มาก เมื่อพิจารณาให้ดีแล้วก็มีสาเหตุที่พาให้ชิตส่งเกี่ยวเกาะกับ 

หลานสาวได้ คือ ยายแก่เล่าว่าแกรักหลานสาวคนนี้มากเสมอมา มีเมตตาห่วงใยและติดต่อเกี่ยวข้องกับ 
หลานสาวคนนี้เสมอ แต่มิได้คิดว่าจะมีสิ่งลึกลับคอยแอบขโมยไปก่อเหตุเช่นนั้นขึ้นมา ถึงกับจะต้องไป 
เกิดเป็นลูกเขาอีก ล้าไม , ได้หลวงพ่อช่วยวิธีแก้ไขก็คงไม่พ้นไปเกิดในท้องหลานสาวแน่นอน ท่านอาจารย์ 
นั่นว่าจิตนี้พิสดารเกินกว่าความรู้ความสามารถของคนธรรมดาจะตามรู้ตามรักษาได้โดยมิให้เป็นภัยแก , ตัว 
ผู้เป็นเจ้าของดังที่ยายแก่พูดไม่มีผิด ล้าแกไม่มีหลักใจทางสมาธิภาวนาอยู่บ้าง แกไม , มีทางรู้วิถีทางเดิน 
ของใจได้เลย ทั้งเวลาเป็นอยู่และเวลาตายไป ฉะนั้นการทำสมาธิภาวนา จึงเป็นวิธีปฏิบัติต่อใจได้ดีและ 
ลูกทาง ยิ่งเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อด้วยแล้ว สติปัญญายิ่งมีความสำคัญมากในการตามรู้และรักษาจิต ตลอด 
การต้านทานทุกขเวทนาไม่ให้มาทับชิตในเวลาจวนตัว ซึ่งเป็นเวลาเอาแพ้เอาชนะกันจริง ๆ ล้าพลาดท่า 



ขณะนั้นก็เท่ากับพลาดไปอย่างน้อยภพหนึ่งชาติหนึ่ง เช่น ไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดใดก็ต้องเสียเวลานานเท่า 
ชีวิตของสัตว์ในภพภูมินั้น ๆ ขณะที่เสียเวลายังเสวยกรรมในกำเนิดนั้นไปด้วย ถ้าจิตดีมีสติพอประคอง 
ตัวได้ อย่างน้อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์ มากกว่านั้นก็ไปเกิดในเทวสถาน ชมวิมานและเสวยทิพย์สมบัติอยู่ 
นานปีถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ ก็ไม่ลืมศีลธรรมที่ตนเคยบำเพ็ญรักษามาแต่ 
บุพเพชาติ ทำให้เพิ่มอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารขึ้นโดยลำดับ จนจิตมีกำลังแก่กล้าสามารถรักษาตัวได้ 
การตายก็เป็นเพียงการเปลี่ยนร่างจากตํ่าขึ้นไปสูง จากสั้นไปหายาว จากหยาบไปหาละเอียด จากวัฏฏ 
จักรไปเป็นวิวัฏฏจักร ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิ เปลี่ยนเครื่องเสวยมาเป็นลำดับ 
สุดท้ายก็หมดสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอะไรต่อไปอีก เพราะชิตที่ได้รับการอบรมไปทุกภพทุกชาติจน 
ฉลาดเหนือสิ่งใด ๆ กลายเป็นนิพพานสมบัติขึ้นมาอย่างสมพระทัยและสมใจ ซึ่งถ้วนไปจากการแกฝน 
อบรมจิตให้ดีไปโดยลำดับทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้นักปราชญ์ทั้งหลายจึงไม่ท้อถอยในการสร้างกุศลอันเป็น 

สวัสดีมงคลแก่ตนทุกเพศทุกวัย จนสุดวิสัยที่จะทำได้ไม่เลือกกาล ต้องขออภัยท่านผู้อ่านมาก ๆ ที่เขียน 
วกไปเวียนมาทั้งที่พยายามจนสุดกำลัง แต่ความหลงลืมรู้สึกจะออกหน้าออกตาอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ยุ่ง 
หยิบหน้าใส่หลังหยิบหลังใส่หน้าไม่รู้จักจบสิ้นลงได้ ทั้งนี้เรื่องท่านผ่านไปไกลจนแทบพูดได้ว่าเกือบจบ 
แล้ว ผู้เขียนก็ยังเก็บไม่หมดเพราะความหลงลืมตัวเดียวเท่านั้นพาให้วุ่นไม่เลิกแล้วไปได้ อ่านต่อไปท่านก็ 
ยังจะได้เห็นความเหลวไหลของผู้เขียนไปตลอดสาย เกี่ยวกับเรื่องสับสนระคนกัน ไม่เรียงลำดับไปตาม 
แถวตามแนวที่ควรจะเป็น 

อีกเรื่องหนึ่งที่น่าคิดก็คือ ที่วัดหนองผือนั่นเอง เช้าวันหนึ่งขณะที่ท่านออกจากที่ภาวนาแล้ว 
ออกมาจากห้อง ท่านถามขึ้นมาเลยโดยไม่มีใครเริ่มเรื่องไว้ก่อนว่า พากันไปดูซิที่ใต้ถุนกุฎีเรา เห็นรอยงู 
ใหญ่ออกไปจากที่นั้นหรือเปล่า คืนนี้พญานาคมาเยี่ยมฟิงธรรมก่อนจะไป เราบอกให้แสดงรอยไว้เพื่อ 
เป็นเครื่องหมายให้พระเณรดูกันตอนเช้าบ้าง พระก็เรียนตอบท่านว่ามีรอยงูตัวใหญ่มาก ซึ่งออกจากใต้ 
ถุนท่านอาจารย์เช้าไปในป่าโน้น งูตัวนี้มาจากไหนก็ไม , รู้ ที่อื่นรอยไม่ปรากฏ แต่มาปรากฏเอาตรงใต้ถุน 
นี้เท่านั้น ลานวัดเตียน ๆ รอยมาจากทางไหนก็พอจะเห็นได้ แต่นี่ไม่เห็นมาจากที่อื่นเลย มามีเฉพาะใต้ 
ถุนนี้แห่งเดียวนอกนั้นไม , มี ท่านตอบว่าจะให้มีมาจากที่ไหนกัน ก็พญานาคลงไปจากกุฎีเราเมื่อคืนนี้ 
ก่อนจะไปเราบอกให้แสดงรอยไว้ใต้ถุนกุฎีเรา ดังนี้ ล้ามีพระเณรเห็นรอยงูก่อนแล้วขึ้นไปเรียนถามท่าน 
เป็นต้นเหตุก่อน ก็จะไม , น่าคิดนัก แต่นี้ท่านถามออกมาเลยทีเดียว โดยไม่มีใครปรารภเรื่องนี้ไว้ก่อน 
ประกอบกับรอยงู , ใหญ่ที่ , ใต้ถุนท่านก็มีจริง ๆ ดังที่ท่านถามด้วย นี้แสดงว่าท่านรู้เห็นทางใน และให้ 
พญานาคแสดงรอยไว้ให้พระเณรดูทางตาเนื้อ เพราะตาในบอดไม , สามารถมองเห็นได้เวลาพญานาคมา 
เยี่ยมฟิงธรรมท่าน แล้วก็พากันเรียนถามท่านในโอกาสว่าง ๆ ว่า เวลาพญานาคมาหาท่านอาจารย์ เขามา 
ในร่างแห่งงูหรือในร่างอะไร ท่านตอบว่าพวกนี้เอาแน่นอนไม , ได้ ล้ามาเพื่ออรรถเพื่อธรรมดังที่มาหาเรา 
ก็มาในร่างแห่งมนุษย์เป็นชั้น ๆ ตามแต่ยศใครสูงหรือตํ่า ล้าเป็นพญานาคก็มาในร่างแห่งกษัตริย์ มีบริวาร 
ห้อมล้อมมา กิริยาอาการทั้งหมดเหมือนกิริยาของกษัตริย์ทั้งสิ้น การสนทนาก็เหมือนพระสนทนากับ 
กษัตริย์ ใช้ราชาศัพท์กันเป็นพื้น บรรดาบริวารที่มาด้วยก็เหมือนข้าราชการตามเสด็จพระมหากษัตริย์ 
ต่างมีมรรยาทเรียบร้อยสวยงาม มีความเคารพกันมากยิ่งกว่ามนุษย์เรา ขณะที่นั่งฟิงธรรมไม่มีใครแสดง 
กิริยากระดุกกระดิกอันเป็นการแสดงความรำคาญ ขณะสนทนาธรรมก็มีเฉพาะหัวหน้าเป็นผู้ทำหน้าที่ 
แทน ใครสงสัยก็พูดกับหัวหน้า หัวหน้าก็เรียนถามท่านแทน ท่านก็อธิบายให้ฟิงตามจุดที่สงสัย จนเป็น 
ที่เข้าใจแล้วก็พากันลากลับ 



ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราจะพอเชื่อตามท่านได้ แม้ตนไม , รู้ คือ มีพระองค์หนึ่งเห็นท่านชอบสูบ 
บุหรี่ตราไก่ เลยสั่งโยมไปแลกเปลี่ยนมาถวายท่าน เวลาเขานำมาให้แล้วก็นำไปถวายท่าน ขณะนั้นท่าน 
ก็ยังไม , ว่าอะไร คงยังไม่มีเวลาพิจารณา เพราะขณะที่พระนำบุหรี่ไปถวายเป็นเวลาที่ท่านกำลังพูดธรรมะ 
อยู่ จึงพากันพิงธรรมท่านไปเรื่อย ๆ จนจบแล้วพากันกลับมา พอเช้าวันหลังพระองค์นั้นขึ้นไปหาท่าน 
อีก ท่านบอกว่าบุหรี่กล่องนี้ให้เอาไปเสีย ผมไม , สูบ เพราะเป็นบุหรี่หลายเจ้าของ ทางพระองค์นั้นเรียน 
ท่านว่าบุหรี่นี่เป็นของกระผมคนเดียว ที่สั่งให้โยมไปแลกเปลี่ยนมาวานนี้ มิได้เป็นของหลายเจ้า กระผม 
สั่งเขาให้หามาถวายท่านอาจารย์โดยเฉพาะ ท่านก็พูดยืนคำอยู่อย่างนั้นว่า ให้เอาไปเสีย เพราะบุหรี่นี้มี 
หลายเจ้าของเป็นกรรมสิทธไม่บริสุทธิ ๙ จะสูบเอาประโยชน์อะไร พระองค์นั้นก็ไม่กล้าเรียนท่านอีก 
เพราะกลัวลูกดุ ต้องจำใจถือบุหรี่กล่องนั้นกลับมา แล้วเรียกโยมคนที่สั่งให้ไปแลกเปลี่ยนนั้นมาถาม 
เรื่องราวว่าเขาท่าอย่างไรกันแน่ เมื่อถามโยมคนนั้นก็ทราบว่าเขาเอาปัจจัยซึ่งเหลือจากที่แลกเปลี่ยนสมณ 
บริขารของพระหลายองค์ ที่สั่งเขามาแลกเปลี่ยนบุหรี่กล่องนั้นมา ท่านถามเขาว่าพระองค์ใดบ้างที่สั่ง 
และปัจจัยขององค์ใดบ้างที่โยมเอามาแลกเปลี่ยนบุหรี่กล่องนี้มา เขาก็บอกว่าขององค์นั้น ๆ พอทราบเรื่อง 
ละเอียดแล้ว ท่านก็รีบไปหาพระที่โยมระบุนามและบอกเรื่องราวของบุหรี่ให้ท่านทราบ ต่างก็แสดงความ 
ยินดีต่อท่านอยู่แล้ว จึงพอใจอนุโมทนาโดยทั่วกันในขณะนั้น พระองค์นั้นจึงได้นำบุหรี่กล่องนั้นไปถวาย 
ท่านอีก โดยกราบเรียนสารภาพตัวว่าเป็นความผิดของตัวจริง ๆ ที่ไม , ได้ไต่ถามโยมผู้ไปแลกเปลี่ยนโดย 
ละเอียดถี่ล้วนก่อน แต่แล้วก็เป็นความจริงดังท่านอาจารย์ว่าจริง ๆ บัดนี้กระผมได้ถามโยมดูแล้วว่า เป็น 
ของหลายเจ้าที่เขาเอามารวมกันซื้อมา ส่วนพระทั้งหลายพอทราบต่างยินดีถวายท่านอาจารย์ด้วยกัน 

ทั้งหมด ท่านก็รับบุหรี่กล่องนั้นไว้โดยมิได้พูดอะไรต่อไป แม้หลังจากวันนั้นแล้วก็หายเงียบไปเลย พอ 
พระองค์นั้นกลับมาพูดเรื่องบุหรี่กับหมู่เพื่อนที่ตนไปคัดค้านท่าน แต่ไม่ได้ผล สุดท้ายก็ลูกตามคำท่าน 
พระที่ได้ยินคำนี้เกิดความแปลกใจว่าท่านรู้ได้อย่างไร เพราะไม่มีใครไปกราบเรียนท่านเลย ท่านหนึ่งพูด 
ล้านขึ้นในสมาคมหนู (สภาลับของพระที่แอบคุยกัน) ว่าก็ถ้าท่านเหมือนพวกเรา ๆ ก็จะว่าท่านรู้ท่าน 
ฉลาดอย่างไรล่ะ เพราะท่านต่างจากพวกเราทุกด้านนั้นเอง จึงได้เคารพและชมว่าท่านฉลาดจริง ที่พวก 
เราพากันมารุมอาศัยพึ่งร่มเงาท่านอยู่ ก็เพราะเห็นความสามารถท่านต่างจากพวกเราราวฟ้ากับดินนั่นแล 
ผมเองไม่สงสัยแม้ไม , รู้อย่างท่านก็ยังเชื่อว่าท่านรู้กว่าผม ฉลาดกว่าผมทุกด้าน ไม่มีอะไรต้องติ จึงได้มา 
มอบกายถวายชีวิตให้ท่านดุด่าสั่งสอน โดยมิได้มีทิฏฐิมานะแสดงออกให้กระเทือนใจท่านแม้แต่น้อย ทั้ง 
ที่กิเลสมีอยู่กับใจ แต่กิเลสมันคงกลัวท่านเหมือนกัน จึงไม่กล้าแสดงออกมาบ้างเลย ผมเข้าใจว่าเพราะ 
ความยอมตน ความกลัว ความเคารพเลื่อมใส ท่านซึ่งมีอำนาจมากกว่ากิเลสประเภทเลว ๆ ที่เคยต่อสู;กับ 
ครูหรือกับใคร ๆ มาประจำนิสัย แต่พอมาถึงท่านแล้วมันหมอบราบไปเสียหมด ไม่มีกิเลสตัวใดกล้า 
ออกมาเพ่นพ่านเหมือนอยู่กับอาจารย์ลื่น ๆ ล้าทราบว่าเรายังไม่ยอมลงท่าน ผมเองก็ไม่กล้ามาอยู่กับท่าน 
แม้ขืนอยู่ไปคงไม่เกิดประโยชน์ นอกจากจะเกิดโทษโดยถ่ายเดียวเท่านั้น จะว่าอะไรแค , นำของไปถวาย 
ท่านดังที่เห็น ๆ มา 

เพียงเราคิดไม่ดีในตอนกลางคืน พอตกตอนเช้าไปกุฎีท่าน มองดูสายตาท่านแหลมคมราวกับจะ 
ฉีกเราให้แหลกละเอียดไปในขณะนั้นทีเดียว ล้าเห็นอาการอย่างนั้นอย่าขืนเข้าไปรับบริขารหรืออะไร ๆ 
จากมือท่าน ท่านเป็นไม่ยอมให้คนแบบนั้นรับเด็ดขาด ที่ท่านทำอย่างนั้นก็เพื่ออุบายทรมานความดื้อด้าน 
ของเราโดยทางอ้อม ยิ่งกว่านั้นก็ใส่ปัญหาแทงเข้าไปในขั้วหัวใจเรา ให้เจ็บแสบอยู่นาน ๆ เพื่อจะได้เข็ด 
หลาบเสียที แต่แปลกใจบถชนเรานี้มันเข็ดแต่ไม่หลาบ คือ เข็ดขณะที่ถกของแข็งและเจ็บแสบลงลึกใน 



เวลานั้น พอท่านแสดงอาการธรรมดากับตนบ้าง เอาอีกแล้วเกิดเรื่องอีกจนได้ทั้งที่ไม่มีเจตนาจะคิดสิ่งที่ 
เห็นว่าเป็นภัยแก่ตน แต่มันตามอาจารย์ของเจ้าบอนนี่ (ลิง) ไม่ท้นสักที เพราะมันรวดเร็วยิ่งกว่าลิงร้อย 
ตัวเป็นไหน ๆ พอมาหาท่านอีกดูท่าทางแล้วชักจะเข้าไม , ติด มีสีหน้าและสายตาแปลก ๆ พอให้ระวังยาก 
ๆ อยู่นั่นแล แม้เช่นนั้นมันยังไม , รู้สึกเข็ดหลาบเลย คือ ไม่เห็นภัยไปนาน พอไป ๆ ชักจะเห็นสิ่งที่เคย 
เป็นภัยนั้น ๆ ว่าเป็นมิตรโดยไม , รู้สึกตัวอีกแล้ว ฉะนั้นจึงว่ามันเข็ดแต่ไม , หลาบ ล้าทั้งเข็ดทั้งหลาบก็ 
รู้สึกตัวและกลัวสิ่งนั้นไปนาน ๆ ใจก็สงบเย็นไม่รุ่มร้อน เวลามาหาท่านก็ไม่ได้ระวังนักว่าท่านจะดุด่า 
ต่าง ๆ จิตผมเป็นอย่างนี้จึงหนีจากท่านไปไหนไม , ค่อยได้ เพราะไม่ไว้ใจตัวเอง อยู่กับท่านมันกลัวและ 
ระวังอยู่เสมอ ใจก็ไม่กล้าคิดไปนอกลู่นอกทางนัก หากมีบ้างก็รู้ได้เร็ว รีบฉุดมาทันกับเหตุการณ์ ไม่ 
ถึงกับแสดงผลร้อนให้ปรากฏ ผมน่ะเชื่อท่านชนิดหมอบราบเลยทุกวันนี้ ว่าท่านอาจารย์มั่นท่านรู้วาระ 
จิตผมจริง ๆ ส่วนท่านจะรู้วาระจิตใครหรือไม่ผมไม่สนใจ สนใจเฉพาะเรื่องท่านกับผมเท่านั้น เพราะผม 
มันเป็นคนชอบดื้อไม่เข้าเรื่อง น่าให้ท่านดัดสันดาน ท่านจึงดัดเสียบ้างพอให้เข็ด คือ บางทีมันคิดบ้า ๆ 
ไปก็มีเมื่อมาอยู่กับท่านใหม่ ๆ โดยคิดว่าเขาว่าท่านอาจารย์มั่นนี้รู้จิตใจคน ใครคิดอะไรท่านรู้ได้หมด 
ท่านจะรู้ได้หมดจริง ๆ หรือ ล้าท่านรู้ได้หมดจริง ๆ สำหรับเราไม่จำเป็นที่ท่านจะสนใจรู้ไปหมด ขอให้ 
ท่านรู้แต่ความคิดของเราที่คิดอยู่ขณะนี้ก็พอแล้ว ล้าท่านรู้แม้เพียงขณะชิตที่เราคิดต่อท่านอยู่เวลานี้เท่านั้น 
เราจะยอมกราบท่านอย่างราบเลย นอกนั้นเราไม , คิดเข้าบัญชีว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับท่านเลย พอตก 
ตอนเย็นไปหาท่าน ลูท่าทางแทบนั่งไม่ติดพื้นเสียแล้ว ตาท่านจับจ้องมาหาเราราวกับไม่กระพริบตาเอา 
เลย ขณะที่ตาจ้องมาก็เหมือนจะตะโกนจี่ใจเราอยู่ทุกขณะด้วย พอท่านเริ่มเทศน์ให้พระฟิง เราไม่ค่อยได้ 
เรื่องอะไร ได้แต่ความร้อนใจอย่างเดียวและกลัวท่านจะดุเราคนเดียวที่ไปดื้อทดลองท่าน พอท่านเริ่ม 
เทศน์ไม่นานนัก ธรรมที่เต็มไปด้วยไม้เรียวชนิดต่าง ๆ ก็เริ่มเฉียดหลัง เฉียดไปเฉียดมาและเฉียดใกล้ 
เฉียดไกลเข้ามาทุกที บางทีเฉียดมาขั้วหัวใจจนร้อนวูบและตัวไหวโดยไม่รู้สึกตัว ยิ่งกลัวใจก็ยิ่งร้อนไม่ 
เป็นสุขเลย ขณะนั่งฟิงท่านเฆี่ยนท่านดีด้วยอุบายต่าง ๆ พอจวนจะจบการแสดงธรรม ทนไม , ไหวต้อง 
ยอมท่านทางภายในว่า เท่าที่คิดไปนั้นก็เป็นเพียงอยากทราบเรื่องท่านอาจารย์เท่านั้น ว่าจะรู้ใจคนอื่นจริง 
ไหม มิได้มีความคิดจะลูถูกเหยียดหยามว่าไม่มีคุณธรรมอย่างอื่น มาบัดนี้ได้ยอมรับแล้ว ว่าท่านอาจารย์ 
สามารถและเก่งจริง กระผมขอมอบกายถวายชีวิตต่อท่านอาจารย์ตลอดวันตาย ขอท่านได้เมตตา 

อนุเคราะห์สั่งสอนต่อไปเถิด อย่าได้เกิดความอิดหนาระอาใจด้วยเรื่องเพียงเท่านี้เสียก่อนเลย เราคิดยอม 
ตนเพียงเท่านี้ การแสดงธรรมที่กำลังเผ็ดร้อนก็ค่อย ๆ อ่อนลง ๆ สุดท้ายก็แย้มปัญหาออกมาฝากไว้วาระ 
สุดท้ายอีกว่า ความผิดความถูกมีอยู่กับตัวทำไมจึงไม่สนใจดูบ้าง เสือกไปหาลูเรื่องผิดเรื่องถูกของคนอื่น 
เพื่อประโยชน์อะไร ความคิดชนิดนั้นหรือที่พาให้เราเป็นคนเก่งคนดี แม้จะรู้ว่าคนอื่นเก่งคนอื่นดี แต่ล้า 
เจ้าของไม่เก่งไม่ดีมันก็อยู่แค , นั้นเองไปไม่รอด ล้าอยากรู้เรื่องของคนอื่นว่าดีหรือไม่ดีเพียงไรก็ต้องดูเรื่อง 
ของตัวให้รอบคอบทุกด้านก่อน เรื่องของคนอื่นก็รู้ไปเอง ไม่จำต้องทดลอง คนลองไม , ใช่คนเก่งคนดี 
ล้าเก่งถ้าดีจริงแล้วไม , ต้องลองก็รู้ แล้วก็จบธรรมเพียงเท่านั้น ผมเองเกือบสลบในขณะนั้นเหงื่อแตกโชก 
ไปทั้งตัว ยอมท่านอย่างหมอบราบและเข็ดหลาบจนป่านนี้ ไม , เคยไปหาญลองดีกับท่านอีกเลย คราวนี้ 
เป็นคราวเข็ดหลาบขนาดหนักสำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับท่าน ล้าเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับท่านมันเข็ดขนาดนี้ 
ผมคงพ้นทุกข์ไปนานแล้ว แต่มันไม , เข็ดแบบนี้จึงน่าโมโหจะตายไป 

นี่เป็นเรื่องพระท่านแอบสนทนากันในสภาหนู ผู้เขียนก็อยู่ในสภานั้นด้วย และมีส่วนได้เสียไป 
ด้วยกัน จึงได้นำเรื่องนี้มาลงโดยมีบุหรี่ตราไก , เป็นต้นเหตุ พอเป็นข้อคิดว่าความจริงของความจริงมีอยู่ 



ทุกแห่งทุกหนและทุกเวลาอกาลิโก ขอแต่ปฏิบัติให้ถึงความจริงทำจริงต้องรู้ตามความสามารถและภูมิ 
วาสนาของตนแน่นอน ไม , ว่าธรรมภายในคือสัจจธรรมและธรรมภายนอกคือความรู้แขนงต่าง ๆ ตามภูมิ 
นิสัยวาสนาของแต่ละรายที่สร้างมาและความปรารถนาที่ตั้งไว้ไม่เหมือนกัน แต่ผลส่วนใหญ่คือมรรคผล 
นิพพานนั้นเมื่อถึงแล้วเหมือนกัน 

ท่านอาจารย์มั่นท่านเป็นอาจารย์ที่ผู้อยู่ใกล้ชิดจะลืมเรื่องต่าง ๆ และปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินไม่ได้ 
ตลอดไปเมื่อยังมีลมหายใจอยู่ บรรดาลูกศิษย์ท่านที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่เวลานี้มีอยู่หลายองค์ด้วยกัน แต่ 
ละองค์มีนิสัยวาสนาและปฏิปทาเครื่องดำเนินภายในตลอดความรู้อรรถธรรมและความรู้พิเศษแปลก 
ต่างกันไปเป็นราย ๆ เท่าที่เขียนตอนต้นได้ระบุนามลูกศิษย์ท่านผ่านมาบ้างแล้ว ที่ยังมิได้ระบุนามท่านก็มี 
จึงได้เรียนไร้ว่า เมื่อดำเนินเรื่องท่านเจ้าของประวัติไปพอสมควร หากมีเวลาก็จะระบุนามคณะลูกศิษย์ 
ท่านต่อไปอีกดังนี้ จึงได้เพิ่มฟินนามลูกศิษย์ท่านขึ้นมาอีก พอทราบบ้างว่าท่านดำเนินและรู้กันอย่างไร 
ท่านประสบเหตุการณ์ต่าง ๆ มาอย่างไรบ้างแต่ละองค์ตามคติธรรมดา พระพุทธเจ้าทรงเผชิญความลำบาก 
และรู้ธรรมอย่างไรบ้าง บรรดาสาวกก็ย่อมเดินตามรอยพระบาทที่ทรงพาดำเนิน ตลอดความรู้ความเห็นก็ 
เป็นไปตามร่องรอยของศาสดาแบบศิษย์มีครู บรรดาลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันทาง 
ปฏิปทาเครื่องดำเนิน ส่วนการประสบเหตุการณ์ภายนอกที่น่าตื่นเต้นหวาดเสียวมีต่าง ๆ กันไปตาม 

สถานที่อยู่ท่าเพ็ญและที่เที่ยวไป ไม่เหมือนกัน 

เมื่อกล่าวมาถึงตอนนี้ก็ท่าให้ระลึกเลื่อมใสและบูชาท่านอาจารย์องค์หนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ผู้ใหญ่ท่าน 
อาจารย์ ที่มีการเที่ยวธุดงคกรรมฐานแตกต่างจากหมู , คณะอยู่บ้าง จึงขอประทานโทษนำเรื่องท่านออกมา 
ลงให้ท่านผู้อ่านได้ทราบบ้างในสมัยปัจจุบันว่าสิ่งที่เคยมีในครั้งพุทธกาลอันเป็นส่วนภายนอก อาจยังมี 

ในสมัยนี้ได้อยู่บ้างหรืออย่างไร คือเราเคยได้ยินหรือได้เห็นในหนังสือ ว่าช้างมาถวายอารักขา และลิงมา 
ถวายรวงผึ้งแด่พระพุทธเจ้าเป็นต้น เรื่องคล้ายคลึงกันในสมัยนี้ก็อาจเป็นเรื่องของท่านอาจารย์องค์นี้ จึง 
ขอประทานออกนามท่านด้วย เพื่อเป็นหลักฐานไว้กับเรื่องที่กำลังดำเนินอยู่ขณะนี้ ท่านมีนามว่า “ท่าน 
พระอาจารย์ชอบ” อายุคงย่างเข้า ๗๐ ปี จำไม , ถนัด ทราบว่าท่านบวชมานาน การปฏิบัติท่านชอบอยู่ใน 
ป่าในเขาตลอดมาจนถึงปัจจุบัน นิสัยท่านชอบออกเดินทางในเวลาคํ่าคืน ท่านจึงชอบเจอสัตว์จำพวกคํ่า 
ศึนมีเสือเป็นต้นเสมอ บ่ายวันหนึ่งท่านออกเดินทางจากหล่มสักเพชรบูรณ์ มุ่งไปทางจังหวัดลำปาง 

เชียงใหม่ พอจวนจะเข้าดงหลวงก็พบชาวบ้าน เขาบอกท่านด้วยความเป็นห่วงว่าขอนิมนต์ท่านพักอยู่ 
หมู่บ้านแถบนี้ก่อน เช้าวันหลังค่อยเดินทางต่อไปเพราะดงนี้กว้างมาก ถ้าตกบ่ายแล้วเดินทางไม่ทะลุดง 
ได้เลย ล้าเดินไม่ทะลุป่าในตอนกลางวันโดยมากคนมักเป็นอาหารเสืออยู่เสมอ เพราะความไม่รู้ระยะทาง 
ใกล้ไกล ดังนี้พอบ่ายไปแล้วเดินทางไม่ทะลุแน่และตอนกลางคืนเสือออกมาเที่ยวหากินทุกคืน ล้าเจอคน 
แล้วมันก็ถึอเป็นอาหารของมันเลย ไม่มีรายใดผ่านปากเสือไปได้ นี่ก็กลัวพระคุณเจ้าจะเป็นเช่นนั้น จึง 
ไม่อยากให้ไปในเวลาบ่ายแล้วเช่นวันนี้ ป้ายประกาศเขาปิดไว้เพื่อผู้เดินทางจะได้อ่าน และทราบเรื่อง 

ของดงยักษ์นี้แล้วไม่กล้าไป ยักษ์จะได้ไม่กินเป็นอาหารของมัน ท่านถามเขาว่ายักษ์อะไรกัน เคยได้ยิน 
แต่โบราณท่านว่าไว้ แต่ทุกวันนี้ไม่เคยได้เห็นได้ยินเลย เพิ่งมาได้ยินเอาวันนี้เอง เขาเรียนท่านว่ายักษ์เสือ 
โคร่งใหญ่ลายพาดกลอนนั่นเองท่าน มิใช่ยักษ์อื่นที่ไหนหรอก ล้าไปไม่ทะลุดง เสือต้องกินเป็นอาหาร 
แน่นอน จึงขอนิมนต์ท่านกลับคืนไปพักค้างที่บ้านแถบนี้เสียก่อน พรุ่งนี้เช้าฉันเสร็จแล้วค่อยเดินทาง 
ต่อไป แต่ท่านไม่ยอมกลับและจะขอเดินทางต่อไปในวันนี้น เขาเรียนท่านด้วยความเป็นห่วงว่า บ่าย 
ขนาดนี้ใครจะเดินเร็วขนาดไหนต้องมืดอยู่กลางดงใหญ่นี้ไม , มีทางพ้นไปได้เลย ท่านไม่พิงเสียงเขาเลย มี 



แต่จะไปท่าเดียว เขาถามท่านว่าท่านกลัวเสือไหม ท่านตอบเขาว่ากลัวแต่จะไป ชาวบ้านเรียนท่านว่า 
หากมันมาเจอแล้วอย่างไรมันก็ไม่หนีคนเลย ต้องกินเป็นอาหารแน่นอน ถ้าท่านกลัวเสือกินคนท่านก็ไม่ 
ควรไปเพราะล้าขืนไปมันก็กินท่านจนไต้ ท่านตอบว่าล้ากรรมมาถึงตัวแล้วก็ยอมเป็นอาหารของมันไป 
เสีย ล้ากรรมยังสืบต่ออยู่มันคงไม่กิน ว่าแล้วก็ลาเขาออกเดินทางไปอย่างไม่อาลัยเสียดายชีวิตเลย พอ 
ก้าวเข้าในดงมองดูสองฟากทางมีแต่รอยเสือตะกุยดิน ทั้งขี้ทั้งเยี่ยวทั้งเก่าทั้งใหม่เต็มไปตลอดทาง ท่านก็ 
เดินภาวนาเรื่อยไป ดูรอยเสือตามทางเรื่อยไป ใจก็ไม่กลัว พอมืดก็ถึงกลางดงพอดี ในขณะเดียวกันก็ได้ 
ยินเสียงเสือโคร่งใหญ่กระหึ่มตามมาข้างหลัง ตัวหนึ่งกระหึ่มมาทางด้านหน้า ต่างร้องมาหากัน ตัวอยู่ 
ข้างหลังก็ร้องใกล้เข้ามาจวนจะทันท่าน ตัวอยู่ข้างหน้าก็ร้องใกล้เข้ามาหาท่าน และต่างตัวต่างร้องใกล้ 
เข้ามาทุกที ๆ ผลสุดท้าย ทั้งตัวอยู่ข้างหน้าทั้งตัวอยู่ข้างหลังก็มาถึงท่านพร้อมกัน พอมาถึงท่านแล้วยิ่ง 
กระหึ่มใหญ่ พอเห็นท่าไม่ดี ท่านก็หยุดยืนนิ่งปลงอนิจจํว่า เราคงครั้งนี้แน่เป็นครั้งยุติของชีวิต เพราะ 
มองไปดูตัวอยู่ข้างหน้าก็กำลังทำท่าทำทางจะโดดมาตะครุบท่าน ชำเลืองตาไปลูตัวอยู่ข้างหลังก็กำลัง 

ทำท่าจะโดดมาตะครุบท่าน ชำเลืองตาไปดูตัวอยู่ข้างหลังก็กำลังทำท่าจะโดนมาตะครุบท่านอยู่ 

เช่นเดียวกัน แต่ละตัวอยู่ห่างจากท่านราววาเศษเท่านั้น ขณะนั้นปรากฏว่าจิตกลัวจนเลยกลัว ยืนตัวแข็ง 
โด่อยู่กับที่ แต่สติยังดีจึงกำหนดจิตให้ดีไม่ให้เผลอ แม้จะตายในขณะนั้นเพราะเสือกินก็ไม่ให้เสียที พอ 
ได้สติก็กำหนดย้อนกลับจากเสือเข้ามาหาตัวโดยเฉพาะ จิตก็รวมลงอย่างสนิทในขณะนั้น ความรู้ผุด 
ขึ้นมาว่า “เสือกินไม่ได้แน่นอน” ดังนี้ จากนั้นก็หายเงียบไปเลยทั้งเสือทั้งคน ไม , รู้สึกว่าตนยืนอยู่หรือนั่ง 
อยู่ ความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ภายนอก ตลอดร่างกายได้หายไปโดยสิ้นเชิงในเวลานั้น ความหมายว่า 
เสือก็หายไปพร้อม ๆ กัน ยังเหลืออยู่เฉพาะความรู้ที่เด่นดวงเพียงอันเดียวทรงตัวอยู่ในขณะนั้น ชิตรวม 
ลงอย่างเต็มที่คือถึงฐานแห่งสมาธิแท้และนานเป็นเวลาหลายชั่วโมงจึงถอนขึ้นมา พอชิตถอนขึ้นมาตัวเอง 
ยังยืนอยู่อย่างเดิม บ่าแบกกลดและสะพานบาตร มือข้างหนึ่งหิ้วโคมไฟเทียนไข ส่วนไฟดับแต่เมื่อไรไม่ 
ทราบได้เพราะชิตรวมอยู่นาน พอจุดไฟสว่างขึ้น แล้วตามองไปลูเสือสองตัวนั้นเลยไม่เห็น ไม่ทราบว่า 
พากันหายไปไหนเงียบ ขณะที่จิตถอนขึ้นมานั้นมิได้คิดกลัวอะไรเลย แต่มีความอาจหาญเต็มดวงใจ 
ขณะนั้นแม้เสือจะมาอีกสักร้อยตัวพันตัวใจก็ไม , มีสะทกสะท้านเลย เพราะได้เห็นฤทธิของใจและของ 

ธรรมประจักษ์แล้ว เมื่อจิตถอนขึ้นมาแล้วยังเกิดความอัศจรรย์ตัวเองว่ารอดปากเสือมาได้อย่างไรกัน 

และอัศจรรย์จนไม่มีอะไรเทียบได้ ขณะนั้นทำให้เกิดความรักความสงสารเสือตัวนั้นว่าเป็นคู , มิตรมาให้ 
อรรถให้ธรรมเราอย่างถึงใจแล้วก็พากันหายไปราวกับปาฏิหาริย์ ทำให้คิดถึงมันมากแทนที่จะกลัว 

เหมือนครั้งแรกพบ ท่านว่าเสือโคร่งทั้งสองตัวนั้นใหญ่มาก ตัวขนาดม้าที่แข่งอยู่ที่สนามม้านางเลิ้ง 
กรุงเทพฯ เราดี ๆ นี่เอง แต่ตัวมันยาวกว่าม้ามากมาย หัวมันวัดผ่าศูนย์กลางคงได้ราว ๔๐ เซนติเมตร 
ใหญ่พิลึก ไม , เคยพบเคยเห็นนับแต่เกิดมา ฉะนั้นเมื่อเห็นมันทีแรกจึงยืนตัวแข็งโด่ราวกับตายไป แล้ว 
เพียงแต่ยังมีสติดีอยู่เท่านั้น หลังจากจิตถอนขึ้นมาแล้วมีแต่ความรื่นเริงเย็นใจ คิดว่าไปที่ไหนไปได้ 
ทั้งนั้น ไม่คิดกลัวอะไรเลยในโลก และมิได้คิดว่าจะมีอะไรสามารถทำลายได้ เพราะได้เชื่อจิตเชื่อธรรม 
ว่าเป็นเอกในโลกทั้งสามอย่างเต็มใจเสียแล้ว หลังจากนั้นก็ออกเดินทางด้วยวิธีจงกรมไปในตัว อย่างเยือก 
เย็นเห็นผลในธรรมเต็มดวงใจไม , หวั่นไหว จิตมีความระลึกคิดถึงเสือคู่มิตรทั้งสองตัวนั้นมิได้ลืมเลย ล้า 
เผื่อเห็นมันอีกคราวนี้ คิดว่าจะเดินเข้าไปลูบคลำหลังมันเล่นได้อย่างสบายราวกับสัตว์เลี้ยงในบ้านเราดี ๆ 
นี่เอง แต่มันจะยอมให้เราลูบคลำหรือไม่เท่านั้น การเดินทางในคืนวันนั้น หลังจากพบเสือแล้วมีแต่ 
ความวิเวกวังเวงและรื่นเริงในใจไปตลอดทาง จนสว่างก็ยังไม , ทะลุดงเลย กว่าพ้นดงไปถึงหมู่บ้านก็ราว ๙ 



น. กว่า จึงเตรียมครองผ้าเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านนั้น พอชาวบ้านเห็นท่านเข้าไปบิณฑบาตต่างก็ร้อง 
บอกกันมาใส่บาตร พอใส่บาตรเสร็จ เขาก็ตามท่านออกมาที่พักซึ่งวางบริขารที่ไม่จำเป็นไว้ที่นั้น และ 
ถามถึงการมาของท่าน ท่านก็บอกว่ามาจากที่โน้น ๆ ดังที่เขียนผ่านมาแล้ว มีความประสงค์จะเที่ยววิเวก 
ไปเรื่อย ๆ บ้านแถบนั้นเป็นบ้านป่าบ้านดงกันทั้งนั้น พอเห็นท่านผ่านมาจากทางดงหลวงผิดเวลา จึงพา 
กันถามท่านก็ทราบว่า ท่านเดินผ่านดงหลวงมาตลอดคืน ไม่ได้พักหลับนอนที่ไหนเลย พวกเขาพากัน 
ตกใจว่าท่านมาได้อย่างไร เพราะทราบกันดีว่าใครก็ตามถ้าผ่านดงนี้มาผิดเวลาต้องเป็นอาหารเสือโคร่ง 
ใหญ่ในดงนี้กันแทบทั้งนั้น แล้วท่านมาได้อย่างไร เสือถึงไม่เอาท่านเป็นอาหารเล่า เขาถามท่านว่า ขณะ 
ท่านเดินผ่านดงใหญ่มาเจอเสือบ้างหรือเปล่าตลอดคืนที่มา ท่านก็บอกว่าเจอเหมือนกัน แต่มันไม่ได้ท่า 
อะไรอาตมา เขาไม่อยากจะเชื่อท่าน เพราะเสือเหล่านี้คอยดักกัดกินคนที่ตกค้างในป่าในเวลาคํ่าคืนอยู่ 
เป็นประจำ เมื่อท่านเล่าพฤติการณ์ระหว่างท่านกับเสือเจอกันให้เขาทัเงแล้ว เขาถึงได้ยอมเชื่อว่าเป็น 
อภินิหารของท่านโดยเฉพาะ ไม่เกี่ยวกับรายอื่น ๆ ซึ่งเป็นอาหารเสือแทบทั้งนั้น 

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่ไม่น้อย เพราะปกติคนที่เดินผ่านดงที่ว่านี้ โดยมากก็มักเป็นอาหารเสือ 
กันดังกล่าว ความไม่รู้หนทางและระยะทางใกล้ไกลตลอดอันตรายต่าง ๆ ที่อาจมีในระหว่างทาง นับว่า 
เป็นอุปสรรคแก่การเดินทาง ไม่ว่าทางภายในคือทางใจและทางภายนอกคือทางเดินด้วยเท้า ย่อมอาศัยผู้ 
เคยเดินเป็นผู้นำทางจึงจะปลอดภัย นี่เป็นเรื่องควรคิดสำหรับพวกเราผู้กำลังเดินทาง เพื่อความปลอดภัย 
และความสุขความเจริญแก'ตนทั้งปัจจุบันและอนาคต ไม่ควรประมาทว่าตนเคยคิดเคยพูดเคยท่าและเคย 
เดิน โดยมากมักเป็นความเคยในทางที่ผิดมาแล้ว จึงชอบพาคนไปในทางผิดอยู่เสมอโดยไม่เลือกวัยและ 
เพศ ถ้าเดินไม่ถูกทาง 

ท่านอาจารย์องค์นี้ชอบจะพบเหตุการณ์ท่านองนี้อยู่เสมอ ในชีวิตนักบวชที่ท่านดำเนินมา อีกครั้ง 
หนึ่งท่านไปเที่ยวธุดงค์ในประเทศพม่า พักบำเพ็ญเพียรอยู่ในถํ้าเสือ ชอบมาหาท่านเสมอแต่ไม่ท่าอะไร 
ท่าน วันหนึ่งราว ๕ โมงเย็น ท่านนั่งภาวนาอยู่ในถํ้าโดยมิได้คาดปันว่าจะมีสัตว์มีเสือที่อาจหาญขนาด 
นั้นมาหาท่าน พอออกจากที่ภาวนาพอดีตามองไปหน้าถํ้า เห็นเสือโคร่งใหญ่ลายพาดกลอนตัวหนึ่งเดิน 
ขึ้นมาหน้าถํ้าที่ท่านกำลังพักอยู่ มันตัวใหญ่มาก น่ากลัวพิลึก แต่ท่านไม่คิดกลัวมัน คงจะเป็นเพราะท่าน 
เคยเห็นสัตว์พรรค์นี้มาบ่อยครั้งก็เป็นได้ พอมันเดินขึ้นมา มันก็มองเห็นท่านและท่านก็มองเห็นมันพอดี 
เช่นเดียวกัน ขณะที่มันมองมาเห็นท่าน แทนที่มันจะแสดงอาการกลัวหรือแสดงอการคำรามให้ท่านกลัว 
แต่มันท่าอาการเฉย ๆ เหมือนสุนัขบ้าน ไม่แสดงอาการกลัวและอาการขู่คำรามใด ๆ ทั้งสิ้น พอมันขึ้น 
มาถึงถาแล้ว ตามันมองโน้นมองนี้แล้วกระโดดขึ้นไปนั่งอยู่บนก้อนหินด้านทางขึ้นถํ้าสูงประมาณ ๑ 
เมตร ห่างจากท่านประมาณ ๓ วา นั่งเลียแข้งเลียขาอยู่นั้นอย่างสบายแบบทองไม , รู้ร้อน และไม่สนใจกับ 
ท่านเลยทั้งที่มันก็เห็นและรู้อยู่ว่าท่านอยู่ที่นั้น การนั่งของมันนั่งแบบสุนัขบ้าน พอนั่งเลียแข้งเลียขา 
เหนื่อยก็นอนหมอบแบบสุนัขอีกเช่นกัน แล้วเลียแข้งขาและลำตัวแบบไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้น ท่านว่า 

I ๘!ๅ I 3) 1/1 I ^ะ! 9^ 0 01 9^^ ฉ/ ‘ะะเฉ/ ๐ ฉ/ เ !ๅ 9^ เฉ/ ๐01 9^9^*ะ? 

ท่านกิ เมกลาออก เปเดี'นจงกรมท่หนำลำ เกลชดกับทมันกำลังนอนอยู่ เดเช่นกน เพราะท่า เห!สก 

หวาดเสียวเล็กน้อย เนื่องจากไม , เคยพบเคยเห็นมาในชีวิต ที่เสือป่าทั้งตัวมาท่าตัวเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงใน 
บ้านเช่นนั้น แต่ก็นั่งภาวนาได้ตามธรรมดา ไม่นึกกลัวว่ามันจะมาท่าอะไรให้ตน ตอนมันขึ้นมาทีแรก 
ท่านก็นั่งอยู่แคร่เล็ก ๆ นั่นเอง ส่วนมันนาน ๆ จะมองมาดูเราสักครั้งหนึ่ง และมองแบบไม่สนใจจดจ้อง 
มองอย่างธรรมดา ๆ ในลักษณะเป็นมิตรมาแต่ครั้งไหนก็ยากจะพูดถูก นับแต่มันมานั่งนอนเลียแข้งเลียขา 
อย่ที่นั้นก็นานพอสมควร นึกว่ามันจะหนีไปที่ไหนต่อไป แต่ที่ไหนได้มันกลับอย่สบายไปเลย ไม่สนใจ 



ว่าจะไปไหนอีก ตอนมันมาถึงทีแรกท่านก็นั่งอยู่นอกมุ้ง จนมืดแล้วท่านจึงเข้าในมุ้ง เวลาจุดไฟและแสง 
ไฟสว่างไปหาตัวมัน มันก็ไม่สนใจกับท่าน คงอยู่ทำนองที่มันเคยอยู่นั่นแลจนดึกดื่นได้เวลาพักท่านก็พัก 
ตามปกติ ท่านดื่นนอนราว ๓ น. และจุดเทียนไขสว่างขึ้นมองไปดู มันยังนอนอยู่ที่เก่า แบบไม่สนใจ 
กับท่านอีกเช่นเคย พอล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้ว ท่านก็นั่งขัดสมาธิภาวนาต่อไปจนสว่าง เวลาออกจากที่ 
ภาวนารื้อมุงขึ้นเก็บ มองไปดูมันยังนอนสบายอยู่เหมือนสุนัขนอนอยู่ในบ้านเราดี ๆ นี่เอง จนกระนั่งถึง 
เวลาจะออกบิณฑบาตทางออกบิณฑบาตก็จำต้องเดินผ่านมันไปที่นั่นเอง ท่านเกิดนึกสงสัยขึ้นมาว่า เวลา 
เราเดินผ่านมันไปที่นั่น มันจะมีความรู้สึกอย่างไร และจะท่าอะไรเราบ้างหรือเปล่าหนอ จนครองผ้าเสร็จ 
มันก็ยังนอนมองมาทางเราด้วยสายตาอ่อน ๆ ที่น่าสงสารเหมือนสุนัขมองดูเจ้าของ ฉะนั้นท่านเลย 

ตัดสินใจว่าต้องตรงนั้นแล ซึ่งห่างจากตัวมันราว ๑ เมตรกว่าเท่านั้น ที่อื่นไม่มีทางพอจะด้นดั้นหลีกไป 
ได้ เวลาจะไปทราบว่าท่านพูดกับมันบ้างว่า นี่ถึงเวลาออกบิณฑบาตแล้ว เราก็มีท้องมีปากมีความหิว 
กระหายเหมือนสัตว์โลกทั่วไป เราจะขอทางออกไปบิณฑบาตมาฉันหน่อยนะ จงให้ทางเราบ้าง ล้าเจ้า 
อยากอยู่ที่นี่ต่อไปก็ได้ หรือจะไปเพื่อหาอยู่หากินที่ไหนก็ตามใจสะดวก เราไม่ว่า ทราบว่ามันนอนฟิง 
ท่านเหมือนสุนัขนอนฟิงเจ้าของพูดกับมันฉะนั้น พอพูดจบคำท่านก็เดินผ่านออกมาที่มันกำลังนอนอยู่ 
อย่างสบายนั่นแล ขณะที่ท่านเดินผ่านมันออกมา ตามันชำเลืองดูท่านแบบแสงตาอ่อน ๆ เหมือนจะบอก 
ว่า “ไปเถอะท่าน ไม , ต้องกลัวหรอก ที่มานีก็มาเพื่อรักษาอันตรายให้ท่านนั่นเอง” แล้วท่านก็เดินเข้า 
บิณฑบาตในหมุ่บ้าน ทราบว่าท่านมิได้บอกใครให้ทราบเลย กลัวเขาจะมาท่าลายมัน พอบิณฑบาตกลับ 

นั้ ว่นั้ * "' 1 I " ไ 1 ' 1; 1 

มาถึงทีมันเคยนอน มองหาท่ไหนก็ไม่เจอ ไม่ทราบมันหายไปทางไหนเงียบไปเลย นับตังแต่วันนันก็ไม่ 
เคยเห็นมันมาหาท่านอีก จนกระนั่งท่านจากที่นั้นไป ท่านว่าคงไม่ใช่เสือในป่าธรรมดาเรา อาจเป็นเสือ 
เทพบันดาล จึงท่าตัวเหมือนสัตว์เลี้ยงในบ้านได้ดี ไม่ท่าให้เป็นที่น่ากลัวอะไรเลย นับแต่ขณะมันขึนมา 
หาท่แรกจนกระนั่งมันจากไป จึงเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าสงสารอย่างยิ่งตัวหนึ่ง ท่านว่าท่านคิดถึงมันอยู่หลาย 
วัน นึกว่ามันจะมาหาท่านอยู่เรื่อย แต่ไม่เห็นกลับมาอีกเลย ได้ยินแต่เสียงมันร้องในเวลากลางคืนลึก 
สงัดแทบทุกคืน จะเป็นเสียงมันหรือเสียงเสือตัวอื่น ๆ ก็ไม , ทราบ เพราะแบบนั้นเสือชุมมากจริง ๆ คนขี้ 
ขลาดไปอยู่ไม , ได้ สำหรับท่านเองท่านบอกว่าไม , นึกกลัวมันเลย ยิ่งเห็นมันมานอนเผ่าอยู่จนตลอดรุ่ง และ 
มีกิริยาท่าทางเหมือนสัตว์บ้านด้วยแล้วยิ่งท่าให้รักและสงสารมันมากกว่าจะกลัวมันเสียอีก จากนั้นแล้วยิ่ง 
ท่าให้เรามีความเชื่อธรรมในแง่ต่าง ๆ เป็นพิเศษขึ้นอีกแยะ 

ท่านว่าท่านไปอยู่ประเทศพม่าถึง ๕ปี จนพูดภาษาพม่าได้คล่องปากคล้ายกับภาษาของตัว เหตุที่ 
ท่านจะได้กลับมาไทยเราเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นกับอังกฤษเข้าไปวุ่นวายในเมืองพม่าเต็ม 
ไปหมด ไม , ว่าในเมือง บ้านป่า ภูเขา พวกทหารอังกฤษไปเที่ยวค้นจนหมด เพราะคนอังกฤษเคียดแค้น 
คนไทยมากเวลานั้น หาว่าเข้ากับญี่ปุ่น ล้าค้นพบคนไทยไม , ว่าหญิงชายและนักบวชจะฆ่าทิ้งให้หมดไม่มี 
ข้อยกเว้น ชาวบ้านที่ท่านอาศัยเขาอยู่ รู้สึกเขาเคารพเลื่อมใสและรักท่านมาก พอเห็นทหารอังกฤษมา 
เที่ยวจุ้นจ้านมาก กลัวท่านจะไม่ปลอดภัย พวกเขารีบปรึกษากันพาท่านไปซ่อนอยู่ในเขาลึกที่พวกทหาร 
อังกฤษไม่สามารถค้นพบ แต่ทราบว่าเขามาพบท่านเข้าวันหนึ่งเหมือนกัน ขณะที่กำลังนั่งอนุโมทนาให้ 
พรชาวบ้านอยู่ พวกชาวบ้านหน้าเสียไปหมด เขาไต่ถามท่านก็บอกว่ามาอยู่ที่นึ่นานแล้ว ท่านมิได้ 
เกี่ยวกับการบ้านเมือง ท่านเป็นพระ ไม่รู้เรื่องอะไรกับใครเลย พวกชาวบ้านก็ช่วยพูดกันอย่างเต็มที่ ด้วย 
เหตุผลว่าพระท่านมิเกี่ยวกับการสงครามแบบฆราวาส จะมาเกี่ยวข้องเอาเรื่องเอาราวกับท่านนั้นไม่ลูก 
ล้าเอาเรื่องกับท่านก็เท่ากับท่าลายหัวใจของคนชาวพม่าซึ่งไม่มีความผิด ให้เกิดความเสียหายโดยใช่เหตุ 



นับว่าทำไม , ถูกอย่างยิ่ง ประการหนึ่งท่านมาอยู่ที่นี่แต , ก่อนสงคราม ท่านไม , รู้เรื่องอะไรกับการบ้านเมือง 
อะไรเลย แบ้คนพม่าเองยังไม , เห็นว่าท่านเป็นภัยแก่ประเทศทั้งที่ประเทศพม่ากำลังตกอยู่ในภาวะสงคราม 
ถ้าทำลายท่านก็เท่ากับทำลายคนพม่าทั้งประเทศด้วย ชาวพม่าไม่เห็นดีด้วยในการทำเช่นนั้น ทหาร 

อังกฤษหลายคนยืนพูดกันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเกี่ยวกับเรื่องท่านจากนั้นเขาก็แนะว่าให็รบพาท่านหนี 
จากที่นี่เสียโดยเร็ว เดี๋ยวพวกอื่นมาจะลำบาก บางทีเขาไม่ฟิงคำขอร้อง ท่านอาจเป็นอันตรายได้ องค์ 
ท่านเองขณะเขาจับจ้องมองดูด้วยท่าทางเป็นศัตรู ท่านมีแต'เจริญเมตตาและระลึกถึงพระคุณของ 

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อยู่ตลอดเวลา เมื่อเขาผ่านไปแล้วญาติโยมก็พาท่านไปส่งและพาไป 
อยู่ในภูเขาที่ลึกลับไม่ให้เขาค้นพบ ไม่ให้ท่านลงมาบิณฑบาต พอถึงเวลาชาวบ้านพากันแอบเอาจังหัน 
ไปถวายท่าน นับแต่วันนั้นผ่านไปทหารอังกฤษมากวนเรื่อย ถ้าพบท่านเห็นท่านคงทำลายจริง ๆ เขามา 
วุ่นวายถามหาท่านวันหนึ่งหลาย ๆ พวก พวกญาติโยมเห็นท่าไม่ดี กลัวท่านจะไม่ปลอดภัยจึงได้พาท่าน 
ไปส่งให้หลบหนีกลับมาเมืองไทยเรา โดยเขามาล่งใส่ทางในป่าในเขาซึ่งเป็นทางปลอดภัย และพวก 

ทหารอังกฤษเข้าไปไม , ถึง เขาบอกทางท่านอย่างละเอียดไม่ให้ปลีกแวะทางเดิมที่เขาบอก แบ้ทางจะรก 
แสนรกก็ให้พยายามไปตามนั้น ทางนั้นเป็นทางเดินเท้าของพวกชาวป่าเขาเดินท่องเที่ยวหากันจนทะลุถึง 
เมืองไทยเรา พอเขาบอกทางให้เรียบร้อยแล้ว ท่านก็เริ่มออกเดินทางทั้งกลางวันกลางคืน ทั้งไม , ได้หลับ 
นอน ทั้งไม่ได้ฉันอะไรเลยนอกจากนั้าเท่านั้น ทั้งเดินบุกป่าฝ่าเขาแทบเป็นแทบตาย ในป่ามีแต่รอยสัตว์ 
เต็มไปหมด มีเสือ ช้าง เป็นต้น มิได้นึกว่าชีวิตจะรอดพ้นมาได้ นึกแต่ว่าจะตายท่าเดียว เพราะหลงป่า 
ถ้าเดินผิดทางเสียนิดเดียว 

ตอนเช้าวันคำรบสี่ราว ๙ นาฬิกา เป็นเรื่องอัศจรรย์เกินคาด ส่วนจะจริงเท็จแค , ไหนกรุณานำไป 
พิจารณาเมื่ออ่านพบเรื่องซึ่งกำลังดำเนินอยู่ขณะนี้ พอท่านเดินไปถึงไหล่เขาแห่งหนึ่ง ปรากฏว่ามีความ 
เมื่อยหิวอ่อนเพลียเป็นกำลัง คิดว่าจะไปไม , ตลอดเหมือนใจจะขาดในเวลานั้นจนได้ เพราะเดินทางมาได้ 
สามวันกับสามคืนเต็ม ๆ แล้ว ไม่ได้พักนอนและฉันอะไรที่ไหนเลย นอกจากนั่งพักพอบรรเทามหันต 
ทุกข์จากการเดินทางชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น พอมาถึงที่นั้นเกิดความคิดขึ้นมาว่า เราก็เดินทางเสี่ยงความตาย 
มาทุกลมหายใจ จนกระนั่งนัดนี้ก็พอผ่านมาได้ยังไม , ตาย ลมหายใจก็ยังไม่ขาดความสืบต่อ แต่นับแต่ 
ขณะแรกที่เราออกเดินทางมาจนบัดนี้ ไม , เคยเห็นบ้านคนเลยแบ้หลังคาเรือนหนึ่งพอได้อาศัยโคจร 

บิณฑบาตประทังชีวิตได้บ้าง นี่เราเลยจะตายทั้งเสียเปล่า ๆ จะไม่มีคนมาชุบชีวิตไว้ด้วยอาหารเพียงมื้อ 
หนึ่งบ้างหรือ เรามาด้วยความลำบากยากเย็นในคราวนี้ ซึ่งไม , มีคราวไหนในชีวิตของเราจะทุกข์มาก 
เหมือนครั้งนี้ ก็เพื่อหลบภัยสงครามอันเป็นเรื่องของความตายที่มนุษย์กลัวกัน แต่แล้วก็จะมาตายเพราะ 
สงครามอดอยากหิวโหย และการเดินทางแบบล้มทั้งยืนนี้หรือ ล้าเทวบุตรเทวธิดาชั้นฟ้าบนสวรรค์มีดัง 
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ และว่าพวกนี้มีตาทิพย์หูทิพย์ มองเห็นได้ไกลจริงดังว่า ก็จะไม่มองเห็นพระซึ่งกำลัง 
จะสิ้นลมตายอยู่เวลานี้บ้างหรืออย่างไร เราเชื่อคำของพระพุทธองค์ตรัสไว้ แต่เทพฯ ทั้งหลายที่เคยได้รับ 
ความอนุเคราะห์จากพระมามากต่อมาทั้งครั้งโน้นและครั้งนี้ จะเป็นผู้มีใจอันจืดดำจนถึงขนาดนี้เชียวหรือ 
ล้าไม่ใจซืดก็ขอได้แสดงนี้าใจให้พระที่กำลังจะตาอยู่ขณะนี้ได้เห็นบ้าง จะได้ชมว่าเทวธิดาเทวบุตร 

ทั้งหลายเป็นผู้มี , ใจสูงและสะอาดจริง ดังชาวมนุษย์สรรเสริญ (ที่ท่านพูดอย่างนี้ทราบว่าท่านก็เคยมีอะไร 
ๆ กับพวกนี้อยู่เหมือนกัน แต่ขอผ่านไป) เป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์ บาปมีบุญมีเห็นผลทันตาซึ่ง 
ไม่น่าจะเป็นไปได้ พอท่านนึกอย่างนั้นจบลงไม่กี่นาทีเลย ขณะที่กำลังเดินโซซัดโซเซไปนั้น ก็ได้เห็น 
ลุ;ภาพบุรุษคนหนึ่งแต่งตัวหรูหราผิดคนชาวป่าอยู่มากราวฟ้ากับดิน กำลังนั่งนึ่งยกเครื่องไทยทานขึ้นจบ 



อยู่บนศีรษะ ข้างทางที่ท่านจะเดินผ่านไปในหุบเขาอันลึก ซึ่งไม , น่าจะเป็นไปได้ ขณะนั้นท่านเกิดความ 
อัศจรรย์ขนลุกซู่ ๆ ไปทั้งตัว ลืมความเมื่อยหิวอ่อนเพลียไปหมด ปรากฏว่าความอัศจรรย์เต็มหัวใจ เมื่อ 
มองเห็นสุภาพบุรุษผู้ใจบุญนั่งรอใส่บาตรอยู่ข้างหน้าห่างอับท่านประมาณ ๔ วา ข้างพุ่มไม้ 

พอท่านเดินไปถึง สุภาพบุรุษนั้นพูดขึ้นประโยคแรกว่า นิมนต์พระคุณเจ้าพักฉันจังหันพอ 

บรรเทาความหิวโหยอ่อนเพลียที่นี่ก่อน มีกำลังแล้วค่อยเดินทางต่อไป คงจะพ้นดงหนาป่าทึบในวันนี้ 

แน่นอน ท่านเองก็หยุดปลงบริขาร ชัดบาตรเตรียมริบบาตรอับสุภาพบุรุษนั้น เสร็จแล้วก็เข้าริบบาตร น่า 
อัศจรรย์ไม่ว่าข้าวว่าอับหวายคาวทุกชิ้นที่บุรุษนั้นใส่บาตร ขณะที่เทลงในบาตร ปรากฏว่าหอมตลบ 

อบอวลไปทั้งป่าทั่วพิภพ ข้าวอับก็พอดีอับความต้องการไม่มากไม่น้อย ซึ่งล้วนแต่มีดอชารสอย่าง 

มหัศจรรย์ต่อหน้าต่อตาจนไม่สามารถพูดอย่างไรจึงจะลูกอับความจริงที่ประจักษ์ตาประจักษ์ใจใน 
ขณะนั้น พอใส่บาตรเสร็จท่านถามว่า โยมมาจากไหน ม้านโยมอยู่ที่ไหน อาตมาเดินทางมาได้สามคืน 
อับสี่วันนี้แล้ว ไม , เคยเจอม้านคนเลย สุภาพบุรุษนั้นตอบท่านว่า ผมมาจากโน้น ชี้มือไปสูง ๆ พิกล บ้าน 
ผมอยู่โน้น ท่านถามว่าทำไมถึงรู้ว่าพระจะมาที่นี่และมาคอยใส่บาตรลูก เขายิ้มนิดแต่ไม่ตอบว่ากระไร 
เลย จากนั้นท่านก็อนุโมทนาให้พร พอให้พรเสร็จเขาก็พูดเป็นประโยคสุดท้ายว่า โยมจะได้ลาท่าน 
กลับไปเพราะม้านอยู่ไกล ดังนี้ซึ่งปกติเขาเป็นคนพูดน้อย แต่มีท่าทางองอาจมาก ผิดคนธรรมดา ผิว 
กายทุกส่วนผ่องใสมาก ขนาดกลางคนตามวัย รูปร่างก็ปานกลางไม , สูงนักตํ่านัก กิริยาสำรวมดีมาก พอ 
เขาลาท่านแล้วก็ลุกจากที่ ท่านพยายามคอยสังเกตเพราะเขาเป็นคนที่ผิดสังเกตอยู่แล้ว เมื่อเขาเดินออกไป 
ประมาณ ๔ วา ก็ลับอับไม้ต้นหนึ่งซึ่งไม่ใหญ่โตนัก แล้วหายไปเลย คอยจะผ่านออกไปก็ไม่เห็น ตาจับ 
จ้องคอยดูเท่าไรก็ไม่เห็น ยิ่งท่าให้ผิดสังเกต ท่านจึงลุกจากที่นั่งเดินไปลูที่ต้นไม้ที่เขาผ่านไปก็ไม่เห็น 

มองไปมาที่ไหน ซึ่งถ้ามีคนอยู่บริเวณนั้นต้องเห็นแน่นอน แตนไม่เห็นเลยแต่บัดนั้น ยิ่งท่าให้ท่านผิด 
สังเกตและเกิดความสงสัยยิ่งขึ้น บุรุษนั้นท่าให้ท่านประหลาดใจมาก เมื่อไม่เห็นท่านก็กลับมาเริ่มฉัน 

จังหัน ข้าวก็ดี แกงก็ดี หยิบชิ้นไหนขึ้นมามันมิใช่อาหารในเมืองมนุษย์ที่เคยฉันมาธรรมดา ความ 
หอมหวนชวนชื่นและรสชาติเอร็ดอร่อย มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ไปเสียหมด ทั้งข้าวและอาหารหวานคาว 
ล้วนพอดิบพอดีอับความต้องการของธาตุทุกส่วน อะไร ๆ ซึ่งช่างพอดีเอาเสียทุกอย่างไม่เคยพบเคยเห็น 
ขณะที่ฉันปรากฏว่าโอชารสของอาหารวิ่งซ่านไปทุกขุมขน ประกอบอับความหิวโหยก็กำลังบีบบังคับ 

อย่างเต็มที่อยู่ด้วย เลยไม่ทราบว่ารสความหิวหรือรสอาหารเทวดากันแน่ อาหารที่สุภาพบุรุษถวายทั้งสิ้น 
ท่านฉันหมดพอดีและพอเหมาะกับความต้องการของธาตุ ไม่มากไม่น้อย ไม่ขาดไม่เกิน ล้าสมมติว่า 
อาหารยังเหลืออยู่อีกแม้เพียงเล็กน้อยก็คงฉันต่อไปอีกไม , ได้ 

พอฉันเสร็จก็เริ่มออกเดินทางด้วยท่าทางแข็งแรงเปล่งปลั่งอาจหาญสุดจะคาดราวกับมิใช่คนที่ 
กำลังจะสิ้นลมหายใจอยู่ในครู , ก่อน ๆ นั่นเลย ทั้งเดินทางทั้งคิดเรื่องบุรุษถึกลับไปตลอดทาง จนลืมเหน็ด 
เหนื่อย และลืมระยะทางว่า ยังใกล้ยังไกลเป็นทางผิดหรือทางลูกลืมสนใจทั้งสิ้น พอตกเย็นก็พ้นดงหนา 
ป่าใหญ่พอดี ตรงอับคำสุภาพบุรุษท่านายไว้ทุกประการ ก้าวเข้าเขตประเทศไทยเราด้วยความปีติยินดีมา 
ตลอดทาง วันนั้นหายความทุกข์ทรมานกายทรมานในตลอดวัน เมื่อเข้าถึงเขตไทยอันเป็นแดนที่เกิดของ 
ตนจึงเกิดความแน่ใจว่า เรายังไม่ตายสำหริบคราวนี้ ท่านว่าบุรุษนั้นต้องเป็นทวยเทพชาวไตรภพแน่นอน 
ไม่ใช่คนธรรมดาสามัญที่ตั้งม้านเรือนอยู่แถบนั้นเลย คิดลูเวลาจากสุภาพบุรุษคนนั้นมาแล้วก็ไม่ปรากฏว่า 
ได้พบม้านเรือนที่ไหนอีกเลย ทางสายนี้น่าแปลกใจ ซึ่งน่าจะมีหมู'ม้านอยู่บ้างในระหว่างทางอย่างน้อย 
สักแห่งหนึ่ง เลยทำให้สงสัยไปเสียหมด กระนั่งหนทางเดินเพื่อหลบภัย การหลบภัยก็หลบเอาเสียจริง ๆ 



หลบกระทั่งผู้คนไม , เจอจังหันก็ไม่เจอ หลบจนแทบเจอภัยคือความอดตาย ถึงผ่านมาได้ ท่านว่าการที่ 
ผ่านความตายและความรอดตายมาได้ครั้งนี้ ทำให้ท่านอดคิดไปในแง , เทวาปาฏิหาริย์ไม , ได้ เพราะทาง 
ที่มาล้วนเต็มไปด้วยอันตรายรอบด้าน ช้าง เสือ หมี งู ชุกชุมมากตลอดเวลา แต่ตลอดทางที่ผ่านมาไม่ 
เคยเจอจำพวกสัตว์ร้ายเหล่านี้เลย นอกจากจำพวกเนื้อที่ไม่เป็นภัยต่อชีวิตเราเท่านั้น ล้าอย่างธรรมดาแล้ว 
ท่านว่าอย่างน้อยต้องเจอในวันหรือคืนหนึ่ง ๆ ถึงห้าจำพวก เฉพาะเสือกับช้างเป็นสำคัญ น่ากลัวจะยังไม่ 
ข้ามวันข้ามคืนต้องทอดทิ้งร่างกายไว้กับสัตว์ร้ายจำพวกใดจำพวกหนึ่งแน่นอน แต่ที่ยังผ่านมาได้ราวกับ 
ปาฏิหาริย์เช่นนี้จะไม , อัศจรรย์อย่างไร ต้องเป็นเรื่องของธรรมบันดาลหรือเทวาฤทธิบ'นดาลอย่างใดอย่าง 
หนึ่งหรือทิ้งสองอย่างแน่นอน เพราะก่อนจะมา ชาวบ้านก็วิตกห่วงใยด้วยกันทิ้งบ้านว่ากลัวเราจะไปไม่ 
รอด อันตรายที่เกิดจากสัตว์มีเสือ ช้าง เป็นต้น แต่เขาก็หาทางหลีกเลี่ยงช่วยเราไม่ได้ ล้าขืนก็ไม่ได้ คือ 
ขืนอยู่พม่าอีกต่อไปก็ยิ่งแน่ต่ออันตรายจากสงครามและทหารอังกฤษ จึงช่วยกันคิดเพื่อแบ่งหนักให้เป็น 
เบาลงบ้าง โดยส่งเราข้ามเขตอันตรายของมนุษย์กระหายเลือดไปเสีย เพื่ออนาคตของเรา ที่อาจจะยังสืบ 
ต่อไปอีกนาน ล้าเขาไม , ฆ่าเสียในระยะนี้ จึงได้ฝ่นเดินฝ่าอันตรายนานาชนิดมาแทบเอาตัวไม่รอดดังนี้ 

กรุณาท่านผู้อ่านพิจารณาดู ผู้เขียนได้ยินมาอย่างนี้ไม , กล้าตัดสินเอาคนเดียว แบ่งให้ท่านผู้อื่นได้ 
มีส่วนวินิจฉัยด้วย แต่อดที่จะอัศจรรย์ในเหตุการณ์ไม่ได้ ที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปให้เห็นอย่าง 
ชัดเจน นับว่าชีวิตธุดงคกรรมฐานของท่านอาจารย์องค์นี้สมบุกสมบันมาก นอกนั้นย้งมีประสบการณ์ 
ปลีก ๆ ย่อย ๆ เรื่อยมา เพราะท่านชอบอยู่แต่ป่าแต่เขาตลอดมา ไม่ค่อยเห็นท่านเข้ามาเกี่ยวข้องกับฝูงชน 
ท่านอยู่ลึกไม่มีใครกล้าเข้าไปนิมนต์ถึง 

พระปฏิบัติสายท่านพระอาจารย์มั่นท่านมักอยู่แต่ในป่าในเขา เนื่องจากองค์ท่านอาจารย์เองพา 
ดำเนินมาและล่งเสริมบรรดาศิษย์ในทางนั้น เท่าที่สังเกตท่านตลอดมาท่านชอบพูดชมป่าชมเขาประจำ 
นิสัย ที่ท่านชอบอยู่ป่าอยู่เขาตลอดมา ท่านว่าแม้รู้ธรรมมากน้อย หยาบละเอียดเพียงไร ก็ชอบรู้อยู่ตาม 
ป่าตามเขาแทบทิ้งนั้น ไม , ค่อยรู้ธรรมพอให้มีความสงบเย็นเพราะอยู่ในที่เกลื่อนกล่นบ้างเลย แม้ธรรมที่ 
นำมาสั่งสอนหมู , คณะอยู่ทุกวันนี้ ก็ได้มาจากความรอดตายในป่าในเขามั่นแล หลังจากท่านมรณภาพแล้ว 
ในทางรูปกาย แต่ความสัมพันธ์ระหว่างนิมิตที่ปรากฏเป็นองค์แทนท่าน กับความรู้ทางจิตภาวนาของ 
บรรดาศิษย์ที่มีนิสัยในทางนี้ก็มีต่อกันอยู่เสมอมา ราวกับท่านยังมีชีวิตอยู่ การภาวนาเกิดขัดข้องอย่างไร 
บ้าง ท่านก็มาแสดงบอกอุบายวิธีแก้ไข โดยทางนิมิตเหมือนองค์ท่านแสดงจริง ๆ ทำนองพระอรหันต์มา 
แสดงธรรมให้ท่านพิงในที่ต่าง ๆ ดังที่เขียนผ่านมาแล้ว ถ้าชิตของผู้นั้นอยู่ในภูมิใด และขัดข้องธรรม 
แขนงใด ที่ไม่สามารถแก้ไขโดยลำพังตนเองได้ ท่านก็มาแสดงธรรมแขนงนั้นจนเป็นที่เข้าใจ แล้วนิมิต 
คือรูปภาพขององค์ท่านก็หายไป หลังจากนั้นก็นำธรรมเทศนาที่ท่านแสดงให้พิงในขณะนั้นมาแยกแยะ 
หรือตีแผ่ออกตามกำลังสติปัญญาของตนให้กว้างขวางออกไป และได้อุบายเพิ่มขึ้นอีกตามภูมิที่ตน 

สามารถ ท่านที่มีนิสัยในทางออกรู้สิ่งต่าง ๆ ย่อมมีทางรับอุบายจากท่านที่มาแสดงให้พิงได้ตลอดไป ที่ 
เรียกว่าพิงธรรมทางนิมิตภาวนา ท่านมาแสดงธรรมให้พิงทางนิมิต ผู้รับก็รับรู้ทางนิมิต ซึ่งเป็นความ 
ลึกลับอยู่บ้างสำหรับผู้ไม่เคยปรากฏ หรือผู้ไม , เคยได้ยินมาเลย อาจคิดว่าผู้รับในทางนิมิตเป็นความ 
เหลวไหลหลอกลวงก็ได้ แต่ความจริงก็เป็นอย่างนั้น พระปฏิบัติที่มีนิสัยในทางนี้ ท่านรับเหตุการณ์ 
ในทางนี้ด้วย อันเป็นความรู้พิเศษเฉพาะราย ๆ มิได้มั่วไปแก , ผู้ปฏิบัติทั้งหลาย คือเป็นไปตามภูมินิสัย 
วาสนา ดังท่านอาจารย์มั่นพิงพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่เสด็จไปโปรด และพิงธรรมที่พระสาวกมา 
แสดง โดยทางนิมิตเสมอมา บรรดาศิษย์ที่มีนิสัยคล้ายคลึงท่านก็มีทางทราบได้จากนิมิตที่ท่านมาแสดง 



หรือพระพุทธเจ้าและพระสาวกมาแสดง ถ้าเทียบก็น่าจะเหมือนพุทธนิมิตของพระพุทธเจ้า ทรงแสดง 
ธรรมโปรดพระพุทธมารดาในชั้นดาวดึงส์สวรรค์ฉะนั้น แต่เรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องใหญ่มาก 

จิตใจคนน้อมเชื่อได้ง่ายกว่าเรื่องทั่ว ๆ ไป แม้มีมูลความจริงเท่ากัน จึงเป็นการยากที่จะพูดให้ละเอียดยิ่ง 
กว่าที่เห็นว่าควร ดังนั้นผู้เขียนจึงไม่สะดวกใจที่จะเขียนให้มากไปกว่านี้ และขอมอบไว้กับท่านผู้ปฏิบัติ 
จะทราบเรื่องเหล่านี้ด้วยความรู้อันเป็นปัจจัตตังของตัวเอาเอง ดีกว่าผู้อื่นอธิบายให้ฟิง เพราะเป็นความ 
แน่ใจต่างกันอยู่มาก สำหรับผู้เขียนมีความรู้สึกอย่างนั้น อะไรก็ตามถ้าตนมีความสามารถพอเห็นได้ฟิง 
ได้ สูดกลิ่นลิ้มรส และรู้เห็นทุกสิ่งได้ด้วยตัวเอง ก็ไม , อยากรับทราบจากผู้อื่นมาเล่าให้ฟิง เพราะแม้ทราบ 
แล้ว บางอย่างก็อดสงสัยและคิดตำหนิติเตียนไม่ได้ แม้ผู้มีเมตตาจิตเล่าให้ฟิงด้วยความบริสุทธิใจ เพราะ 
เรามันบุถุชนไม่บริสุทธินี้ จึงมักจะชนดะไปเรื่อยไม่ค่อยลงใครเอาง่าย ๆ ฉะนั้นจึงควรให้ตนรู้เอาเอง 
ผิดกับถูกก็ตัวรับเอาเสียเอง ไม่ต้องให้คนอื่นพลอยรำคาญ ทนฟิงคำตำหนิติเตียนจากตน ดังท่านว่าบาป 
ใครบุญใครก็รับเอาเอง ทุกข์ก็แบกหามเอง สุขก็เสยเอง รู้สึกว่าถูกต้องและง่ายดีด้วย 

ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ผู้เขียนได้พยายามหมดภูมิเพียงเท่านี้ ในชีวิตก็น่าจะมีครั้งเดียวเท่านี้ 
ไม่สามารถจะเขียนให้ละเอียดลออและไพเราะเพราะพริ้งยิ่งกว่านี้ได้อีก ผิดถูกประการใดก็หวังได้อภัย 
จากท่านผู้อ่านดังที่เคยให้มาแล้ว ที่เขียนมาแต่ต้นจนเข้าชั้นสรุปความพยายามก็นับว่ากินเวลานานพอควร 
แต่เรื่องท่านแม้จะเขียนไปอีกราวสามปีก็คงไม่จบ ส่วนความสามารถแห่งการจดจำและการเขียน หาก 
หมดกำลังเอาเอง ทั้งที่อยากเขียนให้พี่น้องทั้งหลายได้อ่านสมใจที่พวกเราไม , เคยเห็นองค์ท่าน ก็อาจมีอยู่ 
มากที่ได้อ่านประวัติท่านอยู่เวลานี้ ตลอดการปฏิบัติดำเนินที่ท่านพยายามแกตนมานับแต่วันบวชจนถึงวัน 
มรณภาพ แม้ได้เห็นบ้างเพียงประวัติท่าน ทั้งที่ไม่สมบูรณ์เต็มภูมิแห่งเรื่องที่บรรจุอยู่ในองค์ท่าน 

ท่านพระอาจารย์มั่น เป็นผู้มีประวัติงดงามมากมาแต่เป็นฆราวาส ท่านมีนิสัยสมเป็นนักปราชญ์ 
มาดั้งเดิม ไม่ปรากฏว่าได้ทำความเสียหายและกระทบกระเทือนชิตใจท่านผู้ใดมาก่อนเลย ตลอดบิดา 
มารดาวงศาคณาญาติ ท่านปฏิบัติตัวราบรื่นปลอดภัยตลอดมา เวลามาบวชก็พยายามบำเพ็ญตนจนเป็น 
หลักฐานมั่นคงในองค์ท่าน และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนพระเณรตลอดมาจนวันอวสานสุดท้าย นี้ 
คือท่านผู้สว่างมาและสว่างไป ควรเป็นคติตัวอย่างอันดีเยี่ยมในสมัยปัจจุบันได้ผู้หนึ่ง โดยปราศจาก 
ความเคลือบแคลงสงสัย การบำเพ็ญประโยชน์ตนก็เยี่ยมยอดเฉียบขาด ไม่มีกิเลสตัวใดแซงหน้าท่านไป 
ได้ ท่าความบำราบปราบปรามจนหมดเกลี้ยงไม่เหลือหรอ จนได้นามจากบรรดาศิษย์ผู้ใกล้ชิดและเคารพ 
นับถือว่า ท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในสมัยปัจจุบัน การบำเพ็ญประโยชน์แก , โลก ก็ไม่มีอะไรเคลื่อน 
คลาดขาดสติปัญญา พอจะแทรกแซงคัดค้านได้ว่าท่านพาดำเนินผิดทาง นับแต่ชั้นต้นจนอวสานแห่ง 
ธรรม เป็นผู้สามารถฉลาดรู้ทั้งภายใน คือ จริตนิสัยของผู้มาอบรมศึกษา ทั้งภายนอกเกี่ยวกับการสังคม 
สงเคราะห์โลกทั่วไป ไม่นิยมว่าเป็นคนป่าคนเขาคนลาดชาติชั้นวรรณะสูงตํ่าประการใด ท่านเต็มไปด้วย 
การเมตตาอันหาที่เปรียบมิได้ แม้วันใกล้จะลาโลกลาขันธ์ เมื่อลูกศิษย์ผู้จนตรอกออกซอกไม่ได้ เข้าไป 
กราบเรียนถามปัญหาข้ออรรถข้อธรรม แทนที่ท่านจะปล่อยวางไปตามขันธ์เสียทุกอย่าง แต่เมตตาจิต 
ประจำนิสัยมิได้ปล่อยวาง ยังอุตส่าห์เมตตาอนุเคราะห์สั่งสอนจนสิ้นสงสัยไปในขณะนั้น บรรดาศิษย์แต่ 
ละองค์ได้ปัจฉิมโอวาทไว้เป็นขวัญใจคนละบทละบาท ไม่เสียชาติที่ได้มาพบเห็นท่านผู้ประเสริฐเลิศโลก 
ยังได้ยึดไว้เป็นสรณะอย่างสนิทติดใจตลอดมา บรรดาศิษย์ผู้ใหญ่หลายท่านที่ได้รับประสิทธิประสาท 

ธรรมจากท่านมาเป็นหลักอึด ต่างก็ดั้งตัวเป็นหลักฐานทางด้านจิตใจได้จนกลายเป็นครูอาจารย์สั่งสอน 
สานุศิษย์สืบทอดกันมา ไม่ขาดทุนสูญอริยทรัพย์อันเลิศไปเสีย ส่วนศิษย์ผู้น้อยและย่อย ๆ ลงไปที่จะเป็น 



กำลังของศาสนาต่อไป ก็ยังมีอยู่มากและท่านที่มีสมบัติ (คุณธรรม) แต่มิได้ปรากฏตัวเปิดเผยก็ยังมีอยู่ 
หลายท่าน ซึ่งล้วนเป็นลูกศิษย์ที่ท่านเมตตาเป่ากระหม่อมกล่อมธรรมลงในดวงใจมาแล้วทั้งนั้น 

บรรดาการพัฒนาหมู'ชนและการเข้าถึงประชาชน ควรพูดได้ว่าท่านเป็นอาจารย์เอกในการพัฒนา 
จิตใจคนให้เข้าถึงอรรถถึงธรรมถึงเหตุถึงผล ให้รู้ดีรู้ชั่วอันเป็นหลักสากลของการปกครองโลก เพราะ 
การพัฒนาจิตใจเป็นการพัฒนาที่ลูกกับจุดศูนย์กลางของโลกของธรรมอย่างแท้จริง โลกจะเสื่อมพินาศ 
ธรรมจะฉิบหาย ต้องขึ้นอยู่กับจิตเป็นผู้เสื่อมฉิบหายมาก่อน การเคลื่อนไหวคือการท่าจึงเป็นประโยค 
สังหารโลกท่าลายธรรมตามกันมา ถ้าใจได้รับการอบรมด้วยดี การเคลื่อนไหวทางกายวาจาก็เป็นประโยค 
ส่งเสริมโลกให้เจริญ ธรรมก็รุ่งเรืองเป็นเงาตามตัว ก็คนที่ได้รับการอบรมธรรมจนเข้าถึงจิตใจแล้วจะท่า 
ความฉิบหายได้ลงคอละหรือ ไม่เคยเห็นมีในคติธรรมดาที่เป็นมาแล้ว นอกจากความรู้ประเภท 

นกขุนทองท่องได้คล่องปาก จำได้คล่องใจ แต่ธรรมนิสัยไม , เข้าถึงใจเท่านั้น 

ท่านเป็นผู้เข้าถึงจิตใจประชาชนพระเณรแท้ ผู้เคารพเลื่อมใสท่านอย่างถึงใจแล้ว แม้ชีวิตก็ยอม 
ถวายได้ไม่อาลัยเสียดาย ทุกสิ่งถ้าลงได้เข้าถึงใจแล้วไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมเป็นแรงผลักลันอย่างไม , มีแรงใด ๆ 
เทียบเท่าได้ในโลก ไม่เช่นนั้นเคนไม่กล้าท่าความดีหรือความชั่วอย่างสมใจได้ ที่ท่าได้อย่างไม่สะทก 
สะท้านและกลัวตาย ก็เพราะใจได้เข้าถึงสิ่งนั้น ๆ โดยไม่มีทางหลบหลีกแล้ว นี่พูดเฉพาะทางดีเกี่ยวกับ 
ความเคารพเลื่อมใสในท่านอาจารย์มั่นว่าเป็นอย่างนั้นจริง ๆ เท่าที่ทราบในวงปฏิบัติด้วยกัน เฉพาะอย่าง 
ยิ่ง คือ พระที่ธรรมเข้าถึงใจแล้วท่านแสดงความอาจหาญมาก ว่าความเชื่อเลื่อมใสท่านไม่มีอะไรเทียบได้ 
เลย แม้ชีวิตที่แสนรักสงวนมาดั้งเดิมยังกล้าสละเพื่อท่านได้ด้วยอำนาจความเชื่อ ความเลื่อมใสที่มีกำลัง 
แรงสึ่งนี้สละไม่ได้ ส่วนชีวิตสละได้ไม่ยากเลยดังนี้ เพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่าท่านเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ 
ดึงดูดจิตใจคนได้อย่างอัศจรรย์ ทั้งยังมีชีวิตอยู่และผ่านไปแล้วเฉพาะความเคารพรักและเลื่อมใสในท่าน 
สำหรับผู้เขียนคนไม่เป็นท่ามาดั้งเดิม รู้สึกว่าแปลกต่างคนทั้งหลายอยู่มาก ว่าท่านเพิ่งผ่านไปโดยทาง 
ขันธ์เมื่อวานนี้เท่านั้น ทั้งที่ได้ ๒๐ ปีเต็มแล้ว ส่วนทางชิตใจท่านเหมือนไม่ได้ผ่านไปเลย คงเมตตาต่อ 
เราอยู่ตลอดเวลา 

สุดท้ายแห่งประวัติท่าน จึงขอนำธรรมที่ท่านแสดงในระยะที่เริ่มป่วยมาถึงระยะปัจฉิมโอวาทมา 
ลงเท่าที่จำได้ เพราะความสลักใจในองค์ท่านตลอดมา ในเนื้อธรรมที่แสดงในระยะเริ่มป่วยคล้ายกับเป็น 
คำเตือนสงฆ์ว่า นับแต่ขณะท่านเริ่มป่วยคราวนี้เป็นการป่วยในลักษณะที่เริ่มถอดถอนรากเหล้าเค้ามูลชีวิต 
ธาตุขันธ์เกี่ยวกับการผสมทุกส่วนของร่างกายให้ลดความคงที่ดีงามลง เป็นของชำรุดใช้การใช้งานไม , ได้ 
โดยลำดับนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป การห่วงธาตุขันธ์ความเป็นความตายนั้น ผมได้พิจารณามานานแล้ว 
เกือบ ๖๐ ปี ไม , มีสิ่งเป็นที่น่าห่วงใยเสียดายใด ๆ ทั้งสิ้นแล้ว ผมหายสงสัยกับสิ่งเหล่านี้โดยสิ้นเชิงแล้ว 
นับแต่ขณะธรรมของจริงเต็มส่วนเข้าถึงใจมาจนบัดนี้ มองลูสิ่งใดทั้งในกายทั้งนอกกาย มันเป็นสภาพ 
อันเดียวกันกับสิ่งอันมีอยู่ในกายเรา ที่เริ่มสลายตัวลงวันละเล็กละน้อยนี้ เพื่อความเป็นของเดิมเขา แม้ 
สมมติว่ายังเป็นกายเราอยู่ก็ตาม มันก็คือสิ่งเดียวกันกับธาตุทั่ว ๆ ไปนั้นเอง สึ่งที่ผมเป็นห่วงใยอยู่เวลานี้ 
คือท่านผู้มาศึกษาทั้งหลาย ทั้งมาจากที่ใกล้และที่ไกล กลัวจะไม , ได้อะไรเป็นหลักใจ เมื่อผมผ่านไปแล้ว 
จึงได้เตือนอยู่เสมอว่า อย่าพากันประมาทนอนใจว่ากิเลสคือเชื้อแห่งภพความเกิดตายไม่มีทางสิ้นสุด 

เป็นของเล็กน้อยไม่เป็นภัยแก่ตน แล้วไม่กระตือร้อร้นเพื่อแก้ไขถอดถอนเสียแต่กาลที่ยังควรอยู่ เมื่อถึง 
กาลที่สุดวิสัยแล้ว จะท่าอะไรกับกิเลสเหล่านี้ไม่ได้นะ จะว่าไม่บอกไม่เตือน คนและสัตว์ทุกข์ทรมาน 
มาประจำโลก อย่าเข้าใจว่าเป็นมาจากอะไร แต่เป็นมาจากกิเลสตัณหาที่เห็นว่าไม่สำคัญและไม , เป็นภัย 



นั่นแล ผมค้นดูทางมาของการเกิดตาย และการมาของกองทุกข์มากน้อยจนเต็มความสามารถของ 

สติปัญญาที่มีอยู่แล้ว ไม่มีอะไรเป็นตัวเหตุชักจูงจิตใจให้มาหาที่เกิดตาย และรับความทุกข์ทรมานมาก 
น้อยเลย มีแต่กิเลสตัวที่สัตว์โลกเห็นว่าไม่สำคัญและมองข้ามไปมาอยู่นี้ทั้งสิ้นเป็นตัวการสำคัญ ทุกท่าน 
ที่มีกิเลสประเภทดังกล่าวบนหัวใจด้วยกันมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง หรือยังเห็นว่าไม่สำคัญเช่นเดียวกับ 
โลกทั้งหลายอยู่ด้วยหรือ ถ้าเห็นอย่างนั้น การมาอยู่และอบรมกับผมจะเป็นเวลานานเพียงไร ก็เท่ากับ 
ท่านทั้งหลายมาท่าตัวเป็นทัพพีขวางหม้ออยู่นานเพียงนั้น ถ้าต้องการเป็นเหมือนลิ้นผู้รอรับรส ก็ควรพีง 
ธรรมที่ผมแสดงอย่างถึงใจทุกครั้งให้ถึงใจ อย่าพากันเป็นทัพพีขวางธรรมอยู่นานนักเลย จนตายทั้งเปล่า 
ๆ ยิ่งกว่าสัตว์ตายที่เนื้อหนังยังเป็นประโยชน์อยู่บ้าง ส่วนคนประมาทยังเป็นอยู่หรือตายไปก็ไม่มี 

ประโยชน์อะไรเลย ผมเริ่มป่วยก็ได้บอกมาโดยลำดับมาว่าผมเริ่มตายไปโดยลำดับเช่นเดียวกัน การตาย 
ด้วยความเพียงพอทุกอย่างเป็นการตายที่หมดกังวลพ้นทุกข์ แม้จะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีอะไรบกพร่อง แต่ผู้ 
เพียงพอทุกอย่างแล้วไม่จำเป็นต้องคาดต้องหวังสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้นอยู่กับความเพียงพอนี้เอง แต่การตายด้วย 
กิเลสความไม่มีอิ่มพอจะไปอยู่โลกไหน ความไม , อิ่มพอก็ติดแนบอยู่ที่ดวงใจ ต้องท่าให้เป็นทุกข์ตามส่วน 
ของกิเลสที่ยังมีในใจอยู่นั่นเอง ท่านทั้งหลายอย่าไปคาดโลกนั้นโลกนี้ว่าน่าสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจ 
เวลาตายไปอยากไปอยู่โลกนั้นโลกนี้ อันความอยากความไม่เพียงพอกวนใจอยู่ก่อนที่ยังไม , ตาย ท่าน 
ทั้งหลายยังไม่มองคูมันว่าเป็นข้าศึกเครื่องรบกวนใจ แล้วพวกท่านจะไปหาเอาความสุขจากอะไรที่ไหน 
กัน ล้าท่านทั้งหลายไม่หมดความหวังว่าจะไปโลกนั้นโลกนี้อยู่อย่างนี้แล้ว ผมเองก็หมดปัญญาไปด้วย 
ท่านทั้งหลายแล้วเวลานี้ การเป็นพระถ้าใจยังไม่มีความสงบเยือกเย็นทางสมาธิธรรมแล้ว อย่าเข้าใจว่าตน 
จะได้รับความสุขเย็นใจในที่ไหน ๆ เลย แต่จะไปเจอเอาแต่ความรุ่มร้อนที่แอบแฝงไปกับหัวใจที่ไม่มี 
ความสงบนั้นนั่นแล จงพากันรีบชำระแก้ไขให้พอเห็นช่องทางเดินของจิตเสียแต่บัดนี้เป็นต้นไป ใคร 
เพียร ใครอาจหาญ ใครอดทนใจการต่อสักับกิเลสตัวแนธรรมอยู่ตลอดเวลา ผู้นั้นจะเจอร่มเงาแห่งความ 
สงบเย็นใจในโลกนี้ ในบัดนี้และในใจดวงนี้ ไม่เนิ่นนานเหมือนการท่องเที่ยวที่เจือไปด้วยสุขด้วยทุกข์ 
อยู่ทุกภพทุกชาติไม่มีวันจบสิ้นลงได้นี้ ธรรมทุกบททุกบาทที่ศาสนาสอนไว้ล้วนเป็นธรรมรื้อขนสัตว์ ผู้ 
เชื่อฟ้งพระองค์ให้พ้นทุกข์ไปโดยลำดับ จนถึงขั้นธรรมที่ไม่กลับมาหลงโลกที่เคยเกิดตายนี้อีกต่อไป 

ท่านผู้ไม , หวังมาเกิดอีก ต้องประมวลโลกทั้งสามภพลงในไตรลักษณ์ที่หมุนไปด้วย อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตุตา 
ตามขั้นหยาบละเอียดของภพชาตินั้น ๆ ด้วยปัญญาจนปราศจากความสงสัย อุปาทานที่ว่ายึด ๆ ชนิดแกะ 
ไม่ออกนั้นจะถอนตัวออกมาอย่างรวดเร็วจนมองไม่ทันนั่นแล ขอแต่ปัญญาเครื่องตัดสิ่งกดถ่วงให้คมกล้า 
เถอะ ไม , มีอะไรจะเป็นเครื่องมือแค้กิเลสทุกประเภทอย่างทันสมัยเหมือนสติปัญญาเลยในสามภพนี้ 

พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทุกพระองค์แค้กิเลสทุกประเภทด้วยสติปัญญาทั้งนั้น มิได้แก้ด้วยอะไรอื่น 
นอกจากนี้เลย จึงไม่ทรงยกย่องอะไรว่าเป็นเอกยิ่งกว่าสติปัญญานี้ไป ธรรมนอกนั้นก็มิได้ประมาทว่าไม่ 
ดี หากแต่เป็นเครื่องช่วยส่งเสริมกำลังเช่นเดียวกับเสบียงอาหารในการรบสงครามฉะนั้น ส่วนผู้รบกับ 
เครื่องมือในการรบนั้นสำคัญ ผู้รบในที่นี้หมายถึงความมุ่งมั่นปันมืออย่างเอาจริงเอาจึงไม , ถอยทัพกลับมา 
เกิดตายให้กิเลสหัวเราะเยาะอีก เครื่องมือชิ้นเอก คือสติปัญญาทุกขั้นต้องติดแนบกับตัวอย่าให้ห่างจากใจ 
จิตติดอยู่ตรงไหนจงพิจารณาเข้าไปไม , ต้องกลัวตาย เพราะความเพียรกล้าเพื่อรื้อภพชาติออกจากใจ เมื่อ 
ถึงคราวตายก็ขอให้ตายอย่างมีชัย อย่าตายแบบผู้พ่ายแพ้จะชำใจไปนาน จงเพียรต่อสัจนวัฏฏสงสารได้ 
ร้างเมืองเพราะไม่มีใครมาเกิด ลองดูซิเมืองวัฏฏสงสารจะร้างไปไม่มีสัตว์โลกผู้ยังมีความหลงมาเกิดอีก 
จริง ๆ หรือ ทำไมการท่าความเพียรเพียงเล็กน้อยกลัวแต่วัฏฏะจะร้าง กลัวจะไม , ได้กลับมาเกิดตายอีก 



และทำไมจึงคอยแต่จะเที่ยวจับจองภพชาติอยู่ทุกขณะจิตที่คิดทั้งที่ยังไม , ตาย ความย่อหย่อนต่อความเพียร 
นี่แหละคือความขยันต่อการเกิดตายและเป็นลักษณะจับจองภพชาติไม , ให้บกพร่องจากใจ ใจจึงมิได้ 

บกพร่องจากทุกข์ตลอดมา การสั่งสอนหมู'คณะผมก็ได้คุ้ยเขี่ยธรรมมาสอนอย่างเปิดเผยไม่มีปิดบังลี้ลับ 
เลย บรรดาธรรมที่ควรแก่การรู้เห็นในวงสัจจธรรมหรือสติปัฏฐานสี่ เว้นแต่ธรรมที่เป็นไปตามนิสัย 
วาสนาใดยเฉพาะเป็นราย ๆ ไม่เกี่ยวแก'การบรรลุ เช่นความรู้ปลีกย่อยต่าง ๆ ดังที่เคยเล่าให้ฟิงเปีนกรณี 
พิเศษเสมอมา ใครจะรู้เห็นอะไรขึ้นมาผมยินดีฟิงและแก้ไขเต็มกำลังอยู่เสมอ เวลาผมตายไปแล้วจะ 
ลำบาก หาผู้แก้ไขได้ยากมากนะ ธรรมทางด้านปฏิบัติไม่เหมือนทางด้านปริยัติ ผิดลันอยู่มาก ผู้ไม่เคยรู้ 
เคยเห็นสมาธิ ปัญญา มรรค ผล นิพพานมาก่อน แต่จะมาสามารถสั่งสอนคนอื่นให้ถูกต้องเพื่อมรรค 
ผล นิพพานนั้นไม่ได้ 

ตอนสุดท้ายแห่งธรรมที่พอยึดได้ว่าเป็นปัจฉิมโอวาท เพราะท่านมาลงเอยในสังขารธรรม 

เช่นเดียวกับพระปัจฉิมโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก , สงฆ์เวลาจะเสด็จปรินิพพาน โดยท่านยกเอา 
พระธรรมบทนั้นขึ้นมาว่า ดูก่อนพระภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราเตือนท่านทั้งหลาย สังขารธรรมทั้งหลายไม่ 
เที่ยง มีความเกิดหรือเจริญขึ้นแล้วเสื่อมไปดับไป จงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด จากนั้นท่านก็อธิบาย 
ต่อใจความว่า คำว่าสังขารในพระปัจฉิมโอวาทนั้นเป็นยอดธรรม พระองค์ทรงประมวลมาในคำว่าสังขาร 
ทั้งสิ้น แต่พระประสงค์ทรงมุ่งสังขารภายในมากกว่าสังขารอื่นใดในขณะนั้น เพื่อเห็นความสำคัญของ 
สังขารอันเป็นตัวสมุทัย เครื่องก่อกวนจิตให้หลงตามไม่สงบลงเป็นตัวของตัวได้ เมื่อพิจารณาสังขาร 
คือความคิดปรุงของใจทั้งหยาบละเอียด รู้ตลอดทั่วถึงแล้วสังขารเหล่าทั้นก็ดับ เมื่อสังขารดับใจก็หมด 
การก่อกวน แม้มีการคิดปรุงอยู่บ้างก็เป็นไปตามปกติของขันธ์ ที่เรียกว่าขันธ์ล้วน ๆ ไม , แฝงขึ้นมาด้วย 
กิเลสตัณหาอวิชชา ล้าเทียบกับการนอนก็เป็นการนอนหลับสนิทไม , มีการละเมอเพ้อปนมาก่อกวนใน 

เวลาหลับ ล้าหมายถึงจิตก็คือ “วูปสมจิต” เป็นจิตสงบที่ไม่มีกิเลสนอนเนื่องอยู่ภายใน ชิตของ 
พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งปวงเป็นชิตประเภทนี้ทั้งนั้น ท่านจึงไม่หลงใหลใฝ่ปนหาอะไรกันอีก นับแต่ 
ขณะที่จิตประเภทนี้ปรากฏขึ้น คำว่า สอุปาทิเสสนิพพาน ก็มีมาพร้อมกัน ความสิ้นกิเลสก็สิ้นไปใน 
ขณะเดียวกัน ความเป็นพระอรหันต์ก็เป็นขึ้นพร้อมในขณะเดียวกัน จึงเป็นธรรมอัศจรรย์ไม่มีอะไรเทียบ 
ได้ในโลกทั้งสาม พอแสดงธรรมถึงที่นี้แล้วท่านก็หยุด นับแต่วันนั้นมาไม่ปรากฏว่าได้แสดงที่ไหนใน 
เวลาใดอีกเลย จึงได้อึดเอาว่าเป็นปัจฉิมโอวาท และได้นำลงในประวัติท่านเป็นวาระสุดท้าย สมนามว่า 
เป็นปัจฉิมโอวาท 

ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นแต่ต้นจนจบนี้ ผู้เขียนได้พยายามคัดเลือกสุดกำลังสติปัญญาทุก ๆ 
ประโยค แล้วนำมาลงเท่าที่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์แก , ท่านผู้อ่านทั่ว ๆ ไป ส่วนที่เห็นว่าจะไม่เกิด 
ประโยชน์ หรือไม , เป็นมงคลก็งดเสียมิได้นำลง เรื่องทั้งหมดที่เที่ยวจดบันทึกมาจากอาจารย์ทั้งหลายซึ่ง 
เป็นลูกศิษย์ท่าน ตลอดความจดจำของตน นำมาลงได้ราว ๗๐96 ปล่อยให้ผ่านไปเสียทั้งที่เสียดายราว 
๓๐96 แม้ส่วนที่เข้าใจว่าได้คัดเลือกแล้วแทงใจอยู่จนได้ตามนิสัยความไม , รอบคอบที่เคยเป็นมา ประวัติ 
ท่านรู้สึกสวยงามลึกขึ้งละเอียดลออมากทั้งภายนอกภายใน ยากจะมีผู้เสมอเหมือนได้ในสมัยปัจจุบันเท่าที่ 
ผ่าน ๆ มา ถ้าจะเขียนให้สมบูรณ์ตามประวัติท่านจริง ๆ ก็นำจะไม่ผิดอะไรกับประวัติของพระสาวก 
อรหันต์ที่ท่านเชี่ยวชาญในสมัยพุทธกาลเลย ขณะทั่งฟ้งท่านเมตตาอธิบายธรรมภาคต่าง ๆ ตลอด 

เหตุการณ์ไม่มีประมาณที่มาเกี่ยวข้องกับท่านให้ฟิง ใจเกิดความอัศจรรย์ในองค์ท่านเหลือประมาณ 

ประหนึ่งท่านท่าหน้าที่ประกาศธรรมแทนพระศาสดา และพระสาวกอรหันต์ผู้เชี่ยวชาญแห่งพุทธกาลให้ 



พวกเราได้เห็นได้ฟ้งอย่างถึงใจ ราวกับมองเห็นภาพพระองค์และพระสาวกทั้งหลายเสด็จมาโปรดโสรจ 
สรงอยู่เฉพาะหน้าฉะนั้น แต่จะนำมาลงตามความรู้ความเห็นของท่านเสียทุกแง , ทุกมุมนั้นรู้สึกอายตัวเอง 
ซึ่งเป็นเพียงร่างของพระป่า ๆ รูปหนึ่งปลอมแทรกในวงพระศาสนาเท่านั้น และอาจเป็นการท่าลายเกียรติ 
อันสูงส่งของท่านที่ควรรักสงวนอย่างยิ่งให้เสียไปด้วยความรู้เท่าไม , ถึงการณ์ แม้ได้เคยเขียนไว้ในต้น 

ประวัติท่านมาแล้วว่า จะเขียนท่านองเกจิอาจารย์ที่เขียนประวัติพระพุทธเจ้าและประวัติพระสาวก 

ทั้งหลาย แต่อดกราดใจที่ตนมิได้เป็นเกจิอาจารย์อย่างท่านมิได้ จึงได้เขียนเท่าที่ความรู้สึกอำนวย แม้จะ 
ไม่สมบูรณ์แบบตามประวัติท่าน ก็กรุณาให้อภัยผู้เขียนมีสติปัญญาน้อย ดังที่เคยเรียนไว้เสมอมา 

ผู้เรียบเรียงจึงขอเริ่มยุติประวัติท่านด้วยความสุดกำลังความสามารถเพียงเท่านี้ ในประวัติท่านนับ 
แต่ต้นจนถึงวาระสุดท้าย หากมีความคลาดเคลื่อนเลื่อนลอยไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์ประการใดก็กราบขอ 
โทษท่านพระอาจารย์มั่นผู้เป็นบิดาอนุเคราะห์เมตตา เป็นผู้ให้ศรัทธากำเนิดแห่งธรรมทั้งปวงแก่ผู้เขียนไว้ 
ณ ที่นี่ด้วยความเคารพบนเศียรเกล้า ขออำนาจแห่งเมตตาธรรมที่ได้เคยโสรจสรงแก่หมู , ชนให้มีความ 
ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา จงมาปกเกล้าปกกระหม่อมจอมขวัญปวงประชา ขอให้มีโอกาสวาสนาศรัทธาแก่ 
กล้าได้ดำเนินตามร่องรอยแห่งธรรมที่ได้ประสิทธิประสาทไว้ดังใจหวัง ขอความจีรังถาวรแห่งประเทศ 
เขตแดนไทยจงเจริญรุ่งเรืองไปด้วยความสมํ่าเสมอ ปราศจากข้าศึกศัตรูหมู่ภัยเวร อย่าได้มีเคราะห์เข็ญเวร 
ภัยมาก่อกวนตลอดกาล ขอให้มีแต่ความสุขความสำราญเป็นคู , เคียงกับพระศาสนาตราบเท่าฟ้าดินสลาย 
เถิด 

สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอเรียนอภัยโทษจากท่านผู้อ่านทั้งหลาย หากข้อความในหนังสือนี้ไม่ลูกต้อง 
ท่าให้ท่านผู้อ่านเกิดข้อข้องใจไม่สบายชิต เพราะเรื่องและสำนวนโวหารไม่ไพเราะเหมาะสมด้วยประการ 
ใด ก็กรุณาให้อภัยแก่พระป่าตามเคย เพราะนิสัยป่าเป็นสิ่งยากที่จะแก้ไขให้อำนวยสวยงามได้เหมือนโลก 
ทั่ว ๆ ไป การเขียนประวัติท่านทุกวรรคทุกตอนได้พยายามเพื่อความลูกต้องเหมาะสมตามเนื้อเรื่องตลอด 
มา แต่นิสัยความไม , รอบคอบที่เคยเป็นมานั้น ขอสารภาพว่าสุดจะแก้ให้หายได้ ฉะนั้นการเขียนนี้คงต้อง 
มีความเคลื่อนคลาดท่าให้ท่านผู้อ่านเวียนศีรษะจนได้ จึงได้เรียนความเหลวไหลให้ทราบเรื่อยมา ประวัติ 
ท่านพระอาจารย์มั่นนี้ ตามความเข้าใจของตัวที่ให้ชื่อเอาเองว่า “สำเร็จ” ก็ได้คิดมานานพอสมควร จึง 
ได้พยายามเที่ยวจดบันทึกเอาจากพระอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์เคยอยู่กับท่านมาในยุคนั้น ๆ บ้าง จาก 
ความจำของตัวที่ท่านเคยเล่าให้ฟิงปอยครั้งบ้าง ก่อนจะรวบรวมมาพอได้ลงให้ท่านได้อ่านแบบเวียน 

ศีรษะ เพราะความสับสนแห่งสำนวนและเนื้อเรื่องที่คละเคล้ากัน ก็เป็นเวลาแรมปี ในเนื้อเรื่องที่จด 
บันทึกมาและความจำของผู้เขียนเองดังกล่าวแล้ว ล้าคิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ก็ออกได้ราว ๗๐ เปอร์เซ็นต์ 
เท่าที่เห็นว่าไม่ลึกและสับสนเกินไป ที่ต้องปล่อยให้ผ่านไปราว ๓๐ เปอร์เซ็นต์นั้น โดยเห็นว่าเป็นธรรม 
ที่เรียนยากเขียนยาก อ่านยาก และคิดอ่านไตร่ตรองตามยาก เกรงจะไม่เกิดผลเท่าที่ควรตามเจตนาที่นำมา 
ลง จึงยอมให้ผ่านไปทั้งที่เสียดายเท่าที่นำมาลงแล้ว บางตอนยังรู้สึกไม่สะดวกใจทั้งที่เป็นความจริงตาม 
ท่านเล่าให้ฟิง แต่ก็ปีนเอาบ้างที่เห็นว่าพอปีนได้ ส่วนที่ปีนไม่ได้เลยก็จำต้องยอม ดังนั้นส่วนที่ผ่านไป 
จึงยอมให้ผ่านตามเหตุผลที่เรียนมานี้ เฉพาะที่ออกแล้วเป็นความยอมรับการติชมโดยไม่มีข้อแก้ตัว คือ 
ยินดีรับกำติด้วยความรู้สึกสำนึกโทษของตัวว่าเป็นความโง่มาแล้วตลอดสายแห่งประวัติท่าน และยินดีรับ 
ความชมด้วยความภาคภูมิที่หนังสือนี้ยังพอเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านอยู่บ้าง จากการตะเกียกตะกายใน 
การนี้ ส่วนกุศลทั้งมวลขอได้เป็นสมบัติของท่านผู้อ่านและท่านผู้เกี่ยวข้องโดยสมบูรณ์ หากจะพึงมีได้แก่ 



ผู้เขียนจากการเรียบเรียงประวัติท่านอยู่บ้าง ก็ขอรับและขอแบ่งส่วนแก่ทุกท่านที่มีความเคารพเลื่อมใสใน 
องค์ท่านพระอาจารย์มั่น ให้มีส่วนเท่า ๆ กันกับผู้เขียนด้วย 

ในอวสานแห่งการเรียบเรียงนี้ ขอบุญญานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ และ 
บุญญาบารมีท่านพระอาจารย์มั่น พร้อมทั้งบารมีของผู้เขียนที่มีมากน้อย ตลอดสิ่งศักดิสทธในสากลโลก 
จงมาคุ้มครองรักษาท่านผู้อ่านทั้งหลาย 

ขอได้พร้อมกันปราศจากโรคาพยาธิ และสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย มีแต่ความสุขกายสบายใจ 

ปรารถนาสิ่งใดในขอเขตแห่งธรรม จงสมหวังดังใจหมายโดยทั่วกันเทอญฯ 







